
This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfrom automated guerying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web 



at |http : //books . google . com/ 



ÜBRARY I 

yMTVE«jrTY ÜF ; 
\CAU^OtNJA/ 



V ^ 




k^0 






THE LIBRARY 

OF 

THE UNIYERSITY 

OF CALIFORNIA 

BEQUEST 

OF 

MR. OWEN PRICE JONES 




LIBRARY i 



ÜHIYÊRSÍTY OP 
CALIFOtNIA 



V 




k^0 







THE LIBRARY 

OF 

THE UNIYERSITY 

OF CALIFORNIA 

BEQUEST 

OF 

MR. OWEN PRICE JONES 



G 



'■^'Tt^ 



^^Û^.'Py, 







y/. 



^çAí 



NODIADAU 



AR 



HANES lESU GRIST, 



GAN 



Y parch./t. foulkes (roberts, 



MACHYNLLETH. 



CAERNARFON : 
ARGRAPHWYD GAN W. GWENLYN EVANS, STRYD-Y-LLYN. 

1895. 



iUâ^ 



6T3o¥ 
K5S 



RHAGYMADRODD. , ^ j, 



;.A:/; 



Yr ydwyf yn cyflwyno y Nodiadau hyn ar Hanes ein Harglwydd 
lesu Grist i*r darllenwyr gyda'r bwriad o geisio eniU ac arwain eu 
meddyliau a'u bryd at hanes uwchaf nef a llawr, Y mae ei Iwybrau 
ef yn lân, uniawn^ a da. Efe yn unig a dorodd Iwybr trwy y byd 
heb wyrni ynddo, a*i Iwybr ef ydyw y Uawnaf o bob rhinwedd a 
dawn. Mae dylanwad ei fywyd, ei eiriau, a'i farwolaeth wedi 
lefeinio cylchoedd dynolryw. Y mae ei enw ef goruwch pob enw 
yn y byd. Dygodd ef fywyd ac anllygredigaeth i oleuni. Gallwn 
ddÌBgwyl elw sylweddol trwy wrando ar ei eiriau ac edrych ar ei 
weithredoedd : y mae ci eiriau yn rasusol, ac ar oi weithredoedd y 
mae ei drugaredd. 

Mae hanes eí fywyd genym : i ba beth yr ydych yn trafferthu ? 
Gwir ; ond gallai y Nodiadau hyn arwain yr ieuenctyd ac eraill i 
droi o gwmpas ei hanes yn yr Efengylau, a phrofí atdyniadau dwytol 
ei Berson i'w tynu ato ei hun ac ar ei ol. 

Nid oes genyf reswm personol droa wneyd y Nodiadau hyn, a 
phell ydwyf o honi perffeithrwydd, ond yn unig i mi wneuthur yn 
ol y cymhelliad a drigai yn fy meddwl er's blynyddau. 

Gobeithiaf y bydd y Nodiadau syml yma yn foddion i arwain y 
genedl sydd yn codi at Hanes ein Harglwydd fel y byddo i'w meddwl 
ymsefydlu amo, ac fel y byddo iddynt ymgysegru i'w wasanaeth. 

T. FOÜLRES ROBERTS. 
Machynlleth. 



W7 



HANES lESÜ GRIST. 



PENOD I. 



Achau yr lesti- -Amgylchiadau genedigaeth Crist — Angel 
yn pregethu Crist gyntaf i'r bugeiliaid — Y seren yn 
arwain y doethion o'r dwyrain i Bethlehem — Pedwar 
amgylchiad yn ystod mabandod yr lesu : ei enwaediad, 
ei gyflwyniad i'r A rglwydd yn y deml, a mynediad ei 
rieni i'r Aipht er eu diogelwch—Joseph a Mair yn cael 
eu galw o'r Aipht, ac yn dychweiyd i Nasareth — Gos- 
tyngeiddrwydd yr lesu yn Nasareth Deuddeg oed yn 
holi y doctoriaid. 



*'Llyfr cenhedliad lesu (trist, fal) Dafydd, fab Abrahai..." — 
Mattu. i. 1. 

DYDDOROL i drig'olion y nef aV ddaear ydyw edrych 
i mewn i achau Brenin y brenhinoedd ac Arg-lwydd 
yr arglwyddi. Tadau Crist o ran y cnawd ydynt Dafydd, 
Abraham, ac Adda. Cyfrifa Matthew yr achau o Abra- 
ham hyd Grist yn ddwy a deugain o genhedlaethau. 
Olrheinia Luc yr achau yn ol o Grist i Adda, dros bedair 
mil o flynyddoedd. Yr oedd Adda yn cychwyn byd, 
Abraham yn cychwyn cenedl, a Dafydd yn cychwyn 
llinach frenhinol. Y mae amrywiol bersonau o fri yn 
llinach yr lesu o Abraham hyd Dafydd, Joseph a Mair. 



10 

Trwy ddyfod yn fab Dafydd daeth yn y Uinach frenhinol^ 
gan gyfranogi o waed cenhedlig. Yn llinach Dafydd y 
mae Salmon, Rahab, Boaz, Ruth, Obed, a Jesse. Gan 
hyny, y mae mah Dafydd yn agosach atom ni, genhedl- 
oedd, er ei fod yn y llinach frenhinol, na mab Abraham. 
Teimlid hyny gan y rhai a lefasant arno am drugaredd, 
canys yr ydym yn eu cael yn dywedyd, ** lesu, fab 
Dafydd, trugarha wrthym." Gan ei fod yn fab Abra- 
ham y mae ef yn hâd iddo, yn yr hwn y bendithir 
holl dylwythau y ddaear, ac i'r hwn y gwnaed yr addew- 
idion. Canmoliaeth uchel i berson o fri ydyw y dystiol- 
aeth ei fod yn eiddo cenedl : y mae y genedl yn edrych 
i fyny arno fel eu gwaredwr a'u cymwynaswr. Wele 
Berson sydd yn eiddo cenhedloedd y ddaear : ynddo y 
bendithir holl dylwythau y ddaear. Daeth Brenin nef- 
oedd ynfrawd i'r iselradd: **yr hwn yn ein isel radd a'n 
cofìodd ni.'* Dileodd yn ei deyrnas y gwahaniaeth 
cenedlaethol. Daeth mor agos atom o ran y cnawd fel 
y gallwn ei alw, lesu, ein brawd. Y mae nesau ato, a 
galw arno, yn troi yn elw i'w frodyr tlodion, oherwydd 
y mae efe yn oludog i bawb sydd yn galw arno. Rhag- 
orfraint uchel ydyw cael yr lesu yn frawd. Dywed 
hanesyddiaeth i Napoleon y Cyntaf ofyn i un o'i swydd- 
ogion, ** A ellwch chwi fynegi i mi pwy ydyw lesu Grist ?'* 
Atebodd y swyddog nad oedd efe wedi meddwl nemawr i 
ddim am y fath bethau. " Mynegaf i chwi,'* meddai, gan 
gymharu yr lesu âg ef ei hun ac â gwroniaid a mawrion 
yr oesoedd, ac fel y mae yr lesu yn rhagori arnynt hwy, 
** yr wyf yn meddwl," ebe fe, **fy mod yn adnabod y 
natur ddynol : nid oedd yr oll o'r rhai hyn ddim ond 
dynion, ac nid ydwyf finau ddim ond dyn ; ond nid oes- 
neb tebyg iddo ef. Y mae lesu Grist yn fwy na dyn. 
Darfu Alexander, Caesar, Charlemagne, a minau sefydlu 
ymherodraethau mawrion ; ond ar beth yr oedd ein medr 
ni yn dibynu i osod sylfeini ymherodraethau ? Ar allu. 



11 

Yr lesu yn utúg a sefydlodd ei deyrnas ar g-ariad ; ac 
hyd yma buasai miliwnau yn marw er ei fwyn ef." 

Mae dyfodiad Crist i'n llinach ni wedi dyrchafu ein 
natur ni yn uwch naV angelion. Pe dywedai yr angel- 
ion wrthym, **Yr ydym ni yn fodau ysbrydol ; nid oes 
gysylltiad naturiol rhyngom ni â mater ; ni raid i ni wrth 
fwyd a diod i'n cynal ; ni raid i ni ddyoddef poenau a 
llygredd pechod, neu loesion marwolaeth ; yr ydym ní 
yn bur a sanctaidd ; " ninau a ddywedem, ** Y mae lesu 
Grist wedi d'od yn un ohonom ni ; ac os cyrhaeddwn 
adref bydd nodau yn ein caniadau yn rhy uchel i chwi 
allu eu cyrhaedd." 

GENEDIGAETH CEIDWAD I*R COLLEDIG. 

" A'r angel a ddywedodd wrthynt, Nac ofnwch : canys wele yr wyf 
fi yn mynegi i chwi newyddion da o lawenydd mawr, yr hwn a 
fydd i'r hoU bobl. Canys ganwyd i chwi heddyw Geidwad 
yn ninas Dafydd, yr hwn yw Crist yr Arglwydd." — Luc ii. 
10—12. 

Genedigaeth lesu Grist yn unig a ddygodd Geidwad i 
fyd colledig, ** canys ganwyd i chwi heddyw Geidwad," 
dywed yr angel. Trwy ei enedigaeth ef dygwyd golud- 
oedd y nefoedd iV ddaear. Y mae ei enedigaeth ef yn 
ddechreuad cyfnod newydd yn hanes genedigaethau y 
byd, ac yn hanes llwyddiant y byd. Gorsedd Rhufain 
ydoedd y gallu gwladol cryfaf ac eangaf yn y byd pan y 
ganwyd yr lesu. Augustus Caesar oedd yn eistedd ar yr 
orsedd, llywodraeth yr hwn oedd oV afon Rhine hyd 
derfynau eithaf Atlas, ac o afon Euphrates hyd Fôr y 
Werydd. Un o'i lynoedd ef yr ystyrid Môr y Canoldir. 
Herod fawr oedd y brenin yn Judea, o dan yr ymher- 
awdwr. Anfonodd Augustus Caesar orchymyn allan i 
drethu yr holl fyd ; yr oedd y fath allu ganddo fel y 
gwnai iV holl fyd adnabyddus symud i gael eu cofrestru 
er mwyn cael eu trethu ganddo. Cyfeiriodd Joseph a 



12 • 

Mair i'r dehau o Nazareth tua Bethlehem. Yr oedd y 
pellder o Nazareth i Bethlehem o ddeg a thriug'ain î 
bedwar ugain milldir. Y rheswm a roddir oherwydd 
iddynt fyned o Nazareth i Bethlehem i gael eu cofrestru 
yw, am eu bod o dŷ a thylwyth Dafydd. Er eu bod yn 
preswylio mewn lle cyífredin, ac mewn amgylchiadau 
cyfFredin, yr oeddynt o waedoliaeth brenhinol, am eu 
bod yn llinach Dafydd. 

Ni wyddai Augustus fod ei orchymyn i drethu yr holl 
fyd â'i gyfeiriad i gyflawni y brophwydoliaeth am enedig- 
aeth yr lesu yn Bethlehem. Yr oedd Joseph a Mair 
mewn mantais i wybod pa le y ganesid ef, a derbyniasant 
ddatguddiad y byddai y Ceidwad a'r Gwaredwr yn un 
o'r teulu, yr hyn a ddyrchafodd eu gobeithion yn 
ddiamheu. Ni chawn fanylion eu taith o Nazareth i 
Bethlehem. Dyddorol fuasai gwybod a oeddynt yn 
deall fod eu gwynebau yn cyfeirio i'r un man a'r broph- 
wydoliaeth. Beth oedd yr ymddiddan ar eu taith i 
gyflawni bwriadau Duw ? Pa le y darfu iddynt orphwyso 
ar y daith ? Tybia rhai idiiynt orphwyso yn Beeroth, yr 
hwn sydd tua phymtheng milldir o Bethlehem ; ereill a 
dybiant iddynt orphwyso yn Jerusalem, tua chwe' milldir 
o Bethlehem. Llanwyd y Ue cyn iddynt allu cyrhaedd, 
fel nad oedd le iddynt yn y llety : gorfu iddynt wneyd i 
fyny â Ue mwy cyífredin. Arweiniodd anghyfleusdra 
hwynt i le yr oedd rhan o'r ystafell i'r anifeiliaid a rhan 
i'r bobl. Derbyniasant yr anghyfleusdra yn addfwyn a 
boneddigaidd ; ac ni wna yr hanesydd sanctaidd yn unig 
ond ei grybwyll. Mynegir yr hanes yn hynod o syml : 
** A bu, tra yr oeddynt hwy yno, cyflawnwyd y dyddiau 
i esgor ohoni, a hi a esgorodd ar ei mab cyntaf-anedig, 
ac a'i rhwymodd mewn cadachau, ac a'i dododd yn y 
preseb, am nad oedd le yn y llety." Ar enedigaeth y fath 
un, gweddus a phriodol oedd iddynt fod yn ostyngedig 




tì 
X 
w 



H 



14 

a distaw, er mor gyfFredin ydoedd y lle yr arweiniwyd 
hwynt iddo. 

Tua milldir o Bethlehem, meddir, y mae yno wastad- 
edd bychan, lle y mae olion capel, yr hwn a elwid capel 
y bugeiliaid, yr hwn, yn ol traddodiad, a adeiladwyd ar 
y llanerch yr ymddangosodd yr angel i*r bugeiliaid, ac y 
mynegodd iddynt am enedigaeth yr lesu yn Bethlehem. 
Yr oedd y bugeiliaid hyn yn feddianol ar fesur o gym- 
hwysder i werthfawrogi y newyddion da. Yr oeddynt, 
y mae yn dra thebyg, wedi bod yn aros mewn myfyrdod 
a gweddi, a disgwyliad am y Messíah, yn y meusydd y 
bu Jacob yn bugeilio defaid ; ac yma y daeth Boaz a 
Ruth i gyfarfyddiad ; ac yn y meusydd, yn mysg y 
defaid, y treuliodd Dafydd ddyddiau ei ieuenctyd. 

DYDDIAU EI FABANDOD. 

Yr angel gafodd y rhagorfraint oruchel o bregethu 
Crist gyntaf i'r bugeiliaid yn meusydd Bethlehem. Eî 
destyn oedd, **Nac ofnwch, canys ganwyd i chwî 
heddyw Geidwad yn ninas Dafydd, yr hwn yw Crist yr 
Arglwydd ;'* a chyda'r angel yr oedd lluaws o lu nefol 
wedi d'od iV lle yn molianu Duw, ac yn canu yr anthem 
gyda brwdfrydedd nefol, **Gogoniant yn y goruchaf î 
Dduw, ac ar y ddaear tangnefedd, i ddynion e wyllys da. " 
Bu y cyfarfod yn y maes yn llwyddianus i arwain y 
bugeiliaid at yr lesu. Dywedasant, ** Awn hyd Bethle- 
hem, a gwelwn y peth hwn a hysbysodd yr Arglwydd î 
ni ;" a chawsant fel y mynegodd yr angel iddynt, a 
dychwelasant gan ogoneddu a molianu Duw. Hwn 
ydoedd yr ail gyfarfod i bregethu y newyddion da am yr 
lesu. 

Amgylchiad tra dyddorol ac awgrymiadol yn ei hanes 
ydyw dyfodiad y doethion oV dwyrain, dan arweiniad y 
seren, i weled, anrhegu, ac addoli y Mab bychan. Yr 



15 

oedd ein Ceidwad, yn y íFurf a'r amgylchiad distadlaf, 
yn ddigon mawr i fod yn wrthrych addoliad holl angel- 
îon Duw, a*r doethion oV dwyrain. Yn nyfodîad y 
doethion o'r dwyrain at yr lesu, canfyddwn ddyfodiad y 
byd cenhedlig' at y Gwaredwr : yr oedd ymofyniad wedî 
«i ddefFro ynddynt am Geidwad. I gyfarfod yr ymofyn- 
iad ynddynt cenhadodd Duw y seren i'w harwain at yr 
lesu. Daethant i Jerusalem, a gofynasant, ** Pa le y 
mae yr hwn a anwyd yn Frenin yr luddewon, canys 
_gwelsom ei seren yn y dwyrain, a daethom i*w addoli ef." 
Darfu cwestiwn y doethion, a*r dystiolaeth am y seren, 
gyfFroi Herod frenin, a holl Jerusalem gydag ef. Cyf- 
lawnodd y seren ei chenhadaeth yn ífyddlawn trwy 
^wain y doethion i'r lle yr oedd y Mab bychan. **A hwy 
a welsant y Mab bychan gyda Mair ei fam, a hwy a 
syrthiasant i lawr, ac a*i haddolasant ef ; ac wedi ag'oryd 
eu trysorau a offrymasant iddo anrhegion : aur, a thus, a 
myrr." Y mae dadl am eu nifer. Dywed Augustine a 
Chrysostom mai deuddeg ydoedd eu nifer, ond y farn 
g-yffredin yw mai tri oedd eu nifer. Deuant i'r farn hon 
oddiwrth y tair anrheg — aur, thus, a myrr. Mynega 
Bede eu henwau, eu gwlad, a*u hymddangosiad. Eu 
henwau, medd ef, oedd Melchion, Caspar, a Batthasai. 
Belchion, meddai, oedd hen wr a'i wallt yn wyn, a*i farf 
yn llaes ; Caspar oedd ddyn ieuanc gwridog a difarf ; 
Batthasai oedd ddyn melynddu, yn nghyflawnder eî 
nerth. Dywed traddodiad fod Melchion yn hiliogaeth 
Sem, Caspar yn hiliogaeth Ham, a Batthasai yn tarddu 
o Japheth. Rhybuddiodd yr Arglwydd hwynt trwy 
freuddwyd na ddychwelent at Herod, yr hwn oedd yn 
boddi i ddinystr a cholledigaeth. Peryglus ydyw myned 
yn agos at ddyn yn boddi i ddinystr a cholledigaettu 
** Hwy a aethant drachefn i'w g^lad ar hyd ffordd arall." 



16 

AMGYLCHIADAU EI FABANDOD. 

Mae yr Efengyl yn mynegî i ni bedwar amgylchiad 
yn eî hanes yn ei fabandod : ei enwaediad, ei gyflwyniad 
yn y deml, eu mynediad Vr Aipht er eu diogelwch, 
a'u dychweliad o*r Aipht i Nazareth. ** Wedi ei 
wneuthur o wraig," rhaid oedd ei wneuthur dan y 
ddeddf, fel y prynai y rhai oedd dan y ddeddf. Pan 
gyflawnwyd wyth niwrnod, dygasant y dyn bach i gael 
ei enwaedu. Yr oedd ei rieni, debygem, yn edrych ar 
enwaediad y dyn bach lesu yn ddigon pwysig i fyned 
gyda'r amcan i Jerusalem. Sylwa un awdwr fel y mae 
machludiad haul yn gosod ei ddelw ar y dwyrain, felly 
yr oedd marwolaeth Crist yn gosod ei ddelw ar ei fywyd 
yn ei enwaediad. ** Ac wedi cyflawni dyddiau ei phur- 
edigaeth hi, dygasant ef i Jerusalem i'w gyflwyno iV 
Arglwydd." Par o ddurturod, neu ddau gyw colomen, a 
allodd ei llaw hi gyrhaedd. Mynegai ei hoff"rwm mai, 
tlawd ydoedd. Prynid y cyntaf-anedig yn Israel. 
Priodol gan hyny i ni olygu iV lesu gael ei brynu yn ei 
gyflwyniad i'r Arglwydd. Y cyntaf-anedig oedd i wein- 
yddu yn y ty o dan ben y teulu, neu yn ei absenoldeb. 
Bernir i Joseph gael ei gymeryd ymaith yn lled gynarol. 
Yr lesu, gan hyny, oedd yn oífeiriadu yn y teulu yn 
Nazareth ar ol marwolaeth Joseph. 

Cafodd Simeon, yr hwn oedd wr cyfiawn a duwiol, ac 
Anna, y brophwydes, olwg arno fel eu Ceidwad yn ei 
deml. Cynyrchodd myfyrdodau Simeon yn y gair, a'i 
weddiau, ddisgwyliad ynddo am ddiddanwch yr Israel ; 
yr oedd ef yn byw mor dduwiol fel y mynegodd yr 
Ysbryd Glân iddo y cai ef fyw i weled Crist yr Arglwydd. 
Wedi derbyn y dyn bach lesu i'w freichiau gwelodd 
ynddo sylwedd ei ddisgwyliadau ac iachawdwriaeth 
Duw. ** Yr awrhon," dywed, ** y gollyngi dy was mewn 
tangnefedd, yn ol dy air ; canys fy llygaid a welsant dy 



17 

îachawdwrîaeth." Gwelodd iachawdwriaeth Duw yn y 
baban lesu, ac yr oedd cyflawniad ei ddisgfwyliadau yn 
cynyrchu hyder cryf yn ei olwgf ar y dyfodol. Nî 
chafodd Anna fod ar ei cholled trwy wasanaethu mewn 
ymprydiau a gweddiau ddydd a nps, gan iddi weled 
Crist yr Arglwydd, fel y gallai lefaru am dano wrth y 
rhai oeddynt yn disgwyl am dano yn Israel. 

EU FFOADIGAETH i'R AIPHT. 

Daeth y bugeiliaid at y mab bychan, ac a g-yflwynasant 
addoliad iddo. Gwelodd Simeon dduwiolfrydig, ac 
Anna y brophwydes, iachawdwriaeth ynddo. Daeth y 
doethion o'r dwyrain bell i Bethlehem i'w addoli ; ond 
yr oedd pob gair o hanes y mab bychan yn cynhyrfu 
Herod greulawn, yr hwn oedd wedi disgyn yn isel i 
drueni a chreulondeb pechod. Yn ei dŷ ei hun ei wraig 
a'i ddau fab a laddwyd ganddo ; a phlant Bethlehem a'r 
cyfíiniau a laddwyd gan yr adyn creulawn hwn. Dywed- 
odd yr angel wrth Joseph mewn breuddwyd am iddo 
gymeryd y mab bychan a'i fam, a ff'oi i'r Aipht. Yn ol 
cyfarwyddyd yr angel, cymerodd Joseph y mab bychan 
a'i fam, a ff'odd i'r Aipht. Arosasant yn yr Aipht hyd 
farwolaeth Herod. Ni ddywed yr efengylwyr pa le yn 
yr Aipht y preswyliai y teulu sanctaidd hwn. Dywed 
hen chwedloniaeth iddynt fod yn absenol o Palestina am 
ddwy flynedd, a'u bod yn aros tua dwy filldir yn y 
gogledd-ddwyreiniol o Cairo, lle y dangosid ffynon, a 
hen sycamorwydden, dan yr hon ^y trigent. Mae dis- 
tawrwydd y Gair Sanctaidd ar eu hanes yn ein cymhell i 
fod yn wyliadwrus wrth gredu chwedloniaeth. Ufudd- 
hasant i orchymyn angel yr Arglwydd trwy aros yn yr 
Aipht hyd farwolaeth Herod. Nid ydyw yr Arglwydd 
yn oedi yn hir i symud dynion o'r ff'ordd pan y safant yn 
erbyn iddo gyflawni ei fwriadau. Yna, yn ol cyfar- 
wyddyd ängel yr Arglwydd, cyflawnasant y brophwyd- 



18 



oliaeth trwy ddychwelyd i dir Israel, yr hon ä ddywed, 
** OV Aipht y gelwais fy Mab." A hwy a ddychwelasant 
i Nazareth, eu hen gartref. 

YN NAZARETH. 

** Ac a fu ostyngedig iddynt. A'r lesu a gynyddodd mewn doeth- 
ineb a chorpholí^th a ffafr gyda Duw a dynion." — Marc ii. 11, 12. 

Wele Frenin y brenhinoedd, ac Arglwydd yr arglwyddi, 
yn ufuddhau yn ostyngedig i reolau teulu cyfFredin mewn 
lle a ystyrid yn gyífredin — ** Ac afu ostyngedig iddynt." 
Dywed y gair hwn fwy na phe buasai cyfrolau wedi eu 
hysgrifenu i fynegi manylion ei fywyd yn nhymor ei 
îeuenctyd. Deuai ei berpheithrwydd dwyfol a dynol i'r 
golwg mewn ufudd-dod gostyngedig a pherffaith i'w 
rieni. Ymddangosai ei fawredd yn ei ostyngeiddrwydd 
yn y cylch teuluaidd. Nis gellir rhoddi pris ar ei esiampl 
berfFaith ac agos atom i'r plant aV ieuenctyd yn Nazareth 
hyd ddeg ar hugain oed. Tymhor ieuenctyd ydyw yr 
adeg i sefydlu cymeriad ; ac adeg o beryglon ydyw hwn, 
pan y mae ymddadblygiad mewn perygl i ganlyn mewn 
balchder, hunanoldeb, ac ámryw chwantau niweidiol. 
Ar y creigiau hyn y gwnaeth llawer un longddrylliad ar 
ei gymeriad yn ystod mordaith ieuenctyd. Dywed y 
Gair fod yr lesu yn cynyddu mewn doethineb a chorph- 
olaeth a ftafr gyda Duw a dynion ar Iwybr ufudd-dod i 
orchymynion ei Dad, ac mewn ufudd-dod gostyngedig i 
reolau teulu crefyddol a duwiol yn Nazareth. 

Pan yn ddeuddeg oed dygodd ei rieni ef gyda hwy i 
wyl y Pasc yn Jerusalem, yr hon a gynhelid tua diwedd 
Mawrth a dechreu Ebrill ; a phan yr oedd tua deg a 
thriugain o fìlldiroedd o Nazareth i Jerusalem, siriolîd 
hwynt ar y daith gan brydferthwch y blodeu. Adeg o 
symudiad o ddosbarth y plant i ddosbarth y bechgyn a'r 
genethod oedd yr adeg o ddeuddeg oed yn mysg yr 



19 

luddewon. Deuent yr adeg hon yn fwy uniongyrchol o 
dan y gyfraith, ac i deimlo mwy o'u cyfrifoldeb personol ; 
a dyma yr adeg y dechreuent wisgo eu phylacterau. 
Teimlodd yr lesu yn gartrefol iawn yn nhŷ ei Dad ; yma 
y cafodd ei rieni ef, ar ol tridiau o chwilio am dano, yn 
eistedd yn nghanol y doctoriaid, yn gwrando arnynt ac 
yn eu holi. Yr oedd yr adeg hon wedi d'od i ymwy- 
byddiaeth lawn o*i berthynas â'i Dad, ac o*i gyfrifoldeb 
iddo fel Cyfryngwr. Dywedodd wrth ei rieni, **Onî 
wyddoch chwi fod yn rhaid i mi fod yn nghylch y pethau a 
berthyn i'm Tad ?" ac er ei ymwybyddiaeth o*i berthynas 
â'i Dad, ac o'i gyfrifoldeb iddo, bu yn ostyngedig iddynt 
am ddeunaw mlynedd. Preswyliodd yno mewn dinodedd 
am ddeng mlynedd ar hugain, yn cyflawni gwaith 
galwedigaeth gyff*redin. Gofynid, gyda golwg arno, 
** Onid hwn yw y saer?" Mae ein Harglwydd wedi 
anrhydeddu a sancteiddio llafur a thlodi gonest. Yr 
oedd ef yn ddigon mawr i greu y nefoedd aV ddaear, ac 
yr oedd ef yn ddigon mawr i ymostwng i wneyd aradr i 
lafurio y ddaear i'w pharotoi i dderbyn yr had. Dysgodd 
fod gwir fawredd, nid mewn rhwysg allanol, nid mewn 
segurdod a moethau, nid mewn balchder a hunan-glod, 
ond mewn llafur cywir a gonest, mewn diwydrwydd yn 
ymdrechu i gyflawni ein dyledswydd. Gosododd ein 
Gwaredwr anrhydedd ar lafur mewn amgylchiadau 
cyff'redin ; rhoddodd i ni esiampl anrhydeddus. 



20 



PENOD II 



Genedigaeth loan Fedyddrwr — loan wedi ei anfon gan 
Dduw i barotoi ffordd yr Arglwydd — loan yn afighyd- 
ymffurfio â*r byd — Gweinidogaeth loan o ran ei natur 
yn parotoi ffordd yr A rglwydd — loan fel pregethwr — Yr 
lesu yn myned at loan i'w fedyddio ganddo — loan yn 
gweled ei anhéilyngdod personol yn ngoleuni gogoniant 
Crist — Bedydd yr lesu — Yr Ysbryd yn disgyn amo fel 
colomen — Y Tad yn cyhoeddi ei foddlonrwydd ynddo — 
Temtiad Crist. 



" Llef un yn Uefain yn y difFaethwch, Parotowch ffordd yr Arglwj^ld ; 
gwnewch yn uniawn ei Iwybrau ef." — Matth. iii. 3. 

lOAN YN PAROTOI FFORDD YR ARGLWYDD. 

CYFFREDINOL yn y byd ydyw parotoadau gogyfer 
a dyfodiad personau o fri a defnyddioldeb. Y mae 
dyfodiad un o*r teulu brenhinol yn peri parotoadau 
drudfawr trwy lanhau ac addurno fFordd ei ddyfodiad, er 
mwyn rhoddi derbyniad anrhydeddus a phriodol iddo. 
Rhoddwyd addewid am ddyfodiad Brenin y nefoedd iV 
byd er*s pedair mil o flynyddoedd, ac ymddangosodd 
arwyddion a chysgodau o'i ddyfodiad i ddileu pechod 
trwy ofFrymu ei hun ; ond loan a gododd Duw i barotoi 
y fFordd o'i flaen. Efe a gafodd y fraint oruchel o fod 
yn Uef un yn llefain yn nifFaethwch Judea, gan ddywedyd, ^ 
** Parotowch fFordd yr Arglwydd ; gwnewch yn uniawn 
ei Iwybrau ef." Yr oedd loan, rhagredegydd Crist, yn 
fab Zechariah, yr hwn oedd ofFeiriad, ac Elizabeth, yr 



21 

hon oedd gyfnither i Mair, mam yr lesu. Yr oedd loan 
yn Nazaread oV groth, ac wedi ei roddi mewn atebiad i 
weddiau ei dad duwiol ; aV fath ydoedd arwyddion 
amgylchiadau ei enedigaeth fel y gofynai y bobl, ** Beth 
fydd y bachgenyn hwn ?" **A thithau, fachgenyn," 
prophwydodd ei dad wrtho, pan gyflawnwyd ef o'r Ysbryd 
Glân, ** a elwir yn brophwyd Vr Goruchaf : canys ti a äi 
o flaen wyneb yr Arglwydd, i barotoi ei ffyrdd ef ;" ** ac 
ni chododd neb mwy nag loan Fedyddiwr," medd yr 
lesu. Efe a ymbaratodd i gyflawni ei genadwri trwy 
flynyddoedd lawer o hunan-ddysgyblaeth yn yr anialwch. 
Ymwrthododd â moethau y byd, a chiliodd oddiwrtho i 
ddiffaethwch Judea i gymdeithasu âV Arglwydd, er ei 
gymhwyso i barotoi ei ffyrdd ef; mewn cymdeithas 
wastadol âV Arglwydd derbyniodd o'i Ysbryd ac o'i 
ddelw, a daeth i ymdeimlo â mawredd ei waith a natur 
ei genadwri. Wedi cael ei gymhwyso i'r gwaith, ym- 
ddangosodd i ddeffroi ei wrandawyr trwy bregethu 
edifeirwch a maddeuant pechodau. Pregethu edifeirwch 
a maddeuant pechodau yr oedd y pregethwr hynod hwn, 
gan eu bedyddio yn yr lorddonen. Gwaith na allasai 
ei gyflawni yn ei nerth ei hun oedd parotoi ffordd yr 
Arglwydd. Y mae yr hanes am dano ei fod yn meddu 
ar ddigon o wroldeb diysgog i ddyweyd gyda dylanwad 
wrth y bobl am iddynt edifarhau yn profi ei anfoniad 
oddiwrth Dduw. Yr oedd bedydd yn arwyddo glanhad 
trwy edifarhau, a derbyn maddeuant, a golchiad yr ad- 
enedigaeth. Parotodd y ffordd o flaen yr lesu, nid trwy 
lanhau yn allanol, ac nid trwy addurniadau allanol, ond 
trwy lanhau ymaith bechodau trwy edifeirwch a maddeu- 
ant, a thrwy olchiad yr adenedigaeth gan yr Ysbryd 
Glân. Dynion wedi eu haileni oedd yn meddu cymhwys- 
der i dderbyn a chroesawu y Messíah : cydwybodau wedi 
eu puro oddiwrth weithredoedd meirwon a feddaî 
garedigrwydd iV hwn a ddaeth i geisio a chadw y colledig. 



22 

Dywed loan wrthynt, " Dygwch, gan hyny, fFrwythau 
addas i edifeirwch." Dangoswch trwy eich gweithred- 
oedd eich bod yn gwir edifarhau. Golyga edifeirwch 
gyfnewidiad yn y meddwl ; ond y mae y cyfnewidiad yn 
un mor sylweddol fel y mae yn ymddangos yn y gweith- 
redoedd. Cododd Duw loan, a rhoddodd iddo genadwri 
gjrfaddas iV oes ; ac er nad oedd ef yn cydymffurfio âg 
arferîon Uygredig ei oes, ac er ei fod yn onest yn con- 
demnio eu pechodau, daeth ato Jerusalem a holl Judea^ 
a'r hoU wlad oamgylch yr lorddonen, a hwy a fedydd- 
iwyd ganddo ef, gan gyffesu eu pechodau. 

lOAN YN BEDYDDIO YR lESU. 

Daeth yr lesu o Galilea at loan i'w fedyddio ganddo. 
Nid oeddynt, y mae yn debyg, er eu bod yn berthynasau 
o ran y cnawd, wedi gweled eu gilydd ond yn ysbrydol : 
trwy olwg ysbrydol gwelai loan yr lesu yn dyfod ar ei 
oì ef, a'i fod yn fwy nag ef, i'r hwn nid oedd efe 
deilwng i ddatod carai ei esgidiau. Darfu ei ymddang- 
osiad estyn i loan ddatguddiad newydd o ogoniant y 
Gwaredwr fel Duw-ddyn. Yn yr olwg ar ei ogoniant 
teimlai ei anheilyngdod yn fwy. Dywedodd, **Y mae 
arnaf fi eisieu fy medyddio genyt ti ; ac a ddeui di ataf 
fi?" Dywedodd yr lesu, **Gad yr awrhon ; canys fel 
hyn y mae yn weddus cyflawni pob cyfiawnder." Yn 
mhelydrau gogoniant yr lesu gwelai loan ei anheilyng- 
dod ei hun, a cheisiodd ymwrthod â gwneyd cais yr 
lesu trwy ei fedyddio. ** Gad yr awrhon," dywedodd yr 
lesu. Yr hyn sydd weddus ydyw i bawb gyflawni ei 
waith ei hun. Fy ngwaith i heddyw ydyw dyfod atat tî, 
î gael fy medyddio genyt ; dy waith di ydyw fy medyddio 
î heddyw. Yr oedd y Gwaredwr yn cymeradwyo ac yn 
cadarnhau gweinidogaeth loan trwy gymeryd ei fedyddio 
ganddo, fel ei ragredegydd ef, ac fel prophwyd diweddaf 
yr Hen Destament. Yr oedd ei fedydd ef yn ddatganiad 




u 
o 
Q 
o 



24 

o'i burdeb moesol, ac nid yn arwydd o edifeirwch a 
maddeuant. Yn yr amgylchiad hwn y disgynodd oV 
nef, megis colomen, yr Ysbryd Glân arno ef; a thrwy 
hyny cyflawnwyd y brophwydoliaeth a'r addewid, yr hon 
a ddywed, ** Ysbryd yr Arglwydd sydd arnaf ; oherwydd 
yr Arglwydd a'm heneiniodd i efengylu i'r rhai llariaîdd : 
efe a'm hanfonodd i rwymo y rhai ysig eu calon, i 
gyhoeddi rhyddid i'r caethion, ac agoriad carchar i'r rhai 
sydd rwym." Trwy ufuddhau i'r lesu, gwelodd loan yr 
Ysbryd yn disgyn fel colomen o'r nef, ac yn dyfod arno 
ef ; a chlywodd y Uef o'r nef yn dywedyd, ** Hwn yw fy 
anwyl Fab, yn yr hwn y'm boddlonwyd." ** Nid wrth 
fesur y rhoddwyd iddo ef yr Ysbryd." Trwy roddiad yr 
Ysbryd iddo yr eneiniwyd ef i waith y weinidogaeth, ac 
eneiniad yr Ysbryd sydd yn cymhwyso ei weision i'w 
bregethu. 

TEMTIAD CRIST. 

*' Yna yr lesu a arweiniwyd i'r anialwch gan yr Ysbryd i'w demtio 
gan ddiafol." " Ond wedi ei demtio yn mhob peth yr un ffunud 
a ninau, eto heb bechod."— Maith. iv. 1 ; Heb. iv. 15. 

Y mae ymneillduad, unìgrwydd, a pheryglon anialwch 
yn hanes pobl a gweision yr Arglwydd. Profodd Joseph, 
gwaredwr y teulu, unigrwydd a themtasiynau yr 
anialwch. Arweiniwyd Moses, gwaredwr ac arweinydd 
cenedl, trwy anialwch i dir Midian, ac arhosodd yno 
ddeugain mlynedd. Profwyd cenedl Israel mewn 
anialwch ddeugain mlynedd. Treuliodd loan ran fawr 
o'i oes yn nifîaethwch Judea. Ymneillduodd Paul i ryw 
anialwch am dair blynedd cyn myned allan i efengylu yn 
mysg y Cenhedloedd, anchwiliadwy olud Crist. Y mae 
anialwch a'i demtasiynau yn hanes ein lachawdwr lesu 
Grist. 

Daeth Mab Duw yn Fab y dyn fel y deuai yn un 
ohonom ni, a chael ei demtio yn mhob peth yr un fîunud 



25 

a ninau. **Y sanctaidd, diddrwg, dihalog, dìdoledîg 
oddiwrth bechaduriaid " oedd efe pan y daeth y temtiwr 
ato. Nid oedd raid iddo fod yn ddrwg i gael ei demtîo. 
Yr oedd ef yn feddianol ar natur ddynol berfFaith mewn 
undeb â pherson dwyfol, ac wedi ei wneuthur dan y 
ddeddf, ac felly yr oedd ef mewn sefyllfa i dderbyn ym- 
osodiadau y diafol. Yr oedd i Berson o ddwyfol urddas, 
ac anfeidrol sanctaidd, cyfiawn, pur, a da, dderbyn ym- 
osodiadau oddiwrth berson aflan, llygredig, dichellgar, a 
drwg, yn brawf a darostyngiad mawr. Nis gall y da 
gymodi â drwg : y rhai hyn a wrthwynebant eu gilydd. 
Prawf a darostyngiad ar ddyn da ydyw ei demtiad 
gan ddyn drwg. Pa faint mwy ydoedd iV Sanct, y 
Cyfiawn, a'r Dihalog dderbyn ymosodiadau gan y 
diafol? Yn ei fedyddiad gan loan, derbyniodd enein- 
iad yr Ysbryd Glân, a chyhoeddodd ei Dad ei 
berthynas âg ef a'i foddlonrwydd ynddo. . Dywed un 
awdwr (Geikie) mai y dydd hwnw oedd dydd genedigaeth 
Cristionogaeth. Yr oedd efe ar ol hyn yn gyflawn oV 
Ysbryd Glân. Ymhyfrydai yn ei awyddfryd i wneuthur 
ewyllys ei Dad yn yr anialwch, ac ymborthai ar ei 
gymundeb â'i Dad. Y fath oedd awyddfryd ei ysbryd i 
ymaflyd a chyflawni ei waith fel ag i beri iddo anghofio 
ei anghenion naturiol. Yn mhen deugain niwrnod efe a 
newynodd ; a daeth y temtiwr ato mewn adeg yr oedd 
ei ysbryd yn llawn o awyddfryd i ymaflyd yn ei waith, a 
phan y daeth arno chwant bwyd. Yn ol fel y rhydd 
Marc yr hanes, barna rhai i'r diafol ei demtio ar hyd y 
deugain niwrnod. Os oedd y diafol yn edrych am ei 
gyfleusdra, yn nherfyn y deugain niwrnod y gwnaeth ef, 
ac y gwelodd y cyfleusdra mwyaf manteisiol i ymosod 
arno. 

Yn y temtiad dangosodd ufudd-dod ac ymgysegriad 
i'w Dad trwy ei ymwrthodiad â phob mwyniant personol, 
anrhydedd personol, a meddianau personol. ** Os Mab 



26 

Duw wyt ti," dywedodd y temtîwr wrtho, **arch i'r 
cerig hyn fo4 yn fara. Ac yntau a atebodd ac a ddy- 
wedodd, Ysgrifenwyd, Nid trwy fara yn unig y bydd 
byw dyn, ond trwy bob gaìr a ddaw allan o enau Duw."^ 
Cleddyf yr Ysbryd ydyw arf ymosodol ein Gwaredwr yn 
erbyn y temtiwr ; a chydnabyddai awdurdod y Gair, a 
dengys yma fod y bywyd yn dibynu mwy ar Dduw nag 
ar fara. Mwy gwerthfawr i'r Israeliaid na chyflawn- 
der o fara i wynebu anialwch noeth a thlawd ydoedd 
addewid y digelwyddog Dduw, yr hwn oedd yn abl i 
roddi iddynt fanna o'r nef i*w fwyta. Efe sydd yn rhoddi 
bywyd ac anadl a phob peth oll. Un o wrthddrychau • 
crëedig y Gair dwyfol i gynal bywyd ydyw y bara : ohono 
ef, a thrwyddo ef, ac iddo ef y mae pob peth ; trwy ei air 
ef, yr hwn ydyw ei ewyllys a'i allu yn mhob peth, yr 
ydym ni yn byw ; canys ynddo ef yr ydym ni yn byw, yn 
symud, ac yn bod : **pob rhoddiad daionus, a phob 
rhodd berflfaith, oddi uchod y mae, yn disgyn oddiwrth 
Dad y goleuni, gyda'r hwn nid oes gyfnewidiad, na 
chysgod troedigaeth. " Ei drugaredd ef sydd yn ein 
cadw ni yn fyw, ac nid y bara yn unig. Yn ei ymosod- 
iad saif y temtiwr ar gyhoeddiad y Tad o'i berthynas âg 
ef — ** Hwn yw fy anwyl Fab, yn yr hwn y'm boddlon- 
wyd," ac ymdrecha gymylu ei berthynas â'i Dad. 

Yn yr ail ymosodiad, cymerodd ef ac a'i gosododd ar 
binacl y deml, a dywedodd wrtho, ** Os Mab Duw wyt 
ti, bwrw dy hun i lawr." Dangos i'r bobl dy fod yn 
disgyn o'r nef trwy fwrw dy hun i lawr. Gallai fod yno 
wyl yn Jerusalem, ac ynddi lawer o bobl. Dywedir fod 
cynifer o feobl yn disgwyl y disgynai y Messì'ah yn sydyn 
oV nef, yn ngolwg y bobl. ** Bwrw dy hun i lawr," 
dywed ; gwna arddangosiad o'th allu dwyfol yn ngolwg 
y bobl : ** canys ysgrifenwyd." Gan dy fod mor hoíf o 
adnodau, gallaf finau ddyweyd adnod. Wrth weled yr 
lesu yn gorchfygu trwy y Gair, y mae yntau yn ei 



27 

ddefnyddio. ** Ysgrifenwyd," meddai, **y rhydd efe 
orchymyn i*w angelion am danat ; a hwy a*th ddygant 
yn eu dwylaw, rhag taro ohonot un amser dy droed 
wrth gareg." ** Beth yw hyn?" gofynodd Esgob Hall. 
** Satan âV Beibl dan ei fraich, a*i eiriau yn ei enau, yn 
ymosod ar ein Gwaredwr." Wele adnod yn ngenau y 
dîafol, a cheisia ei defnyddio i'w amcanion ei hun. Y 
mae Satan yntau yn ymrithio yn angel y goleuni ; ond 
yn fwy beiddgar yma, y mae yn ceisio ymrithio yn Fab 
Duw. Gall fod yn ein genau ninau adnodau, ac eto 
heb fod ddim gwell naV diafol. Nid heb amcan yn 
ddiau y gadawodd ef allan oV adnod, ** Dy gadw yn dy 
holl fFyrdd." Gadawodd y rhan uchod oV adnod allan, 
y mae yn debyg, rhag na byddai iddo awgrymu i feddwl 
yr lesu nad oedd taflu ei hun i lawr, i wneyd arddangos- 
iad ohono ei hun, yn un o'i ffyrdd ef. Dengys ei gyf- 
rwysdra a'i ddichell pan yn defnyddio adnodau. 
** Ysgrifenwyd drachefn," medd yr lesu, ** Na themtia 
yr Arglwydd dy Dduw." Mwy yn ei olwg ef oedd bodd- 
loni Duw na gwneyd arddangosiad ohono ei hun yn 
ngolwg y bobl. 

Yn y drydedd demtasiwn, y mae y diafol yn ymddangos 
iddo megis duw y byd hwn, gan ei ddwyn ef i fynydd 
uchel. Cynygia iddo holl deyrnasoedd y byd, os syrthiai 
i lawr a'i addoli ef. Yn hanes tad y celwydd amlwg 
ydyw ei ymdrech i guddio ei gelwyddau a*i dwyll â rhith 
o wirionedd. Nid oedd ganddo hawl gyfreithlawn ar 
deyrnasoedd y byd i*w cynyg i'n Gwaredwr. Traws- 
feddianu y mae ef ; yspail anghyfiawn yn ei law ef ydy w 
teyrnasoedd y byd ; ac yn hyn yn arbenig y mae ei blant 
yn debyg iddo. Cawn fod yr Arglwydd lesu yn cyd- 
nabod ei feddiant anghyfiawn trwy ei alw deirgwaith yn 
dywysog y byd hwn. Geilw Paul ef hefyd yn dduw y 
byd hwn, ac yn dywysog llywodraeth yr awyr. Dywed 
y Gair fod Crist wedi d'od iV byd i ddinystrio yr hwn 



28 

oedd â nerth marwolaeth g-anddo, hyny yw, dîafol. 
Teyrnasu i farwolaeth y mae efe. Y drugaredd fwyaf â 
theyrnasoedd y byd ydyw eu cymeryd oddiarno. Def- 
nyddia bob gallu sydd yn ei law i ddinystrio ei ddeiliaid. 
Tynu tua dinystr y mae ei bleserau, ymddwyn yn galed 
y mae at ei weision, a chaled ydyw y ffordd i*w gan- 
lynwyr fyned ar ei ol. ** Ffordd y troseddwyr sydd 
galed. '* Marwolaeth ydyw terfyn a diwedd ei wasanaeth. 
Ymdrechu cael dynion i bechu ydyw ei brif ymdrech yn 
ei deyrnas. Y mae ei wasanaeth yn dibenu mewn 
marwolaeth, oherwydd cyflog pêchod yw marwolaeth." 
Y mae ei ffordd yn ymddangos yn uniawn yn 
ngolwg y rhai sydd arni, ond ei diwedd hi yw ffyrdd 
angau. Yn y trydydd ymosodiad ar yr lesu, y mae ef 
yn ymdrechu i guddio ei dwyll, ei anghyfiawnder, a*i 
gelwyddau, trwy ymddangos yn dduwiol iawn, a gofyn 
iddo syrthio i lawr a*i addoli ef. Y mae wedi myned 
mor hyf, anystyriol, a rhagrithiol, fel y dywed ein Hiach- 
awdwr wrtho, ** Dos ymaith, Satan, canys ysgrifenwyd, 
Yr Arglwydd dy Dduw a addoli, ac ef yn unig a wasan- 
aethi." Gwnaeth ymosodiad gorchfygol arno pan y 
ceisiodd ef fyned yn dduwiol, a cheisio myned yn wrth- 
ddrych addoliad yn lle Duw. Yna y gadawodd y diafol 
ef, yn ol Luc, dros amser. Gwnaeth aml ymosodiad 
arno ar ol hyn, trwy ddynion drwg a thrwy ysbrydion 
drwg, hyd nes yr enillodd ef Iwyr oruchafiaeth arno ar y 
groes. Boddlonodd yr lesu y Tad yn yr anialwch, ac 
yn ei oruchafiaeth ar y gelyn. **Wele, angelion a 
ddaethant, ac a weiniasant iddo. " Yn ddiau, cenhadwyd 
hwy gan y Tad i weini arno, yr hyn a dystiolaethai 
ei foddlonrwydd ynddo yn ei demtiad. Ni ddywed 
y Gair o ba natur ydoedd eu gwasanaeth iddo. Os 
darparu ymborth a ofynid iddynt, teimlent hi yn fraint 
cael gwneyd arlwy i Awdwr iachawdwriaeth yn ei angen. 



29 



PENOD III. 



loanyn ŷregethu Crisi wedt cael gohog amo yn ei fedydd 
— Yr lesu yn myned at loan o'r anialwch, ac yn dat- 
guddio ei hun iddo fel Oeii Duw — Dysgyblion cyntaf yr 
lesu — Ei wyrth gyntaf — Pasg cyntaf ein Harglwydd — 
Myned i'r Pasg i Jerusalem yn mlwyddyn gyntaf ei 
weinidogaeth — Ei ymddiddan â Nicodemus — Yn gyru 
allan o'r Demly ỳrynwyr a*r gwerthwyr — Efe a'i ddys- 
gyblion yn Judea, tua glanau yr lorddonen — Tystiol- 
aeth ychwanegol loan am dano — Yr luddewon a*r Phari- 
seaid yn Judea yn cenfigenu at ei Iwyddiant — Yn fnyned 
i Galilea trwy Samaria. 



PARHAODD loan i dystiolaethu am yr lesu tua 
glanau yr lorddonen ar ol ei fedyddio, ac wedi 
derbyn tystiolaeth gan y Tad, yr hwn a ddywedodd 
wrtho, ** Ar yr hwn y gwelych yr Ysbryd yn disgyn, ac 
yn aros arno, hwnw yw yr hwn sydd yn bedyddio â*r 
Ysbryd Glân." Dywed, ** A mi a'i gwelais, ac a dyst- 
iolaethais mai hwn yw Mab Duw." Mae y bobl sydd 
wedi gweled gogoniant lesu Grist yn ostyngedig, ac yn 
rhoddi y gogoniant iddo ef, ac nid iddynt eu hunain. 
Anfonodd yr luddewon o Jerusalem offeiriaid a Lefiaid 
at loan gyda'r cwestiwn, ** Pwy wyt ti ?" Yr oedd loan 
wedi esgyn i gymeradwyaeth uchel gyda'r bobl, a gofyn- 
ent beth oedd ei honiadau? Dywedodd, **Nid myfi 
yw ; ond y mae un yn sefyll yn eich plith, yr hwn nid 
adwaenoch chwi ; fy ngwaith i ydyw tystiolaethu am 
dano ef ; fy mraint oruchel i ydyw mynegi fod Crist yn 



30 

dyfod ar fy ol i." Os parotoi ffordd yr oedd efe, yr oedd 
yn gwneyd y cwbl i Grist ; ac yn yr olwg ar ei ogoniant 
teimlai ei anheilyngdod yn fawr, ac meddai, * * Nid 
ydwyf deilwng i ddatod carai ei esgid." 

"Tranoeth loan a ganfu yr lesu yn dyfod ato." Y 
mae yr lesu yn rhoddi amlygiad newydd ohono ei hun 
iV bobl yn nghyflawniad ei waith ef. Tra yn tystiol- 
aethu am dano, loan a ganfu yr lesu yn dyfod ato i 
roddi amlygiad newydd ohono ei hun. Daeth ato o'r 
anialwch, wedi gorchfygu temtasiynau y diafol, ac wedi 
derbyn adloniad gan angelion. Yr olwg a gafodd arno 
oedd fel Oen Duw i dynu ymaith bechodau y byd- 
Meddai, ** Wele Oen Duw, yr hwn sydd yn tynu ymaith 
bechodau y byd." Os oes rhywun yn teimlo ei euog- 
rwydd yn faich rhy drwm iddo ei ddwyn, wele un a'i 
ysgwydd yn abl i gymeryd y baich, a*i symud i dir 
anghof tragywyddol. 

DYSGYBLION CYNTAF YR lESU. 

**Tranoeth drachefn y safodd loan, a dau o*i ddysgybl- 
ion." Canfyddwn yn yr hanes hwn weinidogaeth loan 
yn cael ei hamcan goruchel trwy arwain dau o*i ddysgybl- 
ion at Grist ; ac amlwg yn yr hanes ydyw symlrwydd 
dechreuad llwyddiant yr lesu yn sefydlu ei deyrnas yn y 
byd. Dacw ddau o ddysgyblion loan gydag ef pan y 
gwelodd ef y Gwaredwr drachefn fel Oen Duw, a chlyw- 
odd y ddau ef yn llefaru y geiriau, ** Wele Oen Duw," 
a throisant eu hwynebau at yr lesu. Gofynodd, ** Beth 
yr ydych yn ei geisio ?" Nid oeddynt yn gallu ateb y 
cwestiwn : nid oeddynt yn gallu dyweyd eu neges ; ond 
dangosasant eu bod yn gy wir ac awyddus i gael gwybod 
yn fanylach am dano. ** Rabbi," gofynent, **pa le yr 
wyt ti yn trigo ?" Croesawodd hwynt ato ei hun trwy 
ddyweyd, ** Deuwch a gwelwch." Hwy a aethant 
gydag ef, **ac arhosasant gydag ef y diwrnod hwnw." 



81 

Diwrnod nad anghofìr yn eu hanes ydoedd hwn, pryd y 
gwnaed cwlwm rhyngddynt nas gallodd neb na dim ei 
ddatod, ac ni ddatodir ef yn dragywydd. Aros gyda'r 
lesu ydyw eu hanes ar ol hyn. Yn yr olwg gyntaf a 
gawsant arno rhoddodd ddatguddiad ohono ei hun 
iddynt fel y bu iddynt ei adnabod. Ândreas ac 
loan oedd y ddiu ddysgybl cyntaf o'i ddysgyblion 
ef. Y mae loan yn ei efengyl yn dewis gadael 
allan ei enw ei hun. Os nad oeddynt yn gallu 
mynegi eu neges pan y troisant eu hwynebau ato, wedi 
aros gydag ef y diwrnod hwnw gallent dystiolaethu, 
** Nyni a gawsom y Messîas." Dygodd Andreas eî 
frawd ei hun, Simon, at yr lesu. Wedi d'od o hyd i'r 
Ceidwad ei hun, arweiniodd ei frawd ato. Mynegodd 
yr lesu i Simon fath un ydoedd. **Ti yw Simon, mab 
Jonah," meddai, "mab y golomen ofnus sydd yn ym- 
guddio rhwng y creigiau. Yr ydwyf yn rhoddi enw 
newydd i ti : ti a elwir Cephas, yr hyn a gyfieithir careg. 
Yn lle bod fel colomen ofnus rhwng y creigiau, gwnaf 
di yn graig." Ar ol hyn gwnaeth ef yn llond yr enw 
newydd a roddodd iddo. Ar ddydd y Pentecost safodd 
Petr fel y graig. 

Tranoeth trodd yr lesu ei wyneb tua Galilea, a dywed- 
odd wrth Phylip, yr hwn oedd o Bethsaida, o ddinas 
Andreas a Phetr, ** Dilyn fi." Gallem yn briodol gasglu 
i Andreas a Phetr ddyweyd am dano wrth Phylip, ac 
iddo gredu y dystiolaeth am yr lesu, fel y cafodd ef yn 
barod i dderbyn y gorchymyn, **Dilyn fi." Mynega 
tystiolaeth Phylip wrth Nathanael iddynt gael gwir 
adnabyddiaeth ohono yn y datguddiad cyntaf a roddodd 
iddynt ohono ei hun. Dywedodd Phylip wrth Nathanael, 
** Cawsom yr hwn yr ysgrifenodd Moses yn y gyfraith 
aV prophwydi am dano, lesu o Nazareth, mab Joseph." 
Er nad oedd Nathanael yn meddu doniau neiUduol, yr 
oedd ynddo rinweddau oedd yn ei wneyd ef a phawb 



82 

arall yn gymeradwy a hoíF g-an yr lesu, sef didwylledd, 
unplygrwydd, cywirdeb, gonestrwydd, a pharodrwydd i 
g^edu ac ufuddhau. 

PUMP O DDYSGYBLION lOAN YN MYNED AT YR lESU. 

Yn ystod tri diwrnod, trodd pump o ddysgyblion loan 
eu hwynebau at y Gwaredwr, — Anflreas, loan, Petr, 
Phj'^lip, a Nathanael. Tybia rhai i loan ddwyn lago ei 
frawd at yr lesu fel y dygodd Andreas ei frawd Simon 
ato. Os felly, yr oedd nifer ei ddysgyblion yn chwech 
y pryd hwn. Dewisodd y rhai hyn i'w dysgyblu at 
waith, gan roddi iddynt yn gyntaf oll ddatguddiad ohono 
ei hun fel eu hunig Waredwr, ac fel sylwedd y cysgodau, 
yr addewidion, a*r prophwydoliaethau am dano. Fel 
rhai wedi ei adnabod dywedent, **A ni a welsom ei 
ogoniant ef, gogoniant megis yr unig-anedig oddiwrth 
y Tad, yn llawn gras a gwirionedd." Ac o'r rhai hyn 
dewisodd dri, Petr, lago, ac loan, i fod yn dystion iddo 
mewn amgylchiadau neillduol, yn ei yrfa ar y ddaear. 
loan oedd un o'r ddau gyntaf a drodd eu hwynebau ato, 
ac efe o'r apostolion a gafodd y fraint o'i wasanaethu 
hwyaf o ran amser yn y byd. ** Yr hwn yr oedd yr lesu 
yn ei garu " y geilw ef ei hun. Yr oedd loan yn medru 
agoshau at fynwes yr lesu, i gael allan ddirgelwch y 
fynwes ddwyfol. Pwysai ar fynwes yr lesu pan y 
gwnaeth ef yr hysbysiad difrifol, **Yn wir y dywedaf 
wrthych y bradycha un ohonoch fi ;" a thra yn pwyso ar 
fynwes yr lesu gofynodd, " Arglwydd, pwy yw efe ?" 
Y bobl sydd yn byw yn agos at yr Arglwydd, megis *yn 
pwyso ar ei fynwes, sydd yn llwyddo i gael allan y dir- 
gelwch sydd ynddi. Mynega efengyl loan wirioneddau 
a dirgeledigaethau o fynwes ddwyfol. ** Ni welodd neb 
Dduw erioed : yr unig-anedig, yr hwn sydd yn mynwes 
y Tad, hwnw a'i hysbysodd ef." Trwy loan yr hysbys- 
odd ef fwyaf o wirioneddau y fynwes ddwyfol. Dwyfol- 



33 

deb ei Berson, ei undeb âV Tad aV Ysbryd Glân, ei 
anfoniad gan y Tad, a dwyfoldeb ei waith ydyw g^ir- 
îoneddau blaenaf efengyl loan. Datguddiad lesu Grist 
i loan yn Ynys Patmos ydyw prophwydoliaeth fawr y 
Testament Newydd, yr hwn sydd yn llawn o ddirgelwch, 
ac a fynega rwystrau a llwyddiant ei deyrnas gyfryngol. 

EI WYRTH GYNTAF. 

"Ewch a mynegwch i loan y pethau a glywch ac a welwch." — 
Matth. xi. 4. 

Llawn ydyw hanes yr lesu o dystiolaethau am ei 
ddwyfoldeb mewn geiriau a gweithredoedd. Yr oedd'ei 
drugaredd ar ei holl weithredoedd, a chadw eneidiau fel 
amcan ei .ddyfodiad iV byd wedi ei gerfio ar bob llinell o 
hanes ei fywyd. ** Credwch y gweithredoedd," meddai 
wrth yr luddewon. Mae gwyrthiau Crist yn arwyddion, 
rhyfeddodau, a gweithredoedd. Ni lefarodd dyn erioed 
fel efe, ac ni wnaeth neb weithredoedd fel efe. Egwydd- 
orion ei natur ydyw egwyddorion ei deyrnas. Dysgodd 
egwyddorion ei deyrnas trwy ei eiriau a thrwy ei weith- 
redoedd. Ysgrifenodd mewn llythyrenau breision ar ei 
weithredoedd dosturi ei gariad tragywyddol. Clychau 
ei gariad ydoedd ei weithredoedd. Cyfeiriai mynegfys 
ei weithredoedd ato ei hun fel Ceidwad eneidiau. 
Cyflawnodd y wyrth gyntaf yn y cyhoedd yn Cana 
Galilea, y trydydd dydd wedi iddo dd'od i Galilea, neu 
er pan y cyfarfyddodd â Phylip a Nathanael. Gwahodd- 
wyd ef a*i fam a'i ddysgyblion i briodas eu cydnabod. 
Gallai fod perthynas naturiol rhwng ei fam á hwy. 
Treuliodd loan, ei ragflaenydd, ei ddyddiau mewn ger- 
windeb edifeirwch ac unigrwydd anialwch. Ciliodd o 
amgylchiadau beunyddiol dynolryw iV diffaethwch, gan 
ymwrthod â mwynderau y byd er mwyn cymhwyso ei 
hun i gyflawni ei genadwri. Daeth ein Hiachawdwr i 
ganol amgylchiadau beunyddiol a chyffredin bywyd, ac 



34 

a'u sancteiddiodd i*w wasanaeth a'i ogoniant ei hun. 
Cartrefodd yn nghanol cysylltîadau bywyd i*w puro a'u 
hanrhydeddu. Cawn ef yma yn anrhydeddu ac yn 
cymeradwyo glân briodas â'i bresenoldeb ei hun ; ac 
yn cydnabod anrhydedd eu gwledd a'u llawenydd 
diddrwg trwy gyflawni gwyrth i gwblhau y wledd. 
Dysgodd yn yr amgylchiad hwn y gallwn ni fyw i'r 
Arglwydd mewn a thrwy amgylchiadau cyffredin bywyd, 
a'i anrhydeddu ef trwy fwynderau bywyd. Eglurodd yr 
lesu ei ogoniant i'w ddysgyblion yn y briodas hon. 
Dysgodd yma hefyd fod ei gysylltiadau dwyfol ac 
ysbrydol i gael y flaenoriaeth ar ei gysylltiadau naturiol. 
** Nid oes ganddynt mo'r gwin," meddai Mair. Ateb- 
odd yntau, ** Beth sydd i mi a wnelwyf â thi, wraig? ni 
ddaeth fy awr i eto." Yr oedd hawliau ei Dad yn cae| 
y flaenoriaeth ar hawliau y fam. 

**Wedi hyn efe a aeth i waered i Capernaum." Safai 
y ddinas hon ar lan orllewinol môr Galilea. Cartrefodd 
yr lesu lawer yn ystod tair blynedd diweddaf ei oes yn 
y ddinas hono. Yr oedd Capernaum yn lle y gwneid 
llawer o fasnach. Y mae llawer o'r cyffelybiaethau a 
ddefnyddiodd efe wedi eu cymeryd o drafnidiaeth Caper- 
naum a'r gymydogaeth. Yma yr iachaodd wâs y canwr- 
iad, ac y cyfododd ferch Jairus ; ac wrth y dollfa a 
berthynai i'r ddinas hon yr oedd Matthew ; yma hefyd 
yr oedd cartref Petr, lago ac loan, ac Andreas. Yn 
Capernaum a'r gymydogaeth cyflawnodd lawer o'i weith- 
redoedd nerthol, yr hon trwy hyny a ddyrchafwyd megis 
hyd y nef; ond trwy ei chamddefnydd o'i manteision 
crefyddol, a dynwyd i lawr megis hyd yn uffern. Nid 
oes sicrwydd heddyw pa le y safai hi. 

YN Y PASG CYNTAF. 

Wedi aros ychydig o ddyddiau yn Capernaum, efe a'i 
ddysgyblion a aethant i fyny i Jerusalem, i wyl y Pasg. 



36 

Cynhelid y Pasg" yn mis Ebrill ; ac yn Palestina yr adegf 
hon ar y flwyddyn yr oedd y blodau yn prydferthu ochrau 
y fFyrdd aV llwybrau oddiyno i Jerusalem, a*r adar yn 
canu mawl iV Creawdwr, a llenwid y ffordd aV ffyrdd 
gan bobl a*u hanifeiliaid yn cyfeirio tua Jerusalem i gadw 
gwyl y Pasg. Siriolid eîn Hiachawdwr yn ddiau gan 
brydferthwch y blodau, a chan amrywiol ganiadau yr 
adar, gyda*i ddymuniad i dalu ymweliad â thŷ ei Dad 
yn Jerusalem. Ond wedi cyrhaedd y deml, cynhyrfwyd 
ei eiddigedd sanctaidd trwy weled tŷ ei Dad wedi ei 
wneuthur yn dŷ marchnad. Cafodd yn nghyntedd y 
deml, yr hwn ydoedd ran ohoni, rai yn gwerthu 
ychain, a defaid, a choloménod, a'r newidwyr arian yn 
eistedd. Yr oedd yr archoffeiriaid a'r offeiriaid, er mwyn 
elw bydol, wedi caniatau i'r prynwyr a'r gwerthwyr 
gadw marchnad yn nghyntedd y deml. Gosodent wedd 
grefyddol ar y farchnad, gan fod y pethau a werthid 
ynddi yn angenrheidiol, ac yn fanteisiol i'r rhai a ddeuai 
o bell i'r Pasg ; ond elw bydol oedd uwchaf mewn golwg 
gan benaethiaid crefydd a chan y marchnatwyr. Def- 
nyddient hawliau a manteision crefydd i enill y byd ; 
halogent deml yr Arglwydd â'u traed anianol. Wele yr 
addfwyn Oen yn gwneyd fflangell o fân reffynau, ac yn 
gyru allan o'r deml y bobl a'u hanifeiliaid gyda hwy, y 
rhai oedd yn darostwng hawliau tŷ yr Arglwydd, a 
hawliau crefydd, er mwyn gwneyd elw bydol iddynt eu 
hunain, ac a dywalltodd allan arian y newidwyr arian, 
ac a ddymchwelodd y byrddau. Newid arian i luddewon 
o wledydd ereill, fel y gallent dalu yr haner sicl dros bob 
un, oedd y ffordd i elwa gan y newidwyr arian. 

YN DANGOS ZEL TY EI DAD. 

Dysgodd i ni lywodraethu eiddigedd a zel trwy beidio 
gwneyd colled i neb. Rhag peri colled i'r rhai oedd yn 
gwerthu colomenod dywedodd, ** Dygwch y rhai hyn 



37 

ymaith ; na wnewch dŷ fy Nhad yn dŷ marchnad." Y 
cymeriad uchaf a ellir ei roddi i'r goreu o ddynion ydyw, 
**gwas ffyddlon yn yr holl dŷ." Ond y mae ein 
Gwaredwr yn Fab ar ei dŷ ei hun : efe ydyw etifedd y 
tŷ, ac etifedd pob peth. Nis gallodd y bobl oedd yn 
g-wneyd tŷ ei Dad yn dŷ marchnad oddef ei ddyfodiad i'r 
deml y waith hon, oherwydd ymddangosodd fel tân y 
toddydd, ac fel sebon y golchyddion, ac fel purwr a 
glanhawr arian. I wneyd lle iddo ei hun yn y deml 
gyrodd allan y bydolddynion hyn, y rhai oedd yn dar- 
ostwng hawliau ac anrhydedd y tŷ. Gallasai eu góddef 
yn y farchnad. Parod fuasai i gymeradwyo eu gwaith 
trwy iddo gael ei wneyd yn briodol ac mewn lle priodol ; 
ond ni allai eu goddef yn nheml ei Dad. Y mae ef yn 
abl i wneyd calon ddu yn deml lân. Da i ni feddwl 
hyny ; ond y peth cyntaf a wna wedi d'od i fewn i*r 
galon ydyw gyru allan lawer o bethau sydd yn dar- 
ostwng ei hawliau ef arnom, fel y byddo i ni offrymu i'r 
Arglwydd mewn cyfiawnder. * * Sanctaidd yw teml 
Duw, yr hon ydych chwi," meddai Paul wrth y saint yn 
Corinth. Cadarnhaodd ei zel a*i eiddigedd dros dŷ ei 
Dad ffydd y dysgyblion, trwy weled iddo gyflawni y 
brophwydoliaeth, ** Zel dy dŷ a'm hysodd i." 

TEML YSBRYDOL TRWY EI GROESHOELIAD. 

'* Yr hwn y mae y wyntyll yn ei law, ac efe a Iwyr-lanha ei lawr 
dymu." — Matth. iii. 12. 

Dangosodd trwy ei waith yn glanhau y deml oddiwrth 
ddynion bydol fod y wyntyll yn ei law, ac y llwyr-lanha 
efe ei deml, sef ei eglwys, yn nydd y farn. Trwy eî 
farwolaeth yr oedd efe yn myned i adeiladu ei eglwys. 
Efe ei hun ydyw sylfaen y deml hon, ac efe ydyw y 
gonglfaen. Gofynodd yr luddewon iddo, " Pa arwydd 



88 

yr wyt yn ei ddangos i ni, gan dy fod yn gwneuthur y 
pethau hyn?" ** Dinystriwch y deml hon," meddai, 
"ac mewn tridiau y cyfodaf hi." Sychedig trwy eu 
hanghrediniaeth oedd yr luddewon am arwyddion, ac ni 
foddlonid eu syched afiachus am arwyddion, a'uhanghred- 
iniaeth, ond trwy groeshoelio Arglwydd y gogoniant. 
Nid oeddynt hwy yn gweled pen draw eu hanghredin- 
îaeth. Eithaf nôd eu hanghrediniaeth oedd ei groes- 
hoelio ef, a*i ladd ef. ** Dinystriwch," meddai, **y 
deml hon," sef teml ei gorph ; ** croeshoeliwch fi a 
lleddwch fì, mi a gyfodaf mewn tridiau ; a thrwy fy 
nghroeshoeliad a'm hadgyfodiad mi a wnaf deml ysbrydol 
a thragywyddol ar sail cariad, gras, a gwirionedd ; 
gwnaf hi yn bur a sanctaidd, heb un dienwaededig nac 
aflan o'i mewn." Nid hir iawn wedi iddynt groeshoelio 
yr lesu y bu y deml yn Jerusalem heb ei dinystrio. Yr 
oedd eu gwrthodiad hwy ohono ef trwy ei groeshoelio 
yn arwain i ddinystr y deml yn Jerusalem ; a thrwy ei 
groeshoeliad a*i farwolaeth yr adeilada efe deml iddo ei 
hun, yr hon a fydd yn enw ac arwydd tragywyddol iddo, 
yr hwn nis torif* ymaith. 

Trwy yr arwydd a wnaeth efe y pryd hwn yn Jeru- 
salem, llawer a gredasant ynddo ; ond credinwyr 
arwynebol oeddynt. Daearol ydoedd eu syniadau am 
deyrnas y Messiah, ac edrychent yn ddaearol ar ei wyrth- 
iau, y rhai a arwyddent Waredwr a theyrnas ysbrydol. 
Yr oedd adnabyddiaeth yr lesu oV credinwyr arwynebol 
hyn yn ei wneyd yn wyliadwrus rhag ymddiried iddynt 
am dano ei hun, am yr adwaenai efe hwynt oU. Yr 
oedd ganddo fwy o ymddiried yn ei ddysgyblion o 
Galilea, y rhai oedd wedi ei adnabod a chredu ynddo. 
Y mae ef yn gwybod beth sydd mewn dyn. Yr ydym 
ni yn edrych ar yr allanol : y mae ef yn edrych ac yn 
gweled egwyddorion ac ysgogiadau y galon. Credu â'r 
galon sydd yn gymeradwy ganddo ef. 



89 

YMDDIDDAN A NICODEMUS. 

** Hwn a ddaeth at yr lesu liw noa."— Ioan iii. 2. 

Darfu ei weithredoedd nerthol yn Jerusalem y pryd 
hwn ddylanwadu ar Nicodemus, penaeth yr luddewon, 
fel yr aeth efe ato liw nos. Yr oedd ef mewn swydd 
gyfrifol ac anrhydeddus yn ngolwg yr luddewon, sef 
aelod o'r cyngor a elwid Sanhedrim. Ofnai golli ei 
swydd yn ddiau trwy fyned at yr lesu yn y dydd ; ond 
fe dalodd yn dda iddo fyned at yr lesu, er ei fod yn ofni. 
Derbyniodd trwy ymddiddan âg ef yr hyn a'i gwnaeth 
ef yn un o*i gymwynaswyr diweddaf iddo. Yr oedd 
Nicodemus yn un oV ddau foneddwr y mae gan anwyl- 
iaid yr lesu ddwfn barch iddynt, y rhai a dalodd y 
gymwynas ddiweddaf i'n Harglwydd. Yn ddiymdroi 
cyfeiriodd yr lesu yr ymddîddan rhyngddo â Nicodemus 
at y mater mwyaf angenrheidiol iddo wrtho, yr hwn 
oedd wedi ymfoddloni ar ymwneyd allanol a gwybod- 
aeth íFurfiol o bethau crefydd. Meddai, '*Yn wir, yn 
wir, meddaf i ti, oddieithr geni dyn drachefn ni ddichon 
efe weled teyrnas Dduw ; yr hyn a aned oV cnawd sydd 
gnawd, aV hyn a aned oV Ysbryd sydd ysbryd." 
Yma y mae gwahaniaeth rhwng dyn anianol a dyn 
ysbrydol ; nid ydyw y dyn anianol wedi derbyn 
dim ond a dderbyniodd trwy enedigaeth naturiol. 
Y mae y dyn ysbrydol wedi derbyn a phrofi cyf- 
newidiad trwy adenedigaeth a'i gwnaeth ef yn 
ddyn newydd, ac yn ddyn ysbrydol. Y mae yr 
Athraw Mawr yn myneg"i yn eglur ac yn sicr yn 
yr ymddiddan hwn yr angenrheidrwydd am gyfnewidiad 
mewnol ac ysbrydol, trwy enedigaeth o Dduw, i fyned i 
mewn i deyrnas Ddu w. * * Na ryfedda ddy wedyd ohonof 
fi wrthyt," meddai, **y mae yn rhaid eich geni chwi 
drachefn." Gwna ddefnydd o'r gwynt i osod allan y dyn 
newydd, neu gymeriad y dyn sydd wedi ei aileni. ** Y 



40 

mae y g-wynt yn chwythu Ue y myno, ond ni wyddost o 
ba le y mae yn dyfod nac i ba le y mae yn myned ; felly 
y mae pob un aV a aned o'r Ysbryd." Y mae y g-wyrit 
yn gweithredu yn anorchfygol ; nid oes dim yn rhwystro 
i'r gwynt chwythu ; y mae y gwynt yn chwythu lle y 
myno ; y mae y gwynt yn gwneyd ei weithrediad an- 
orchfygol yn amlwg — ** a thi a glywi ei swn ef." Y mae 
€Ì weithrediad yn cael ei brofi. Y mae tarddiad a 
mynediad allan y gwynt yn ddirgelwch — ** ni wyddost o 
ba le y mae yn dyfod nac i ba le y mae yn myned." 
Felly y mae pob un a aned o'r Ysbryd : y mae yn yr hwn 
a aned o'r Ysbryd allu anorchfygol i wasanaethu Duw ; 
y mae gweithrediad y gallu hwnw yn cael ei wneyd yn 
amlwg yn y cymeriad i'r byd. Y mae ei darddiad a'i 
fynediad allan o'r byd yn ddirgelwch i'r byd — **ni 
wyddost o ba le y mae yn dyfod nac i ba le y mae yn 
myned." 

Gofynodd Nicodemus iddo, ** Pa fodd y dichon y 
pethau hyn fod ?" ^* A wyt ti yn ddysgawdwr yn Israel 
ac ni wyddost y pethau hyn ?" gofynodd yr lesu iddo ; 
*^ a wyt ti yn drydydd yn y Sanhedrim ac ni wyddost y 
pethau hyn ? a wyt yn gallu proffesu bod yn benaeth yr 
luddewon ac ni wyddost am yr angenrheidrwydd am 
gyfnewidiad trwy enedigaeth drachefn ?" Y radd gyntaf, 
dywedir, yn y Sanhedrim oedd llywydd y cyngor, yr is- 
lywydd yn ail, a'r dysgawdwr yn drydydd. Yr oedd 
Nicodemus, gan hyny, yn drydydd yn y cyngor a ystyrid 
yn uchel gan yr luddewon ; ond er bod yn drydydd 
mewn safle yn yr eglwys luddewig, yr oedd yn hollol 
anwybodus yn mhethau gwir grefydd. Y mae yn bosibl 
i ni esgyn i safle uchel yn eglwys Dduw heb fod yn rhan 
ohoni, ac heb wybod dim am ei nerth achubol. Ni 
wyddai y dysgawdwr hwn yn Israel fod cyfnewidiad yr 
adenedigaeth yn angenrheidiol i feddu gwybodaeth 
ysbrydol, ac i brofi pethau nefol. ** Os dywedais i chwi 



41 

bethau daearol a chwithau nid ydych yn credu, pa fodd, 
os dy wedaf i chwi bethau nefol, y credwch. " Nid oedd 
Nicodemus yn deall y geni drachefn fel yr hyn oedd yn 
ang-enrheidiol i fyned i mewn i deyrnas Dduw, ac i fod 
yn rhan ohoni. Pethau daearol y geilw ef y g'eni 
drachefn. Yr hyn sydd yn golygu y gweithrediadau yn 
y dyn, ac sydd yn angenrheidiol i fyned i mewn i deyrnas 
Dduw, ac sydd i gael eu gwneyd ar y ddaear, anrhydedd 
ar ein byd ni ydyw cael bod yn weithdy i*r gwaith 
angenrheidiol hwn. Gwaith i gael ei wneyd ar y ddaear 
ydyw aileni. Os y gadawn ni y ddaear heb ein haileni 
nid oes obaith i ni ei brofi mwyach. Gwaith sydd yn 
-cael ei wneyd ar y ddaear ydyw y goruchwyliaethau 
mewnol hyn. Pethau daearol a eilw yr hyn a osodir 
allan trwy enedigaeth ; ac oddiwrth y pethau daearol y 
mae yn esgyn at y pethau nefol — pethau mwy ysbrydol, 
y rhai a ddatguddid trwy anfoniad yr Ysbryd Glân wedi 
iV lesu esgyn iV nef. Cyfeiria at ei Berson ei hun fel 
ffynonell ac fel cyfrwng datguddiad y pethau nefol. 
** Ac ni esgynodd neb iV nef oddieithr yr hwn a ddisgyn- 
odd oV nef, sef Mab y dyn, yr hwn sydd yn y nef." Y 
mae y pethau nefol yn cynwys yr achos gwreiddiol, 
haeddianol, ac offerynol ein hiachawdwriaeth. Cariad 
tragywyddol Duw ydyw y ffynonell fawr o ba un y 
tarddodd ein hiachawdwriaeth ; **canvs felly y carodd 
Duw y byd, fel y rhoddodd efe ei unig-anedig Fab." 
Haeddiant lesu Grist ydyw achos haeddianol ein hiach- 
awdwriaeth. **Ac megis y dyrchafodd Moses y sarph 
yn y diffaethwch, felly y mae yn rhaid dyrchafu Mab y 
dyn." Ffydd y pechadur yn Nghrist ydyw achos oífer- 
ynol ein hiachawdwriaeth. ** Fel na choller pwy bynag 
a gredo ynddo ef, ond caffael ohono fywyd tragy wyddol. " 
Y mae yr ymddiddan rhwng yr lesu a Nicodemus yn 
cynwys gweithrediadau y tri Pherson dwyfol yn ein 
hiachawdwriaeth — y Tad, y Mab, aV Ysbryd Glân. 



42 
EIDDIGEDD YR lUDDEWON TUAGATO 

Wedi treulio y Pasg yn Jerusalem cyfeiriodd yr lesu 
a'i ddysg-yblion i wlad Judea, i*r dwyrain, tua glanau yr 
lorddonen, ac yno y treuliasant rai misoedd, y mae yn 
debyg-ol; ac yno yr oedd loan yn preg-ethu edifeirwch, 
ac yn bedyddio. Yr oedd yr lesu, trwy ei ddysgyblion, 
yn bedyddio yn y lle hwn. Er na fedyddiasai yr lesu ei 
hun, eithr ei ddysgyblion ef : mwy yn ei olwg ef oedd 
dysg-u egwyddorion ysbrydol ei deyrnas. Yr oedd 
pregethu Crist yn bwysicach na bedyddio yn nghyfrif 
Paul ar ol hyn. Ceisiodd yr luddewon drachefn greu 
eiddigedd yn loan yn erbyn ei Arglwydd, trwy ddyweyd 
ei fod yn bedyddio, ac yn bedyddio mwy nag ef, a phawb 
yn dyfod ato ef ; eithr dangosodd loan iddynt ddwyfoldeb 
ei anfoniad trwy lawenychu yn nghynydd ei Arglwydd. 
Dywedodd, **Rhaid ydyw iddo ef gynyddu, ac i minau 
leihau." Ac yn ei brofiad o*i lawenydd yn ei gynydd, ac 
yn ngoleuni y dystîolaeth am dano, y mae yn ei bregethu 
yn efengylaidd. **Yr hwn sydd oddi uchod," meddai, 
" sydd goruwch pawb oll.'* '*Y mae y Tad yn caru y 
Mab, ac efe a roddodd bob peth yn ei law ef. Yr hwn 
sydd yn credu yn y Mab y mae ganddo fywyd tragy- 
wyddol ; a*r hwn sydd heb gredu i V Mab ni wêl fywyd ; 
eithr y mae digofaint Duw yn aros arno ef." 

Effeithiodd cynydd a llwyddiant yr lesu yn Jerusalem 
yn ystod y Pasg, ac yn ngwlad Judea ar lanau yr lor- 
ddonen, ar y Phariseaid ac luddewon gwlad Judea, i 
beri g-elynîaeth tuagato ef ; yr hyn a ganlynodd yn eu 
gwrthodiad llwyr ohono trwy ei groeshoelio, yr hwn 
oedd bechod mawr y genedl. Wrth weled arwyddion 
o'i wrthodiad tua therfyn y flwyddyn gyntaf o*i weinid- 
og'aeth gyhoeddus, yr lesu a gyfeiriodd tua Galilea. 
Tua*r adeg hon y carcharwyd loan. Mae yn ddiau i 
garchariad loan effeithio ryw gymaint ar ein Gwaredwr, 



48 



gSLiì y gwyddai mai yr un oedd wedi bod yn ffyddlawn i 
barotoi y ffordd o*i flaen oedd yr hwn a garcharwyd gan 
Herod oherwydd sefyll dros y gwirionedd yn ei erbyn ef. 




[gweddillion dinas samaria.] 

yn myned i galilea trwy samaria. 

" Ac yr oedd yn rhaid iddo fyned trwy Samaria." — Ioan iv. 4. 

Yr oedd yr luddewon yn g-yffredin, er osg-oi myned trwy 
Samaria wrth fyned i Jerusalem, yn myned yr ochr arall 
iV lorddonen trwy Perea. Y ffordd g-yffredin a*r unionaf 
oedd y ffordd trwy Samaria : ni welai y rhai diragfarn 
yr un ffordd arall, gan fod Samaria yn sefyll rhwng y 
ddwy wlad. Rhaid oedd i*r lesu fyned trwy Samaria, 
oherwydd nad oedd yn ewyllysio gwneyd haner cam o 
g-wmpas i ddangos culni ysbryd tuagat bobl Samaria ; 
ac oherwydd hefyd ei fod yn y ftordd hon yn gwneuthur 
ewyllys yr hwn a'i hanfonodd. Ar ffordd ewyllys ei 
Dad yr oedd ef yn derbyn cynhaliaeth yn y byd. Ar y 
daith hon y cawn ef, wedi diffygio gan lafur y daith, yn 
eistedd ar ffynon Jacob, yr hon oedd yn agos i Sichar, 
neu Sichem. Tua chanol dydd, y mae yn debyg, yr 



44 

oedd ef, wèdi diflfygio, yn eistedd ar y ffynon. Dichon 
fod gwres y daith wedi ei lethu. Dang-osai y dysg-yblion 
eu bod yn gryfach i ddal llafur y daith a gwres y dydd, 
oherwydd yr oedd llai o bwysau ar eu meddyliau. Yr 
oedd ymddiriedaeth ei Dad arno yn bwysau ar ei feddwl 
ef. Pan yr oedd ef, yn ddiffygiol gan y daith, yn eistedd 
ar y ffynon, yr oedd y dysg-yblion wedi myned iV ddînas 
i brynu bwyd. Profodd wendidau dibechod dynoliaeth 
ddirywiedig : cynefìnodd â blinderau amg-ylchiadau pobl 
g^fîredin. Gofynodd iV wraig a ddaeth i dynu y dwfr, 
**Dyro i mi i yfed." Yr oedd ef yn sychedig ac yn 
ddifîygiol ; ond hynod mor lleied yr arhosodd gyda*i 
angen personol am y dwfr naturiol ! *' Pwy bynag," 
meddai, ** sydd yn yfed o'r dwfr hwn, efe a sycheda 
drachefn." Pa mor rinweddol bynag ydyw, a pha beth 
bynag ydyw eich syniadau chwi am dano, sychedu 
drachefn yr ydych wedi yfed ohono. ** Ond pwy bynag 
a yfo o'r dwfr a roddwyf fì iddo, ni sycheda yn dra- 
g^y wydd ; eithr y dwfr a roddwyf iddo, a fydd ynddo yn 
ffynon o ddwfr yn tarddu i fywyd tragy wyddol. " Y 
mae syched heb ei ddiwallu yn ddinystriol : mwy dinystr- 
iol ydyw syched enaid heb ei ddiwallu na syched y corph. 
Dyfroedd bywiol yr lesu ydyw yr unig ddarpariaeth i 
ddisychedu enaid. 

" Arglwydd," gofynai y wraig wrth y ffynon, ** dyro i 
mi y dwfr hwn fel na sychedwyf, ac na ddelwyf yma i 
godi dwfr." Er mor dywell, gwelodd gymaint o werth 
y dyfroedd bywiol nes gofyn am danynt ; a chyn i*r ym- 
ddiddan rhyngddynt derfynu, yr oedd hi yn dechreu 
yfed o ddyfroedd y bywyd, yr hwn a'i cymhwysodd i*w 
bregethu yn effeithiol yn y ddinas. Pobl wedî bod 
gyda'r lesu, wedi ei adnabod, ac wedi derbyn o'i 
gyflawdder sydd yn abl i'w bregethu yn effeithiol. 
Wedi dechreu yfed y dyfroedd bywiol, gadawodd y 
wraig y dwfrlestr, ac aeth i'r ddinas, ac a ddywedodd 



45 

wrth y dynion, ** Deuwch, g-welwch ddyn, yr hwn a 
ddywedodd i mi yr hyn oll a wneuthum : onid hwn yw y 
Crist?" Y mae ef yn gwybod fy hanes a'm hang-enion 
i, ac yr ydwyf wedi gweled ynddo gyfaddasder i gyfarfod 
ac i ddiwallu fy angenion. Gadawodd y dwfr naturiol 
i fyned i'r ddinas i fynegi am y dyfroedd bywiol. 

Trwy air y wraig, dacw y meusydd iV ddinas at y 
ífynon yn llawn o bobl yn myned ato ef. ** Dywedodd 
wrth y dysgyblion, Dyrchefwch eich llygaid, ac 
edrychwch ar y meusydd, canys g-wynion ydynt eisoes Vr 
cynhauaf." 




• X 

H 
M 

< 
N 
< 



47 



PENOD IV. 



1> lesu yn Xazareth — Yn y Synagog ar y Sabbath yn 
darllen — Pobl Nasareth yn ei ddirmygu — Yn gadael 
Nasareth — Yn Cana Calilea — Cais pendefig o Caper- 
naum — Yn dewis Capemaum fel lle canolog i*w deithiau 
yn Galilea — Galw Simon, Andreas, lago, ac loan — Y 
ddalfa bysgod yn eu cymhell i*w ganlyn — lachau y dyn 
âgysbryd aflan yn y Synagog — lachau chwegr Petr — 
lachau y claf o'r parlys — Galw Matthew, 



** Ac efe a ddaeth i Nazareth." — Lcc iv. 16. 

AR y Sabbath yn y synagog rhoddwyd ato i'w ddarllen 
lyfr y prophwyd Esaias. Agorodd ar y geiriau, 
*' Ysbryd yr Arglwydd sydd arnaf fi, oherwydd iddo fy 
eneinio i, i breg-ethu i*r tlodion yr anfonodd fi." Enein- 
iwyd ef trwy gyflawniad y brophwydoliaeth. Yr oedd 
llygaid pawb yn craffu arno ; a rhyfeddent ** am y geîriau 
grasusol a ddeuai allan o*i enau ef." Yr oedd ei eiriau, 
a*i olwg hardd, yn gwneyd y cyfarfod yn hyfryd, dymunol, 
a da. Son am dano ef yr oedd pawb. Gwedd lesu hardd, 
a'i eiriau grasusol, sydd yn gwneyd moddion gras yn ddy- 
munol a bendithiol. Cododd y cwestiwn yn eu mysg : 
**Onid hwn yw mab Joseph?" a dywedodd yr lesu, " Yn 
hoUawl y dywedwch y ddiareb hon wrthyf, Y meddyg, 
iacha di dy hun : y pethau a glywsom ni eu gwneuthur 
yn Capernaum, gwna yma hefyd yn dy wlad dy h un. " Yr 
oedd peidio gwneyd dadblygiadau ohono ei hun yn ei 
wlad ei hun yn chwerwi eu balchder. I gyfarfod â'u 
balchder a*u rhagfarn y gwnaeth ddefnydd o ddiareb 



48 

arall : fod gformod o gynefìndra cartrefol yn magu 
diystyrwch — * * Nad y w un prophwyd yn gymeradwy yn 
ei wlad ei hun." Anfonwyd Elias y prophwyd, yn 
amser newyn, nid at neb o lawer o wragedd Israel, ond 
at wraig weddw yn Sarepta yn Sidon, yr hon oedd un 
o'r Cenhedloedd ; a Naaman y Syriad yn unìg a lanha- 
wyd o'i wahanglwyf yn amser y prophwyd Eliseus, er 
bod yno lawer o wahangleifion yn Israel. 

Wele gyfnewidiad disymwth yn y gynulleidfa : a hwy 
oll "a lanwyd o ddigofaint." Deffrôdd ei gyfeiriadau 
at y Cenhedloedd eu balchder a'u culni cenhedlaethol. 
Mor gyfnewidiol ydyw dynion, ac mor angharedig at y 
da a*r perffaith ydoedd pobl Nazareth. Diflanodd 
poblogrwydd yr Ie$u yn Nazareth yn ystod y cyfarfod. 
. Wele y bobl oedd yn rhyfeddu at ei eiriau grasusol yn 
codi i fyny, ac a*i bwriasant ef allan oV ddinas, a*u 
bwriad oedd ei fwrw bendramwnwgl i lawr o ben y graig. 
Amlygodd ei ddwyfoldeb trwy ddyrysu eu bwriad, a 
myned trwy eu canol hwynt. Gadawodd Nazareth 
oblegid eu hangrediniaeth : '* Ac efe a ryfeddodd at eu 
hangrediniaeth." Yr oedd derbyn y fath ddiystyrwch 
oddiwrth bobl a ddylasai flaenori mewn rhoddi parch 
iddo, a hyny mewn ffordd mor eithafol, yn peri iddo 
adael ei wlad enedigol. 

YN GADAEL NAZARETH. 

Wedi cael ei wrthod a*i ddirmygu gan bobl Nazareth, 
cyfeiriodd yr lesu drachefn i Cana yn Galilea, lle y trodd 
ef y dwfr yn win. Tra yr oedd efe yma, daeth pendefig 
o Capernaum (pellder, mae'n debyg, o oddeutu ugain 
mîlldir), ato, gan atolygu arno fyned i waered i iachau 
ei fab ef, yr hwn oedd yn min marw. Pell oedd ei fîydd 
o fod yn debyg i ffydd y canwriad. ** Yn unig dywed 
y g'aîr," meddai y canwriad. ** O, Arglwydd, tyred i 
lawr cyn marw fy machgen," meddai hwn. Ni chredai 



49 

fod yr lesu yn abl i*w iachau yma lle yr oedd. Eí 
ddymuniad oedd ar iddo dd'od i lawr at ei fab, ond yr 
oedd ef yn daer am iddo wneyd hyny. Yr oedd ei 
bryder am ei fab, a*r son a glywodd am yr lesu, wedi 
cynyrchu taerineb ynddo. Ac er ei syniadau daearol, yr 
oedd ei daerineb yn dylanwadu ar ein Gwaredwr í 
oherwydd y mae ef yn barod iawn bob amser i wrando 
ar daerineb mewn cyfyngder. Tawelodd y dymhestl ar 
feddwl y pendefig trwy ddyweyd, ** Dos ymaith, y mae 
dy fab yn fyw." Trwy air yr lesu tawelodd i letya yn 
y gymydogaeth, a dychwelodd adref boreu dranoeth. 
Mynegodd y gweision iddo cyn cyrhaedd adref bod ei 
fab yn fyw, a bod y cryd wedi ei adael yr adeg yr oedd 
y Gwaredwr yn llefaru wrtho ef. Bu yr ail wyrth hon 
yn Cana yn fendith i*r teulu : ** Ac efe a gredodd a'i holl 
dŷ." Tybia rhai mai Chusa, goruchwyliwr Herod, 
ydoedd y pendefig hwn. Os felly, cawn fod ei wraig, 
Joanna, yn un o*r gwragedd caredig a ffyddlawn, y rhai 
a weinyddent i*r lesu oV pethau oedd ganddynt ; a 
Joanna ydoedd un oV gwragedd ffyddlawn o Galilea a 
ddygodd berarogl at y bedd, i*r rhai yr ymddangosodd 
dau angel, ac a bregethasant iddynt adgyfodiad Crist. 

CERDDED O AMGYLCH GAN WNEUTHUR DAIONI. 

**Yr hwn a gerddodd oamgylch gan wneuthiir daioni." — Act. x. 38. 

'* A daeth i waered i Capernaum." Am oddeutu deu- 
naw mis wedi ei wrthod a gadael Nazareth, Capernaum 
oedd y lle y cyrchai iddo, tra yn cerdded o amgylch gan 
wneuthur daioni. Nid oedd ganddo gartref iddo ei hun. 
Dichon ei fod yn gwneyd ei gartref yn benaf gyda Phetr, 
yn Capernaum, yr hwn, fel y tybir, oedd yn meddu tŷ 
yn y ddinas, er mwyn cyfleusdra i*w alwedigaeth fel 
pysgotwr. Yn Capernaum a*r wlad oamgylch y cyflawn- 
odd yr lesu luaws mawr o*i weithredoedd nerthol, ac y 



50 

llefarodd luaws o ddamegion ac addysgiadau. Meddai, 
** Pe gwnaethid yn Tyrus a Sidon y g-weithredoedd 
nerthol a wnaethpwyd ynot ti, hwy a edifarhasent er's 
talm." Camddefnyddio y fath freintiau gwerthfawr a 
ddygodd arnynt gyflawniad y brophwydoliaeth, ** a 
dynir i lawr hyd yn uffern." Yn ystod y misoedd hyn 
yr oedd enw lesu o Nazareth yn destyn ymddiddanion 
trwy yr holl wlad oamgylch. Efe oedd testyn ymddiddan 
ar bob cwch ar y llyn, ar y ffordd, yn y maes, ar y 
mynydd, ac yn y ty. Gwyliai y deillion ar fin y ffordd 
am ei fynediad heibio. Holent, os clywent swn torf yn , 
myned heibio, ^* Beth oedd hyn?" Ac wedi clywed fod 
lesu o Nazareth yn myned heibio, parod iawn oeddynt i 
lefaru, **Iesu, fab Dafydd, trugarha wrthym." Y 
dymuniad cyffredinol oedd cael ei weled. Rhedodd 
Zacheus o flaen y dyrfa, a dringodd i sycamorwydden i 
gael golwg arno. *^Syr," meddai y Groegiaid wrth 
Phylip, ^* ni a ewyllysiem weled yr lesu." I ba le bynag 
yr elai dilynid ef gan dorfeydd o bobl. Daeth miloedd 
ato i le anial, wrth y rhai y tosturiodd. Pan y llenwid 
y trefi gan bobl yn cyrchu ato, arweiniai hwynt iV meus- 
ydd, ac i*r mynyddoedd, ac i-r anialwch. Yr oedd son 
am dano yn cyrchu pobl o bell ato. Tynai ei enw bobl 
ato i Galilea o Idumea o*r deheubarth, 9 Jerusalem, ac 
o Judea, ac o Perea cyrchent ato, ac o Tyrus a Sidon, 
yn y gogledd, deuent ato. Yr oedd ei eiriau a'i weith- 
redoedd fel efe ei hun, yn ddynol ac yn ddwyfol. 

Y DDALFA FAWR O BYSGOD. 

Un boreu, i gael ychydig o seibiant, fe aeth yr lesu i 
lan y môr, ond cael ychydig o hamdden nid oedd yn 
bosibl iddo. Cyrchai y bobl ar ei ol i ba le bynag yr 
elai. Yma yn y boreu, ar lan y môr, pwysai y bobl 
arno i wrando ei eiriau. Yr oedd llong Simon yn agos 
iV lan, yr hwn oedd wedi bod yn pysgota ar hyd y nos 



51 

heb ddal dim. Cymerodd yr lesu fenthyg- Uong- Simon 
yn bwlpud i bregethu i'r bobl. Wedi iddo fyned Vr lìong 
dywedodd wrth Simon am wthio ychydig oddiwrth y tir 
er mwyn cael ychydig o le rhyngddo aV bobl, y 
rhai oedd yn pwyso arno. Pregethodd yn y llong 
iV bobl ar y lan. Gallem feddwl i*n Gwaredwr gae 
oedfa gysurus iawn yn y boreu y pryd hwn, pan oedd yr 
awyr yn ysgafn. Y mae efe yn arfer talu yn anrhyd- 
eddus ar ei ol : ni adawodd Simon heb dalu, a mwy na 
thalu iddo am fenthyg ei long yn bwlpud iddo i bregethu 
iV bobl y boreu hwn. A phan beidiodd a llefaru, gorch- 
ymynodd iddynt fwrw eu rhwydau am helfa. ** O, 
Feistr," atebodd Petr, ** er i ni boeni ar hyd y nos, ni 
ddaliasom nî ddim ; eto ar dy air di mi a fwriaf y rh wyd. " 

GWNEYD PYSGOTWYR DYNION. 

Mantáis werthfawr i alwedigaeth Simon oedd cael 
bod yn is-wasanaethgar i deyrnas Crist. Bendithiwyd 
tŷ Obededom wedi bod yn gartref i arch Duw. Ar air 
ei Feistr, bwriodd Simon Petr y rhwyd, a daliasant 
luaws mawr o bysgod, hyd nes y llanwasant y ddwy 
long — llong Simon a llong Zebedeus a*i feibion, lago ac 
loan. Disgynodd braw ar Petr a*r rhai oedd gydag ef 
oherwydd y ddalfa fawr o bysgod a gawsant mewn 
ufudd-dod i air eu Meistr. Yr oedd y wyrth hon, nid 
yn unig yn wobr am wasanaeth, ond yr oedd yn gym- 
hellîad adnewyddol iV ddilyn yn llwyrach fel ei apostol- 
ion. Gwelodd Petr ei anheilyngdod ei hun trwy y dat- 
g-uddiad a roddodd trwy y wyrth hon. ** A Simon Petr, 
pan welodd hyny, a syrthiodd wrth liniau yr lesu, gan 
ddy wedyd, Dos ymaith oddiwrthyf ; canys dyn pechad- 
urus wyf fi, O Arglwydd." Disgynodd braw ar y 
disgyblion ereill yr un modd. Ond mynai ei Arglwydd 
iddo gredu trwy hyn ei fod yn abl ac yn meddwl gwneyd 
defnydd ohono i ddal dynion. **Nac ofna," meddai. 



52 

**o hyn allan y deli ddynion." Ac er eu bod wedi cael 
dalfa ddigyfFelyb o bysgod, dygodd y ddau deulu y rhaî 
oeddynt gyfranogion yn y cwmpeini o bysgotwyr y 
llongau i dir, a gadawsant bob peth ac a*i canlynasant 
ef. ** A hwy yn y fan, gan adael y rhwydau, a*i canlyn- 
asant ef." Nid ydyw Petr yn petruso gadael na gofyn, 
**Beth fydd i ni i*w ganlyn ?" wedi cael datguddiad 
o'iono fel un abl i*w gwneyd yn bysgotwyr dynion. 

Daeth yr lesu i wrthdarawiad âg ysbryd aflan pan yn 
athrawiaethu yn y synagog yn Capernaum. Yr oedd y 
Tad oV nef yn tystiolaethu am dano, ac yma y mae yr 
ysbrydion drwg yn tystiolaethu am dano, a chawn rai 
o'r Cenhedloedd yn rhoddi tystiolaeth uchel am dano, 
**ond ei eiddo ei hun nis derbyniasant ef," ond gwrth- 
odent ef. Yn yr hanes hwn y mae yr ysbrydion drwg 
yn credu ac yn crynu yn ei ŵydd, gan ddywedyd, **Och, 
beth sydd i ni a wnelom â thi, lesu o Nazareth ? a 
ddaethost ti i*n difetha ni ? mi a*th adwaen pwy ydwyt, 
Sanct Duw." Y mae ef yn siarad yn y rhif luosog fel y 
gellid meddwl fod yno fwy nag un ohonynt. Y mae yn 
debyg mai siarad dros yr oll y mae ef, oherwydd yr oedd 
i'r lesu orchfygu un yn gwneyd eu achos yn ddrwg. 
Mae yr lesu yn abl i yru allan yr ysbryd aflan oV dyn yn 
y synagog, neu yn yr addoliad. Y mae y diafol yn 
temtio meddyliau yn yr addoliad yn ddiameu ; ond gwna 
fwy o niwed i addoliad ac achos crefydd pan y gwna 
ddefnydd o ddynion trwy eu meddianu. Y mae ef yn 
meddianu, ac yn eu defnyddio yn offerynau i gario allan 
ei gynlluniau, ac i wneyd ei ymosodiadau. Yr oedd dyn 
âg ysbryd aflan ynddo yn y synagog yn anfantais fawr 
i*r addoliad. Gwell i addoliad fod heb y dynion sydd 
wedi eu meddianu gan ysbryd aflan. Y mae yn gysur i 
ni, mae ein Gwaredwr yn abl i yru allan ysbrydion drwg 
o*i dŷ, ac o ddynion yn yr addoliad. Dywed **Taw" 
wrth hwn pan yr oedd pawb yn ei ofni, aV ysbryd aflan 



53 

wedi myned yn hyf ac anystyriol. Meddai wrtho, * ' Taw, 
a dos allan ohono ; ac wedi ei rwygo, a llefain â llef 
uchel, efe a aeth allan ohono." Gwelodd y gynulleidfa, 
ac fe aeth braw ar bawb, a gofynasant i'w gilydd, 
* ^ Beth y w hyn ? canys trwy awdurdod y mae efe yn 
gorchymyn, íe, yr ysbrydion aflan, a hwy yn ufuddhau 
îddo." *' Ac yn ebrwydd yr aeth son am dano dros yr 
holl wlad oamgylch Galilea." 

YN CYMERYD EIN GWENDID AC YN DWYN EIN DOLURIAU. 

Wedi iddynt fyned allan oV synagog, hwy a aethant 
i dŷ Simon ac Andreas. Yn ebrwydd pan gyrhaeddodd 
y tŷ, dywedasant wrtho fod chwegr Simon yn gorwedd 
yn glaf o*r cryd. Ac efe a ddaeth, ac a'i cododd hi í 
fyny, a hi a wasariaethodd arnynt hwy. Gwaith hyfryd 
iddi oedd cael y fraint o weini arno wedi derbyn gwared- 
igaeth o'i phla. 

Yn min yr hwyr, wedi i*r Sabbath fyned heibio, a 
phan yr aeth son ar led am dano yn gorchfygu yr ysbryd 
aflan, dygasant ato lawer o rai cythreulig, a llawer o rai 
cleifion. Estynodd yr lesu iddynt oU waredigaeth, a 
thrwy hyny cyflawnwyd y brophwydoliaeth, ** Efe a 
gymerodd ein gwendid ni, ac a ddug ein doluriau." 
Daeth lluaws mawr ato o'r dref a*r wlad oamgylch, o 
dan amrywiol fathau o afiechyd, a phawb o dan ei faîch ; 
ond ni ddaeth ato neb nad oedd yn dychwelyd wedi ei 
esmwythau o*i faich. Y fath waredìgaeth i brofi gorph- 
wysdra oedd cael gwared oddiwrth ysbrydion drwg, ac 
o boenau y gwahanol fathau o afiechydon. Dangosodd 
iddynt trwy y gweithredoedd hynod ei gymhwysder fel 
lachawdwr i iachau anhwylderau enaid. 



54 

EI DAITH TRWY GALILEA. 

" A'r boreu yn blygeiniol iawn, wedi iddo igodi, efe a aeth allan, ac 
a aeth i le anghyfanedd ; ac yno y gweddîodd. A Simon, aV 
rhai oedd gydag ef , a'i dilynasant ef. Ac wedi iddynt ei gael 
ef, hwy a ddywedasant wrth, Y mae pawb yn dy geisio di." — 
Marc i. 35, 36, 37. 

Mae yr hanes hwn yn dangos fod ein Gwaredwr yn 
gfwrthod manteision poblogrwydd. Yr oedd pobl 
Capernaum wedi ei hoffi yn fawr y Sabbath, sef y dydd 
oV blaen. Yn blygeiniol iawn efe a aeth i le anghy- 
anedd i weddîo ; chwiliodd Simon am dano, ac wedi ei 
gael dywedodd, ^^ Y mae pawb yn dy geisio ; y mae y 
bobl wedi dy hoffi di ddoe yn Capernaum ; yr oeddynt 
yn canmol dy bregethu, ac yn canmol dy weithredoedd." 
Y mae yn debyg fod Simon yn meddwl iddo dd'od yn ol 
î dderbyn ei boblogrwydd yn Capernaum. Gwrthododd 
fyned yn ol : **Awn iV trefydd nesaf," meddai, *^fel y 
gallwyf bregethu yno hefyd ; canys i hyny y daethum 
allan. Ac yr oedd efe yn pregethu yn eu synagogau 
hwynt trwy holl Galilea, ac yn bwrw allan gythreuliaid." 
Efe a*i ddysgyblion a aethant ar daith trwy Galilea. 

Yn un o*r lleoedd ar y daith hon trwy Galilea, wele 
un yn llawn oV gwahanglwyf a ddaeth, ac a'i haddolodd 
ef, gan ddywedyd, **Arglwydd, os myni, ti a elli fy 
nglanhau i." Yr oedd y gwahanglwyf yn arwydd 
neillduol o bechod, ei lygredigaeth a'i ganlyniadau, yn 
nghydag anfoddlonrwydd Duw ar bechod. Dywedai y 
ddiareb luddewig, '* Megis yr anfonir ef gan Dduw, 
felly efe yn unig sydd yn abl i iachau oddiwrtho." 
Gweddiodd Moses ar yr Arglwydd dros Miriam, pan y 
ceryddodd yr Arglwydd hi â gwahanglwyf, am iddi 
lefaru yn erbyn Moses ei was. Gweddia Moses, ** O, 
Dduw, atolwg, meddyginiaetha hi yr awrhon." Y mae 
yn debyg ei fod yn heintus ac yn deuluaidd yn Israel. 
Trwyddo yr oedd y claf yn aflan mewn ystyr seremoni'ol, 



55 

ac yn cael ei wahanu o gynulleidfa yr Arg-lwydd. Nid 
oes hanes am un feddyginiaeth naturiol ato. Dywed 
meddygon fod yn bosibl cymhwyso meddyginiaeth ato 
yn ei ddechreuad ; ond wedi iddo g-yrhaedd gradd 
neillduol ei fod yn anfeddyginiaethol o ran neb dynion. 
Yr oedd y gwahanglwyfus hwn yn anfeddyginiaethol yn 
ei olwg ei hun a phawb arall. Darfu son am yr lesu 
gynyrchu flfydd ynddo yn ngallu Crist i'w lanhau. ^^ Os 
myni," meddai, ** ti a elli fy nglanhau." Yr oedd ei ** os 
myni " yn rhan o'i daerineb, ac yn fynegiad mwy o'i 
anheilyngdod ei hun na'i amheuaeth yn mharodrwydd 
yr lesu. Tynodd allan ei ** os myni " fynegiad pendant 
o'i barodrwydd i drugarhau. Estynodd yr lesu ei law, 
ac a gyflfyrddodd âg ef, gan ddywedyd, ** Mynwyf, bydd 
lân." Ac yn y fan ei wahanglwyf a lanhawyd. Dywed- 
odd wrtho, **Gwel na ddywedych wrth neb." Gorch- 
ymynodd iddo gyflawni cyfraith Moses. Ar Iwybr 
ufudd-dod i orchymyn Duw yr oedd ef i gael bendith ar 
y waredigaeth i beri iddo ddymuno glanhad ysbrydol. 

MADDEU AC lACHAU Y CLAF o'r PARLYS. 

Ha fab, cymer gysiir ; maddeuwyd i ti dy bechodaii." — Matth. ix. 2. 

** Ac efe a aeth drachefn i Capernaum wedi rhai dydd- 
iau." Pan yr oedd yr lesu yn pregethu mewn ty yn 
Capernaum, — ty Petr, feallai, — a phan yr oedd pobl 
wedi d'od o'r parthau cylchynol i wrando arno, hyd nes 
yr oedd y ty ac o gwmpas y drws yn llawn, cafodd 
gyfleusdra i ddatguddio ei hun yn faddeuwr pechod ac 
yn Dduw. Dygodd pedwar o ddynion un claf o'r parlys, 
yn gorwedd mewn gwely ; a phan y daethant at y ty 
gwelsant na allent fyned at yr lesu yn y ty trwy y flfordd 
gyflfredin, gan y dyrfa i mewn ac allan. Nid ydyw flfydd 
yn troi yn ol yn ngwyneb rhwystrau. * * Didoi y tô a 
wnaethant," ac a'i gollyngasant i lawr mewn gwely 



56 

g-erbron yr lesu. Yn unig-rwydd ei gystudd, y mae yn 
bosibl fod y claf hwn wedi edrych i mewn i'w angen 
ysbrydol, ac wedi cael ei ddeffro i deimlo ei ang-en am 
iachad, nid yn unig ac nid yn benaf iV corph, ond i'w 
enaid anfarwol. Yr oedd y claf hwn, y mae yn bur 
debyg, yn gystuddiedig, nid yn unig yn ei gorph, ond 
yn ei ysbryd oherwydd ei bechod. Fel y mae yr enaid 
yn fwy naV corph, y mae cystudd yr enaid yn fwy na 
chystudd y corph. Y mae yr hanes yn awg-rymu fod 
yno rywbeth mwy o*r golwg nag yn y golwg. OV 
golwg y mae cystudd yn yr ysbryd oherwydd pechod. 
Nid oedd y cystudd yn ysbryd y claf hwn yn y golwg- iV 
pedwar a*i cludai ef at yr lesu ; ond ** ar hwn y mae efe 
yn edrych, sef ar y truan aV cystuddiedig o ysbryd sydd 
yn crynu wrth ei air." Fe aeth heibio i gystudd y corph 
at gystudd yr enaid, oherwydd pechod. Wele ein 
Gwaredwr yn symud y baich trymaf yn gyntaf, trwy 
ddywedyd, ** Ha fab, cymer gysur ; maddeuwyd i ti dy 
bechodau." Tywalltodd olew ei faddeuol ras i'w 
ysbryd cystuddiedig, effeithiau yr hwn ydoedd meddyg- 
iniaeth lawn a gwaredigaeth gyflawn oddiwrth bechod 
a'i ganlyniadau. Gwelai elyniaeth yr ysgrifenyddion o'u 
mewn yn cynhyrfu, ac yn dywedyd, " Y mae hwn yn 
cablu. Pwy all faddeu pechodau ond Duw yn unig." 
Gofynodd iddynt, ** Pa un hawsaf ai dywedyd, Maddeu- 
wyd i ti dy bechodau ai dywedyd, Cyfod a rhodia." Y 
mae yn bosibl dywedyd, Maddeuwyd i ti dy bechodau, 
heb ddim mwy na dywedyd y geiriau ; eithr fel y 
gwypoch fod mwy na geiriau yn fy maddeuant, fel y 
g-wypoch fod genyf awdurdod ar y ddaear i faddeu 
pechodau. Dywedodd wrth y claf oV parlys, Cyfod, 
cymer dy wely i fyny a dôs i*th dŷ. Ac efe a g'yfododd, 
ac a aeth ymaith i'w dŷ ei hun. Dacw nerth yn myned 
î mewn i*w aelodau diffrwyth, a thangnefedd trwy 
faddeuant yn tawelu yr enaid cystuddedig. Daeth ei 



57 

ogoniant fel maddeuwr pechodau, ac fel Duw, i olwg y 
torfeydd, fel y rhyfeddent ac y gogoneddent Dduw. 

Galwodd Matthew y publican ar ei ol fel un o'i 
apostolion, yr hwn oedd yn eistedd wrth y dollfa. Tr 
luddew nid oedd y doll a'r dreth ond arwyddion caeth- 
iwed, ac ymadawiad Duw o*i wlad ei hun, oherwydd eu 
^wrthgiliad hwy oddiwrtho. Yr òedd yr luddew hunan- 
gyfiawn yn casau y pethau oedd yn ei gyhuddo ac yn ei 
gondemnio ef ; nid rhyfedd gan hyny ei fod yn edrych 
ar y publicanod fel bodau israddol. Publican ac luddew 
ydoedd Matthew, yn derbyn arian y doll Rufeinig yn 
agos i Capernaum. Dywedodd yr lesu wrtho, **Canlyn 
fì," ac efe a*i canlynodd ef. Er ei fod yn bublican dir- 
mygedig gan yr luddew, efe a'i gwnaeth ef yn ddysgylb 
ac yn apostol, ac yn ysgrifenydd yr efengyl werthfawr 
sydd ar ei enw. 



58 



PENOD V. 



Vr lesu yn galw y deuddeg Apostol — Y bregeth ar y 
mynydd — A ü Basg ein Harglwydd — lachau y claf ar 
lan llyn Bethesda — Y dysgyblion yn tynu tywys ar y 
Sabbath — lachau y llaw wedi gwywo — lachau gwas y 
canwriad — Bywhau mab y weddw o Nain — loan Fed- 
yddiwr o'r carchar yn anfon dau o'i ddysgyblion ato — 
Yr hon oedd bechadures yn amlygu ei chariad ato. 



YN GALW Y DEUDDEG APOSTOL. 

*'A bu yn y dyddiau hyny, fyned ohono ef allan i'r mynydd i 
weddio ; a pharhau ar hyd y nos yn gweddio Duw. A phan 
aeth hi yn ddydd, efe a alwodd ato ei ddysgyblion : ac ohonynt 
efe a etholodd ddeuddeg, y rhai hefyd a enwodd efe yn apostol- 
ion."— Luc vi. 12, 13. 

YR oedd galwad ac ordeiniad deuddeg o apostolion yn 
amgylchiad neillduol yn ngolwg ein Harglwydd, ac 
yn ddigon neillduol yn ei olwg i barhau ar hyd y nos i 
weddio Duw o flaen yr amgylchiad. Enwau y personau 
a ordeiniodd efe yn apostolion ydynt fel y canlyn :-- 
** Simon (yr hwn hefyd a enwodd efe Petr) ac Andreas 
ei frawd ; lago ac loan ; Phylip, a Bartholomëus ; 
Matthew, a Thomas ; lago, mab Alphëus, a Simon a 
elwir Zelotes ; Judas brawd lago, a Judas Iscariot, yr 
hwn hefyd a aeth yn fradwr." Disgynodd ef a*i ddysg- 
yblion ar ol yr ordeiniad i wastadir, ac yno cyrchodd ato 
luaws mawr o bobl o Judea a Jerusalem, ac o dueddau 
Tyrus a Sidon, i^wrando arno ac i'w iachau o'u clefydau. 
Ceisient gyffwrdd âg ef am ei fod yn iachau pawb. 



59 

" Ni lefarodd dj^n erioed fel y dyn hwn." — Ioan vii. 46. 

Cyrchaî y bobl ato i glywed ei lais, ac i wrando ar ei 
eiriau. Yr oedd pereidd-dra yn ei lais a melusder yn ei 
eiriau ef. Hanes hyawdledd yn y byd ydyw ei fod yn 
arfer tynu pobloedd ato, a thrwy ddylanwad areithydd- 
iaeth gwnaed gwaith mawr yn y byd. Er nad oedd 
loan yn cyflawni gwyrthiau, tyrai y bobl ato i ddi- 
flfaethwch Judea trwy ei hyawdledd yn pregethu 
edifeirwch. Edmygai yr luddewon ddoniau ac hyawdl- 
edd prophwydi yr Arglwydd ; a dywedai llawer oV bobl, 
wedi clywed ymadrodd Crist, **Yn wir, hwn yw y 
prophwyd." Tystiolaeth ei elynion oedd, ** Ni lefarodd 
dyn erioed fel y dyn hwn." Efe ydyw y bywyd tragy- 
wyddol, a geiriau bywyd tragywyddol ydyw ei eiriau. 

PREGETH CRIST AR Y MYNYDD. 

Ar un o fynyddoedd Galilea y traddododd efe y bregeth 
fawr, yr hon a gynwys egwyddorion a gweithredoedd ei 
deyrnas ysbrydol. A phan welodd efe y tyrfaoedd wedi 
d'od i wrando arno, esgynodd i*r mynydd. * * Ac efe aagor- 
odd ei enau, ac a'u dysgodd hwynt." Gair cyntaf ybregeth 
ydyw, **Gwyn eu byd." Bendithio a wna efe yn nech- 
reuad y bregeth fawr hon, a bendithio a wnaeth ef olaf 
wrth adael y byd. Pa fodd y mae i bechaduriaid fod yn 
dda a dedwydd ? Y mae y ris gyntaf i wir ddedwyddwch 
i'w chanfod yn y bregeth hon. ** Gwyn eu byd y tlodion 
yn yr ysbryd." Dechreuad gwir grefydd yn y galon, 
medd yr lesu, ydyw ymwybyddiaeth gywir a chyfaddef- 
iad gonest o'n anghenion ysbrydol gerbron Duw. Yr 
oedd y dysgawdwyr luddewig wedi gwyrdroi athraw- 
iaethau gwir grefydd a roddwyd gan Dduw i'w tadau 
trwy Moses ; ac at hyny esgeulusent gyflawni eu dyled- 
swyddau crefyddol. Amgylchynent y môr a'r tir i 
wneuthur un proselyt i'w syniadau eu hunain ; ond ei 
wneyd yn waeth ac nid yn well yr oeddynt wedi llwyddo 



60 

i'w droi, am eu bod wedi troi heibio ysbryd ac egwyddor- 
ion cyfraith Duw, a gweinyddiadau cyfiawnder a thru- 
garedd. Dysgent mai digon o grefydd oedd ufudd-dod 
ofergoelus i gyflawniad seremonìol eu cyfundrefn gref- 
yddol hwy. Nid oedd eu sancteiddrwydd ond balchder 
ysbrydol a gau honiadau ; nid oedd y gweithredoedd a 
honent eu bod yn dda ddim ond rhan o'u dyfeisiau i gael 
moliant gan ddynion. Nôd uwchaf eu moesoldeb oedd 
cael eu gweled gan ddynion : os gallent ymddangos yn 
dda i ddynion ni ofalent am burdeb mewnol y galon, na 
duwiolfrydedd ei thueddiadau. Y drwg mawr mewn 
pechod, yn ol eu tyb hwy, oedd ei doriad allan i olwg y 
cyhoedd, gan eu bod wedi troi heibio y meddwl am 
lygaid yr Hollwybodol aV Hollbresenol yn gweled ac yn 
edrych ar ddirgel ddyn y galon, ac wedi gadael heibio 
geisio ei gymeradwyaeth ef. Y daioni mwyaf yn eu 
golwg ac o'u blaen ydoedd dedwyddwch yn y byd hwn 
yn ol syniad philosophyddion y byd o'u hamgylch. 
Tywyll ydoedd eu rhagolygon dyfodol. 

Mae Crist yn y bregeth hon yn dysgu fod y daioni 
mwyaf yn Nuw. Efe ydyw ffynhonell pob daioni. Ei 
orchymyn i ni y w, * * Byddwch chwi, gan hyny, yn ber- 
ffaith, megis y mae eich Tad, yr hwn sydd yn y nefoedd, 
yn berffaith. Cariad at Dduw ydyw y daioni mwyaf yn 
y byd, aV ymdrech uwchaf ydyw yr ymdrech i fod yn 
debyg iddo ef. Ar Iwybr yr ymdrech hon y mae i ddyn 
brofi gwir ddedwyddwch yn y byd hwn aV hwn a ddaw. 
Pa fodd y mae i ni ddechreu yr ymdrech hon? Nid 
trwy falchder, ond trwy dlodi ysbryd, medd efe : *'Gwyn 
eu byd y tlodion yn yr ysbryd." Nid trwy ddifyrwch, 
afradlonedd, a phechodau cnawdol, ond trwy alaru 
oherwydd ein pechodau : **Gwyn eu byd y rhai sydd 
yn galaru." Nid trwy fynwesu nwydau digofus y mae 
i ni ymdrechu i feddianu y daioni mwyaf, ond trwy fod 
yn ostyngedig, addfwyn, llariaidd, a thyner : **Gwyn 



61 

eu byd y rhai addfwyn." Nîd trwy awydd a syched am 
bleserau, neu gyfoeth ac anrhydedd y byd, ond trwy 
newyn a syched am uniondeb a sancteiddrwydd y nef- 
oedd : **Gwyn eu byd y rhai sydd arnynt newyn a 
syched am gyfiawnder. " Nid trwy arfer digter a dialedd, 
ond trwy arfer trugaredd, tosturi, a charedigrwydd : 
*' Gwyn eu byd y rhai trugarogion. " Nid trwy foddloni 
dymuniadau calon lygredig a llygaid chwantus, ond trwy 
burdeb yn y galon, trwy farwhau chwantau drwg, trwy 
garu ufudd-dod sanctaidd er ei fwyn ei hun : ** Gwyn eu 
byd y rhai pur o galon." Nid trwy ryfela, ond trwy 
hyrwyddo tangnefedd, lledneisrwydd, ac ewyllys da yn 
mysg dynion : ** Gwyn eu byd y tangnefeddwyr. " Nid 
trwy wenieithio a chlodfori bydolddynion y byd y mae 
î ni garu Duw a cheisio gwir ddedwyddwch, ond yn 
fynych trwy sefyll dros y da, a g'weithredu y da a*r gwir 
er profi eu gwaradwydd, eu casineb, a'u herledigaeth : 
** Gwyn eu byd y rhai a erlidir." 

Wele seiliau gwir rinweddau teyrnas Crist, y rhai sydd 
yn hollol wrthwynebol i arferion, ysbryd, a moes addysg 
y byd. Y mae y bendithion a rydd yr Arglwydd i'r rhai 
sydd yn eu meddu yn enw lesu Grist, a'r dedwyddwch 
a gynyrcha y grasusau hyn, yn hollol wahanol, ond yn 
anrhaethol ragorach, na dîm a fedd ac a brofa y byd, ac 
na fedr y byd hwn ei roddi. Pa bethau a dderbynia y 
bobl a feddiana y grasusau hyn? Etifeddant deyrnas 
gogyfer â'u tlodi ; profant ddiddanwch trwy eu galar ; 
mewn diolchgarwch etifeddant y ddaear, a mwynhant ei 
chyfoeth a*i phleserau. Gwelant bob rhoddiad daionus, 
a phob rhodd berffaith, yn dyfod oddiwrth Dduw, a 
derbyniant ei drugaredd ef i'w cadw a'u cynal. Ac os 
gelwir arnynt i ddioddef erledigaeth, mawr fydd eu 
gwobr yn y nefoedd. Dywed wrth ei ddysgyblion am 
îddynt ddangos y grasusau a'r rhinweddau hyn yn eu 
bywyd. Nid pethau iV cuddio dan lestr ydynt, ond i*w^ 



62 

dangos a'u defnyddio i lesoli ereill. Dywed na ddaeth 
ef i dori y gyfraith neu y prophwydi, ond i gyflawni ; nî 
ddaeth iV byd i symud rhwymedigaeth i Dduw aV gyf- 
raith, ond i fawrhau y gyfraith a'i gwneyd hi yn anrhy- 
deddus, ac i godi dynion i fyny â'r gyfraith ac ar ddelw 
Duw. 

Mynega ei anghymeradwyaeth am syniad cyfeiliornus 
y Phariseaid o berthynas i Iwon a digofaint. Dynoetha 
eu rhagrith a'u hunanoldeb yn eu helusenau ymddangos- 
iadol, yn eu gweddì'au cyhoeddus, ac yn eu hymprydîau 
fFurfiol. Dywed wrthym am i ni weddîo ar y Tad yn y 
dirgèl, a rhydd i ni gynllun o weddi, yn yr hon y dysg i 
ni pa bethau y dylem weddì'o am danynt. Dywed 
wrthym am ochel rhagofal gormodol am bethau y byd 
hwn ; a gochel bod yn rhy barod i farnu ereill, gan fod 
y rhai parod i edrych ar y brycheuyn sydd yn llygaid eu 
brawd mewn perygl o adael trawst yn eu llygaid eu 
hunain. Geilw ein sylw mewn modd tra tharawiadol at 
y gwahaniaeth a'r canlyniadau rhwng gwrando y gair 
ac heb ei wneuthur, a gwrando y gair a'i wneuthur. Tŷ 
ar y tywod ydyw un, a thŷ ar y graig ydyw y llall ; '*ac 
efe a syrthiodd, a'i gwymp a fu fawr," ydyw diwedd 
hanes y tŷ ar y tywod, sef yr hwn sydd yn gwrando y 
gair ac heb ei wneuthur. Diwedd hanes y tŷ ar y graig, 
sef yr hwn sydd yn gwrando y gair ac yn ei wneuthur, 
yw, **acni syrthiodd, oblegidsylfaenesid ef ar y graig.*' 
Perffeithrwydd y Tad fel ag yr eglurir ef yn mywyd yr 
unig-anedig Fab, ydyw safon teyrnas Crist. Derbyn 
Crist trwy ffydd, a chyfranogi ohono, a rydd fodd i ni 
gyrchu at y nöd uchel hwn. 

" A'r lesu a aeth i fyny i Jerusalem." — Ioax v. 1. 

Yr oedd gwyl yn Jerusalem yr adeg hon, ond nis gellîr 
yn hawdd benderfynu pa wyl ydoedd. Barna rhai mai 



63 

gwyl y Pasg ydoedd, ac mai hon ydoedd ail Basg- ein 
Harglwydd ar ol dechreu ei weinidogaeth gyhoeddus. 

lACHAU Y CLAF AR LAN LLYN BETHESDA. 

Yr hyn a roddodd arbenigrwydd ar ei ymweliad â 
Jerusalem y tro hwn ydyw y wyrth a gyflawnodd trwy 
drugarhau wrth y dyn oedd wrth lyn Bethesda yn dis- 
gwyl am gynhyrfiad y dwfr, aV hwn hyd yn hyn oedd 
wedi disgwyl yn ofer, am nad oedd ganddo ddyn i'w 
fwrw iV llyn pan gynhyrfid y dwfr, oherwydd y cyntaf a 
elai i mewn pan gynhyrfai yr angel y dwfr a elai yn iach 
o ba glefyd bynag a fyddai arno. Yr oedd y dyn hwn 
wedi bod yn glaf namyn dwy flynedd deugain. Er 
mwyn iddo edrych ato ef am iachad, a rhoddi ei obaith 
ynddo ef, pan yr oedd ei ddisgwyliadau yn ofer mewn 
cysylltiad âV llyn, gofynodd yr lesu iddo, ** A fyni di dy 
wneuthur yn iach ? " Darfu i'r cwestiwn, yn ddiau, 
gynyrchu gobaith yn y claf am iachad. Dangosodd 
barodrwydd i ufuddhau i orchymyn yr lesu pan y 
dywedodd wrtho, **Cyfod, cymer dy wely i fyny a 
rhodia." Ar air yr lesu gwnaed y dyn yn iach; ac i 
ddangos fod ei iachad yn drwyadl, cododd ei wely a 
rhodiodd. ** AV Sabbath oedd y diwrnod hwnw." Pan 
yn ufuddhau i orchymyn yr lachawdwr trwy godi ei wely 
a rhodio, gwaeddodd yr luddewon arno, **YSabbath 
yw hi: nid cyfreithlawn i ti godi dy wely." Trwy godi 
ei wely wedi derbyn y waredigaeth, ac yn ol gorchymyn 
yr lesu, troseddai, nid cyfraith Duw i Moses, ond eu 
traddodiadau ff*urfiol a rhagrithiol hwy eu hunain, y 
rhai na oddefent gario hoelen mewn esgid ar y 
dydd Sabbath. Naturiol ac awgrymiadol ydyw yr 
ateb a gawsant gan y dyn a wnaethid yn iach : Yr 
ydwyf fi yn gwneyd gorchymyn yr hwn a*m gwnaeth 
i yn iach. ** Efe a ddywedodd wrthyf, Cyfod dy 
wely i fyny a rhodia." Ni wyddai pwy oedd yr 



^ É 



64 

hwn a'i gwnaeth yn iach. Dangosodd y dyn ei fod 
yn ddiolchgar iV Arglwydd am ei waredu o gaeth- 
iwed ei gystudd trwy fyned iV deml. Y mae yn 
bosibl nad oedd wedi gallu myned Vr deml er*s yn agos 
i ddeugain mlynedd ; ond un oV pethau cyntaf a wnaeth 
wedi cael ei wneyd yn iach oedd myned i'r deml i geîsio 
addoli. Yr oedd trwy hyn yn gwneyd ei ddyledswydd, 
a thrwy wneyd ei ddyledswydd gosododd ei hun ar Iwybr 
i gael cyfarfod drachefn âV lesu, aV ail waith cafodd ei 
adnabod. Gallwn ddisgwyl llawer trwy ymdrechu bod 
ar Iwybr ein dyledswydd ; íe, gallwn ddisgwyl cael cyf- 
arfod â'r lesu. Geilw sylw y dyn a wnaethid yn iach at 
y waredigaeth a dderbyniodd : ** Wele, ti a wnaethpwyd 
yn iach : na phecha mwyach, rhag digwydd i ti beth a 
fyddo gwaeth." Eflfaith a chanlyniad pechod ydoedd ei 
afiechyd, ac os byddai iddo barhau i bechu wedi derbyn 
iachâd a gwaredigaeth, byddai iddo gyfarfod â'r hyn 
fuasai gwaeth. Rhydd yr lesu rybudd yma i ochel 
g^neyd yr hyn a wna llawer wedi iddynt gael eu rhydd- 
hau o garchar afiechyd. Camddefnyddiant eu rhyddid i 
bechu mwy, i gyflawni eu dinystr eu hunain. Mynegodd 
y dyn i'r luddewon mai yr lesu a'i gwnaeth ef yn iach. 
Gwnaeth hyn fel canmoliaeth iddo, ac yn ngrym y 
teimlad o'i ddiolchgarwch iddo. Deffrodd eu gelyniaeth 
gymaint at yr lesu nes ceisio ei ladd ef, a hyny dan 
rith sêl grefyddol dros y Sabbath. Gwnaeth yr lesu 
hunanamddiffyniad yn eu herbyn, a thrwy hyny myn- 
egodd i ni wirioneddau anmhrisiadwy. Dywed : **Y 
mae fy Nhad yn gweithio hyd yn hyn, ac yr ydwyf finau 
yn gweithio." Tybient hwy fod Duw yn gorphwyso ar 
y Sabbath, am ei fod yn peidio gweithio. Dysga efe 
fod gorphwysdra sanctaidd yn cynwys gweithrediad 
daionus. Mae fy Nhad yn gweithio trwof fi ; gwaith fy 
Nhad ydyw hwn. Nid ydyw wedi ymddiried creu, 
bywhau, a chynal i neb arall. Cyffròdd eu gelyniaeth 



65 

yn fwy am iddo ddywedyd fod Duw yn Dad iddo, a 
g-wneyd ei hun gystal â Duw. Dywed yr lesu yn fwy 
eg'lur : **Ni ddichon y Mab wneuthur dim ohono ei 
hunan, eithr yr hyn a welo efe y Tad yn ei wneuthur. 
Oblegid megis y mae y Tad yn cyfodi y rhai meirw, 
ac yn eu by whau ; felly hefyd y mae y Mab yn by whau 
y rhai a fyno." Dywed fod y bywyd tragywyddol ynddo 
ef, ac y caiff y meirw ysbrydol glywed ei leferydd, am 
fod ynddo fy wyd ynddo ei hun ; ac wrth ei alwad ef y 
cyfyd y meirw ; ac iddo ef y rhoddwyd awdurdod i farnu 
y byw aV meirw. Y mae y gwirioneddau uchod yn 
gosod allan ei undeb a'i gydraddoldeb â'r Tad, aV 
awdurdod a dderbyniodd oddiwrtho fel ein Gwaredwr. 
Geilw eu sylw at dri o dystion neillduol o ddwyfoldeb ei 
Berson a dwyfoldeb ei anfoniad, sef loan, Moses, aV 
Tad. 

Y DYSGYBLION YN TYNU TYWYS AR Y SABBATH. 

" Yr amser hwnw yr aeth yr lesu ar y dydd Sabbath, trwy yr 
ŷd: ac yr oedd chwant bwyd ar ei ddysgyblion, a hwj' a 
ddechr^uasant dynu tywys, a bwyta." — Mat. xii. 1. 

Gadawodd yr lesu Jerusalem yn fuan ar ol y Pasg. 
Yr oedd ef a'i ddysgyblion ar eu taith i Galilea yn myned 
trwy yr ŷd ar y Sabbath, a dechreuodd ei ddysgyblion 
dynu tywys a bwyta. Dygodd y Phariseaid gyhuddiad 
yn erbyn ei ddysgyblion at yr lesu : ** Wele," meddant, 
**y mae dy ddysgyblion yn gwneuthur yr hyn nid yw 
rydd ei wneuthur ar y Sabbath." Y mae ef yn adgoffa 
îddynt pa beth a wnaeth Dafydd pan yr oedd chwant 
bwyd arno ef a'r rhai oedd gydag ef, pan yn ffoi rhag 
Saul, **Pa fodd yr aeth efe i mewn i dŷ Dduw, ac y 
bwytaodd y bara gosod, yr hwn nid oedd rydd iddo ei 
fwyta, nac iV rhai oedd gydag ef, ond yn unig iV offeir- 
îaid." Onid ydyw yr hanes yn profì fod anghenion 
ein natur i gael eu diwallu o flaen ufudd-dod i reol 



66 

seremonîol ? Onid oedd angenrheidiau Dafydd a'i gan- 
lynwyr i gael ystyriaeth o flaen cadw i fyny draddodiad ? 
** Neu oni ddarllenasoch yn y gyfraith, fod yr ofí'eiriaid 
ar y Sabbathau yn y deml yn halogi y Sabbath, a'u bod 
yn ddigerydd ? Eithr yr ydwyf yn dywedyd i chwi, fod 
yma un mwy na'r deml." Y mae Arglwydd y Sabbath 
yma. Y mae yr hwn sydd yn ewyllysio trugaredd yn 
Arglwydd ar y Sabbath : ** Canys Arglwydd ar y Sabbath 
hefyd yw Mab y dyn." 

lACHAU Y LLAW WEDI GWYWO. 

*' A l>u hefyd ar Sabbath arall, iddo fyned i mewn i'r synago^, 
ac athrawiaethu : ac yr oedd yno ddyn â'i law ddehau wedi 
gwywo."— Luc vi. fí. 

Yr ysgrifenyddion aV Phariseaid, y rhai a chwilient 
yn wastadol am gyhuddiadau yn ei erbyn, a*i gwyliasant 
ef yr adeg hon a iachâi efe ar y dydd Sabbath, ** fel y 
caflfent achwyn yn ei erbyn ef. " Gofynodd yr lesu iddynt, 
** Ai rhydd gwneuthur da ar y dydd Sabbath, ynte 
gwneuthur drwg ? cadw einioes, ai lladd ? A hwy a 
dawsant a son." Dywedodd wrth y dyn, ** Estyn allan 
dy law. Ac efe a'i hestynodd : a'i law éf a wnaed yn 
iach fel y llall." Trwy ufudd-dod y dyn i orchymyn 
ein Harglwydd y gwnaed ei law yn iach fel y llall. 
Rhydd y Gwaredwr nerth i wneyd ei orchymyn yn 
ngwaith y dyn yn ymdrechu ufuddhau i'w orchymyn ef. 

lACHAU GWAS Y CANWRIAD. 

Daeth at yr lesu ganwriad yn achos ei was, yr hwn 
oedd yn glaf oV parlys, ac mewn poenau dirfawr. 
Cenedl-ddyn oedd y canwriad hwn, a swyddog perthynol 
iV gwarchodlu Rhufeinig yn Capernaum. Yr oedd 
rhagoriaethau dynoliaeth dda, a fîÿdd gref yn yr lesu, 
yn nodweddu cymeriad y dyn hwn. Parchai ei was er 
ei fod yn israddol iddo ef : * * yr h wn oedd anwyl 



67 

g^anddo," yn ol Luc. Edrychai a gofalai am ei was fel 
un oV teulu. Carai hefyd genedl yr luddewon, oher- 
wydd credai mai gyda hwy yr oedd y manteision goreu 
i adnabod Duw. Iddynt hwy y rhoddwyd y datguddiad 
helaethaf oV gwir Dduw, a gwir grefydd ; aV bywydau 
perfFeithiaf yn ei olwg ef oedd bywydau y bobl a fedd- 
ianai wir grefydd. Yr oedd ynddo ddwfn barch î 
osodiadau a swyddogion gwir grefydd. ** Efe a adeil- 
adodd i ni synagog," meddai yr henuriaid. Anfonodd 
henurîaid yr luddewon at yr lesu wedi clywed am dano ; 
ac er mor gryf ydoedd rhagfarn yr luddewon at y 
cenhedloedd, gorchfygwyd ef gan y canwriad hwn. 
Daethant at yr lesu gan atolygu arno yn daer ; oblegid 
dywedant, **Y mae efe yn haeddu cael gwneuthur 
ohonot hyn iddo." Yr oedd ei ffydd wedi gosod rhyw 
gymaint o'i delw ar y rhai a ddygai ei gais at yr lach- 
awdwr. Parai ei feddwl uchel am yr lesu iddo deimlo 
ei anheilyngdod ei hun, gan brydferthu ei gymeriad 
â gostyngeiddrwydd. Cyn iV lesu gyrhaedd y ty, 
anfonodd y canwriad gyfeillion ato, i ddymuno arno yn 
unig ddyweyd y gair : ** Eithr yn unig dywed y gair, 
a'm gwas a iacheir." ** Nid ydwyf fi," meddai, 
**deilwng i ddyfod ohonot dan fy nghronglwyd." Ni 
raid i mi, yr hwn ydwyf yn meddu awdurdod ar y mil- 
wyr sydd danaf, ddim ond dyweyd y gair a arferir ei 
ddyweyd gan rai mewn awdurdod cyffelyb, ac ufuddhâ 
pob un ohonynt. Y mae pob peth yn y nef aV ddaear 
dan dy awdurdod di ; ni raid i ti ond dyweyd wrth yr 
afiechyd marwol, Dôs, ac efe a ä. 

AV lesu pan glybu a ryfeddodd. Rhyfeddodd iddo 
gael lle mor uchel yn meddwl a chalon cenedl-ddyn : 
**Ni chefais gymaint ffydd," meddai, **naddo yn yr 
Israel." Yr oedd fìydd y canwriad yn ei sirioli a'i 
galonogi gyda*i waith ; a dywed y daw llawer eto 
oV dwyrain ac oV gorllewin, ac a eisteddant gydag 



68 

Abraham, ac Isaac, a Jacob yn nheyrnas nefoedd. 
Wele flaenffrwyth y cynhauaf. Rhydd olwg- dywyll ar 
ddyfodol y bobl sydd yn camddefnyddîo eu breintiau 
crefyddol : **ond plant y deyrnas a deflir iV tywyllwch 
eithaf." ** A dywedodd yr lesu wrth y canwriad, Dos 
ymaith, ac megis y credaist bydded i ti. A'i was a 
iachawyd yr awr hono." A chawsant y gwas a fuasai 
glaf yn holliach. 

BYWHAU MAB Y WEDDW O NAIN. 

•' A bu dranoeth, iddo ef fyned i ddinas a elwid Nain." — Luc vii. 11. 

Safai y ddinas hon tua phum* milldir ar hugain iV de- 
ddwyrain o Capernaum. Yma, yn ol yr hanes, y 
rhoddodd yr lesu yr amlygiad cyntaf ohono ei hun fel 
yr Adgyfodiad a'r Bywyd. 0*i amgylch fel tystion i 
weled yr amlygiad newydd hwn o'i ogoniant yr oedd 
llawer o*i ddysgyblion, a thyrfa fawr o'r rhai a ddaeth- 
ant ar ei ol ef ; a bagad o bobl y ddinas, y rhai a 
ddaethant allan i ddangos cydymdeimlad â'r weddw, 
unig fab yr hon a ddygid iV bedd. Crëai yr amgylchiad 
gydymdeimlad yn y bobl ; ac yr oedd edrych ar ddagrau 
y weddw hon yn anfon ei hunig fab iV bedd yn cymhell 
yr lesu i gymeryd trugaredd arni trwy sychu ei dagrau. 
Nid oes neb fel efe am sychu dagrau. Dywedodd wrthi, 
** Nac wyla." Parodd y geiriau tyner yna iddi feddu 
ffydd ynddo fel Gwaredwr. Dacw gynhebrwng yn sefyll 
ar ei ftordd iV gladdfa. Byddai gweled cynhebrwng yn 
cael ei atal i fyned yn mlaen tuaV bedd yn awgrymu 
mwy o dristwch iV galarwyr. Nid felly yma. Wele 
gynhebrwng yn sefyll i beidio myned yn mlaen tùaV 
bedd, ac yn dychwelyd i'w cartrefi a'u dagrau wedi eu 
sychu ! Safodd yr Adgyfodiad aV Bywyd ar y ffordd, 
a safodd y rhai a ddygai yr elor. Dywedodd yr lesu^ 
** Y mab ieuanc, yr wyf yn dywedyd wrthyt, Cyfod. AV 



marw a gyfododd yn ei eistedd, ac a ddechreuodd lefaru. 
Ac efe a'i rhoddes i'w fam." Yn ngolwg" y weithred 
hon dychwelodd y bobl ogoniant i Dduw. Dywedasant 
âg un llef, *' Prophwyd mawr a gyfododd yn ein plith ; 
ac, Ymwelodd Duw â*i bobl." Y mae y weithred hon 
yn gwasgaru goleuni gobaith ar achos plant marwolaeth. 

DAU O DDYSGYBLION lOAN YN MYNED AT YR lESU. 

Anfonodd loan oV carchar ddau o'i ddysgyblion at yr 
lesu gydaV cwestiwn, *' Ai ti yw yr hwn sydd yn dyfod ? 
ai un arall yr ŷm yn ei ddisgwyl?" Yr oedd efe wedi 
gweled yr lesu, ac wedi clywed y Tad o'r nef yn 
cyhoeddi, **Hwn yw fy anwyl Fab, yn yr hwn y'm 
boddlonwyd;" a gwelodd yr Ysbryd Glân yn disgyn 
arno megis colomen. Dywedodd am dano wrth ei 
ddysgyblion, wrth edrych arno yn rhodio, **Wele Oen 
Duw, yr hwn sydd yn tynu ymaith bechodau y byd." 
Ond wedi cael ei daílu i garchar gan Herod am sefyll 
dros y gwirionedd, trwy lefaru yn erbyn ei bechod, y 
mae yn bosibl fod niwl o amheuaeth wedi ymdaenu dros 
ei feddwl. Dichon i gwestiynau fel hyn godi yn ei 
feddwl : Ai tybed mai efe ydy w yr hwn sydd yn dyfod ? 
A fuasai efe, tybed, yn gadael ei genad yn y carchar, 
wedi iddo ymdrechu cymaint i barotoi y fFordd o'i ílaen ? 
A dywedai, megis wrtho ei hun, Mi anfonaf ddau oV 
bechgyn yma i ofyn iddo. Dichon ei fod yn golygu y 
byddai anfoniad dau o*i ddysgyblion ato gael ei ddeall 
gan yr lesu yn gais am ei ryddhad o'r carchar. 
Dywedodd yr lesu wrth y ddau ddysgybl, ** Ewch a 
mynegwch i loan y pethau a welsoch ac a glywsoch. " 
Dangosai ei hanes ei gyfaddasder i gyfarfod âg 
anghenion dynion. Yr oedd yno ddeillion, cloffion, 
cleifion gwahanol, byddariaid, meirw, aV tlodion mewn 
angen iachawdwriaeth. **A'r tlodion yn cael pregethu yr 
Efengyl iddynt." Yr oedd ef yn abl i gyfarfod âV am- 



70 

rywiol anghenion; gwnai waith glanwaith arnynt oll. 
Mynegwch fod y cleifion gwahanol wedi eu glanhau. 
Dywedwch wrtho nad oes neb yn troi ei wyneb ataf fi 
nad ydwyf yn abl i gyfarfod á'i angen; ac hefyd fod 
genyf ddigon o iachawdwriaeth i fyd o dlodion. Pan 
orphenodd loan ei waith, derbyniwyd ef i'r nef. Rhag- 
ílaenodd yr lesu mewn dyoddef, a rhagflaenodd ef hefyd 
iV nef. Arweiniodd dyfodiad y ddau ddysgybl i*r lesu 
roddi tystiolaeth uchel am loan. Dywed ei fod yn fwy 
na phrophwyd, sef cenad Duw i barotoi y flfordd o'i flaen 
ef. Mae ei deimladau yn tori allan, yn yr olwg ar 
aneffeithiolrwydd gweinidogaeth loan a'r eiddo yntau ar 
y genedl, a'r camddefnydd a wnaent oV breintiau gor- 
uchel, y rhai a ychwanegent yn ddirfawr at eu cyfrif- 
oldeb ; ond ni ddigalonai efe yn yr olwg ar aflwyddiant 
eu gweinidogaeth ; cododd ei olwg at ei Dad, i ddiolch 
îddo am roddi datguddiad i raibychain. Dyẃed, **Pob 
peth a roddwyd i mi gan fy Nhad : " gan hyny gwahodda 
ni ato yn galonoe : ** Deuwch ataf fi bawb aV y sydd 
yn flinderog ac yn llwythog, a mi a esmwythâf arnoch. 
Cymerwch fy iau arnoch, a dysgwch genyf ; canys add- 
fwyn ydwyf, a gostyngedig o galon : a chwi a gewch 
orphwysdra i'ch eneidiau." Ni raid i neb anobeithio tra 
byddo yn y lle y mae ** Deuwch " yr lesu yn swnio yn 
ei glustiau. 

MAIR YN GOLCHI EI DRAED A'I DAGRAU. 

Darfu clywed ei wahoddiad Vr blinderog aV llwythog 
effeithio yn ddaionus ar un, yr hon oedd bechadures.. 
Dangosodd hon gariad mawr tuagato, yn yr ymdeimlad 
o faddeuant mawr, trwy olchi ei draed â'i dagrau, a\i 
sychu â gwallt ei phen, pan oedd efe yn eistedd i fwyta 
yn nhŷ Simon y Pharisead. Gwahoddodd Simon ef, 
mae yn debygol, er mwyn cael cyfleusdra ychwanegol 
i'w farnu. Dangosai croesaw Simon iV lesu nad oedd 



71 

ef wedi ei adnabod, nac wedi profì ei faddeuant, gan na 
roddodd iV Gwaredwr y croesaw arferol yn y wlad. 
Dywed wrtho, ** Ni roddaist i mi ddwfr Pm traed ; ac ni 
ddarfu i ti roddi y cyfarchiad arferol oddiwrth benaeth y 
teulu ; ond y mae hon wedi dangos cariad mawr tuag- 
ataf trwy olchi fy nhraed â'i dagrau, a'u sychu â gwallt 
ei phen ; ac ni pheidiodd a chusanu fy nhraed, ac 
a'u heneiniodd âg enaint." Tybiai Simon iddo gael 

í^elwch iV ymofyniad oedd ynddo o berthynas iV 

1 oedd ar led mai efe oedd y Prophwyd mawr : 
?e buasai hwn brophwyd, meddai, ni buasai yn goddef 

wraig hon gyffwrdd âg ef. Rhoddodd ein Har- 
hwydd reswm digonol am y gwahaniaeth rhwng ei 
roesaw ef a chroesaw y wraig hon, sef, ** Maddeuwyd 

haml bechodau hi ; oblegid hi a garodd yn fawr : " 
Ir oedd ynddi gariad mawr yn codi oV ymdeimlad o 
laddeuant mawr, a dywed, ** Y neb y maddeuir ychydig 
Iddo, a gâr ychydig." Yn ol croesaw Simon y Pharisead, 
rhydd yr lesu awgrymiad iddo, er yn gynil, nad oedd ei 
^feiau ef wedi eu maddeu. Pan yr oedd y wraig hon yn 
dangos ac yn gweithredu ei chariad at yr lesu y der- 
byniodd hi sicrwydd fod ei beiau hi wedi eu maddeu. 
Dywedodd yr lesu wrthi, **Maddeuwyd i ti dy bechodau. 
Dos mewn tangnefedd." Y bobl sydd yn ymdrechu i 
ddangos a gweithredu eu cariad iV Maddeuwr sydd 
debycaf o dderbyn sicrwydd fod eu beiau wedi eu 
Imaddeu; ac nid pobl sydd yn pendrymu mewn segurdod 
uwchben eu hachos eu hunain. Trwy faddeu i hon 
dangosodd j^ein Gwaredwr ei fod ef yn Dduw parod i 
faddeu, ac mai trwy faddeuant y*n dyrchefir i'w 
ogoneddu. 

Y mae genym hanes yr lesu a'i ddysgyblion, tuaV 
adeg hon, yn myned eilwaith ar gylchdaith yn Galilea, 
gan bregethu ac efengylu teyrnas Dduw. Y mae genym 
hefyd hanes gwragedd o Galilea yn gweini arno, y rhai 



72 

a iachaodd efe oddiwrth ysbrydion drwg a gwendid. 
Dygwyd ato un cythreulig, dall, a mud, ac efe a*i hiach- 
aodd ef, fel y gwelodd ac y llefarodd y dall a mud. Yr 
oedd y bobl yn rhyfeddu at y weithred hynod, ond 
dywedai y Phariseaid mai trwy Beelzebub, penaeth y 
cythreuliaid, yr oedd efe yn bwrw allan gythreuliaid. 
Tŷ wedi ymranu yn ei erbyn ei hun, medd yr lesu, ni 
ddichon hwnw sefyll. Rhaid cael un cryfach na*r cryf 
arfog i'w orchfygu, a dwyn ei arfogaeth ef. 

Rhybuddiai ein Harglwydd am y perygl o bechu yn 
erbyn yr Ysbryd Glân. 



78 



PENOD VI. 



Yr lesu yn llefaru saith o ddamegion — Tawelu y storm 
ar y môr — Yn Gadara, yn iachau y dyn cythreulig — 
Matthew yn gwneyd gwledd i'r Gwaredwr — Ymddiddan 
yu nghylch ymỳrydio — Bywhau merch Jairus — Ywraig 
yn d'odyn iach trwy gyffwrdd âg ymyl ei wisg. 



YN LLEFARU DAMEGION. 

* * Ac ef e a lefarodd wrthynt lawer o bethau trwy ddamegion." — 
Matth. xiii. 3. 

PAN yr eisteddodd yr lesu ar lan y môr, ymgynullodd 
torfeydd lawer ato, fel yr aeth efe iV llong aV 
torfeydd ar y làn ; yna eisteddodd, a dysgodd hwynt 
trwy ddamegion. Defnyddiai yr hyn a gymerai le 
mewn bywyd cyíFredin i osod allan wirioneddau cyf- 
atebol, ond mwy sylweddol, yn y byd ysbrydol. Nid 
oes dim cyfatebol mewn iaith i ddamegion ein Har- 
glwydd, mewn symledd, cyflawnder, amrywiaeth, ac 
addysg ysbrydol. Cyfaddas ydynt i bob dosbarth a 
safle yn nghylchoedd cymdeithas. Deallir hwynt yn ol 
gallu ysbrydol pob un. Yr adeg hon llefarodd saith o 
ddamegion, yr hyn a ystyrir yn rhif cyflawn. Llefarodd 
y pedair cyntaf wrth y torfeydd, aV tair ddiweddaf wrth 
y dysgyblion. Nid anmhriodol fyddai edrych ar ddameg 
yr hauwr fel rhagymadrodd iV gweddill ; a gellir edrych 
ar y chwech ereiU yn gymhariaid, fel y canlyn : dameg 
yr efrau, a dameg y rhwyd a fwriwyd yn y môr ; dameg 



74 

yr had mwstard, a dameg y surdoes ; dameg y trysor 
cuddiedîg, a dameg y perl gwerthfawr. Mae dameg yr 
hauwr yn dangos fod llwyddiant y gair yn dibynu ar 
gymhwysder y galon i dderbyn y gair. Hynod o am- 
iywiol ydoedd ei wrandawyr ar lan y môr y pryd hwn. 
Dywedai rhai mai trwy Beelzebub, penaeth y cythreul- 
iaid, yr oedd efe yn bwrw allan gythreuliaid, iV rhai y 
rhoddodd efe rybudd am y perygl o bechu yn erbyn yr 
Ysbryd Glân. Oherwydd y camddefnydd a wnaent o'u 
rhagorfreintiau, dywedai ein Harglwydd y cyfodai gwyr 
Ninifeh a brenhines y dehau yn y farn i'w condemnio. 
Pobl oeddynt wedi tywyllu eu deall, ac wedi disgyn i 
ddallineb ysbrydol trwy bechu yn erbyn Duw. 

I gyfarfod ymofyniad y dysgyblion, paham y llefarai 
wrth y dyrfa trwy ddamegion, dywedai yr lesu mai i 
roddi mantais newydd i'r gweiniaid eu deall a'u meddwl 
i feddianu gwybodaeth helaethach o wirioneddau yr 
Efengyl y llefarai efe felly wrthynt. I'r hwn y mae 
ganddo y rhoddir; ond am y rhai, trwy bechu yn erbyn 
Duw, oeddynt wedi disgyn i ddallineb ysbrydol, ni 
ddeallent, er clywed; ni chanfyddent, er gweled. Y 
mae efe yn llongyfarch y rhai oeddynt yn meddu llygaid 
i weled, a chlustiau i glywed hyfryd lais ei Efengyl ef. 
Chwenychodd llawer o brophwydi glywed a gwrando ei 
hyfryd lais ef. 

Yn nameg yr hauwr geilw sylw y gynulleidfa at bed- 
war math o wrandawyr, y rhai a osodir allan trwy yr 
had yn disgyn ar fin y íîordd. Nid oes bridd i guddio 
yr had, gan hyny y mae yr adar yn ei gipio ymaith. Y 
mae y gwrandawr hwn wedi caledu ei galon trwy dwyll 
pechod. Y mae y pechodau sydd allan yn y byd wedi 
eî droedio nes ei wneyd yn galed, ac wedi tywyllu ei 
ddeall — ** ac heb ei ddeall.'* Mae y gelyn, trwy feddyl- 
iau drwg, pleserau a chwantau y cnawd, fel adar 



75 

ysglyfaethus, yn cipio yr hyn a hauwyd yn ei galon 
rhsLg iddo gredu ei fod yn gadwedig. 

Mae y gwrandawyr a osodir allan trwy i V had ddisgyn 
ar greigleoedd, neu ar graig, yn derbyn y gair yn 
llawen. HofFant wahoddiadau ac addewidion yr Efengyl, 
ond nid yw effeithiau y gair yn myned yn ddyfnach na'u 
teimladau; nid ydyw wedi gwreiddio yn y galon. Y 
mae mwy mewn gwir grefydd na theimladau hyfryd; 
cilio y mae hwn am nad oes wreiddyn ynddo ei hun pan 
y gelwir arno i hunanymwadu ac i aberthu er mwyn 
Crist — ^yn nydd profedigaeth yn cilio. 

Yn y gwrandawr a arddangosir trwy i'r had syrthio 
yn mysg drain, y mae y gair yn tyfu hyd at broffes o 
grefydd ; ond y mae gofalon bydol a thwyll cyfoeth yn 
tagu y gair fel y mae yn myned yn ddiffrwyth. 

Na ddigaloned yr hauwr i hau, y mae y gair yn can- 
fod tir da, ac yn dwyn fFrwyth i berfîeithrwydd. Y mae 
y gwrandawr hwn yn gwrando y gair ac yn ei ddeall. 
Pa fodd y mae y galon yn dda cyn iV gair ei gwneyd hi 
yn dda? Y mae hwn yn derbyn y gair gyda chalon 
hawddgar a da, neu galon onest a da, medd Luc. Er 
nad ydyw calon y gwrandawr hwn yn cynwys y daioni 
a gynyrchir gan y gair, eto y mae ynddi fesur o barod- 
rwydd a chymhwysder i dderbyn y gair. Tebyg ydyw 
hwn i Nathanael, yn yr hwn nid oedd dwyll. Y mae y 
galon onest a da yn dyfod o'r un man â'r gair, sef oddi- 
wrth Dduw. 

Trwy ddameg yr efrau, a dameg y rhwyd a fwriwyd 
i'r mor, dysgir ni mai cymysg ydyw eglwys Dduw yn 
y byd hwn. Er y bydd ysgariad rhwng y drwg a'r da 
yn niwedd amser, y mae cais y gweision, pan y gofynant, 
** A fyni di gan hyny i ni fyned a'u casglu. hwynt ?" yn 
golygu llwyr ysgariad yn y byd hwn rhwng y drwg a'r 
da ; a'r un o ran ei natur a chais y dysgyblîon gyda 



76 

golwg ar y Samariaid, y rhai a wrthodasant groesawu 
eu Harglwydd : ** A fyni di ddywedyd ohonom," 
gofynent, ** am ddyfod tân i lawr oV nef a*u difa hwynt, 
megis y gwnaeth Elias." Nid ydyw gwirionedd y 
damegion hyn yn milwrio yn erbyn dysgyblaeth eg- 
Iwysig, yr hyn a ddysgir mewn rhan arall oV gair. Cais 
y gweision ydyw, nid ceryddu, dysgyblu, a rhybuddio 
yr afreolus, ond gwahanu rhwng y drwg aV da yn y byd 
hwn. Nid ydyw efe yn caniatau iddynt wahanu rhwng 
y drwg aV da, gan fod diwrnod wedi ei osod, a Gwr 
cymhwys wedi ei ordeinio i farnu y byw aV meirw. Yn 
nameg yr efrau y mae tarddiad y drwg yn amlwg, a 
rhoddir mwy o arbenigrwydd ar y didoliad yn nameg y 
rhwyd a fwriwyd i'r mor. Ni raid i'r gweision ddigalonî 
wrth edrych ar anmheríFeithrwydd yr eglwys, na rhy- 
feddu at ei difFygion — y mae y gelyn yn hau efrau yn 
mysg y gwenith. 

Cydmariaeth brydferth a chalonogol o ddechreuad 
bychan a chynydd eíFeithiol y deyrnas ydyw dameg yr 
had mwstard, a dameg y surdoes : y gyntaf yn gosod 
allan gynydd allanol y deyrnas, a'r ail gynydd mewnol 
y deyrnas. Er mai y lleiaf o'r holl hadau yw yr hedyn 
mwstard, y mae yn tyfu hyd nes myned yn bren, ac yn 
gartref i adar yr awyr ; y mae yn y cartref gysgod, 
diogelwch, a chynhaliaeth. Dyma fel y dywed y 
brophwydoliaeth : * * Ar fynydd ucheldir Israel y planaf 
ef ; ac efe a fwrw frig ac a ddwg ffrwyth ; ac a 
fydd yn gedrwydden hardd deg ; a phob rhyw asgell a 
drig dani ; dan gysgod ei ganghenau y trigant." Syml 
a dystadl, fel yr had mwstard, ydoedd teyrnas Crist yn 
ei dechreuad ; ond ' er fod ei dechreuad yn fychan, ei 
diwedd a gynydda yn ddifesur. Dacw ddau o ddysg- 
yblion loan yn troi eu gwynebau at yr lesu; Andreas, 
brawd Simon Petr, oedd un o'r ddau, yr hwn a ddygodd 
ei frawd ei hun, Simon, at yr lesu. Ar ddydd y Pente- 



77 

cost, trwy bregeth Petr, dwys-bigwyd yn eu calonau 
dros dair mil o wahanol barthau y byd. Er y ddau 
gyntaf a droîsant eu gwynebau at y Gwaredwr, cynyddu 
wnaeth yr eglwys ; a chynyddu a wna ei deyrnas ef hyd 
nes y cyhoedda yr angel yn nghanol y nef, ** Aeth teyrn- 
asoedd y byd yn eiddo ein Harglwydd ni a*i Grist ef." 
** Yma y trigaf, ac yma y gorphwysaf," meddai un, 
** canys chwenychais hi." ** Preswyliaf yn dy babell 
byth, a'm hymddiried fydd dan gysgod dy adenydd." 

Y mae yma wir gysgod, diogelwch, a chynhaliaeth. 

Yn nameg y surdoes daw i*r golwg allu yr Efengyl i 
dreiddio a chyfnewid dynion i*r un egwyddorion a delw 
ag Awdwr ein hiachawdwriaeth. Nid oes neb da ond 
un, sef Duw ; ac nid oes neb ond efe a fedr wneyd 
dynion drwg yn ddynion da. Y mae y surdoes yn 
gweithio nes dwyn y tri mesur o ílawd dan yr un 
egwyddorion âg ef ei hun. Mynegir gwaith ei ras yn y 
derbynwyr. ** Byddwch sanctaidd, canys sanctaidd 
ydwyf fi." Y mae yr Efengyl nid yn unig i lefeinio 
dynion, ond i lefeinio sefydliadau a chymdeithasau y 
byd â*i hegwyddorion. 

Yn nameg y trysor cuddiedig aV perl gwerthfawr daw 
i'r golwg werth anmhrisiadwy y deyrnas. Y mae gwerth 
y deyrnas yn cynwys gwerth Crist ei hun. Nid yn unig 
y mae y deyrnas i gynyddu, ond y mae ynddi werth 
mawr; y mae hi yn fawr mewn ansawdd a maint. Er 
ei bod yn fychan a syml yn ei dechreuad, y mae yn 
drysor a pherl gwerthfawr. Dangosir i ni yma mai 
trwy ymdrech bersonol y mae i ni feddianu y deyrnas. 

Y mae un yn cael golwg ar ei gwerth yn annisgwyl- 
îadwy; y mae y llall yn ceisio perlau teg. Cafwyd fi, 
meddai, gan y rhai nid ymofynasant am danaf. Yr oedd 
Nicodemus yn ceisio yr Jesu ; daeth y wraig wrth y 
ffynon o hyd i ddyfroedd bywiol yr iachawdwriaeth yn 
annisgwyliadwy. 



78 

YN HUNO YN Y LLONG. 

" Nid oes fel tydi yn mysg y duwìau, 0, Arglwydd ; na gweithred- 
oedd fel dy weithredoedd di." — Salm lxxxvi. 8. 

Mae ein Gwaredwr yn abl i gyfarfod â phob amgylch- 
iad ; ni raid i*w ganlynwyr ofni gwynebu tymhestloedd 
y byd hwn a'r byd a ddaw gydag ef. Dywed un wedi 
ei adnabod : * * Pe rhodiwn ar hyd glyn cysgod angeu, 
nid ofnaf niwed, canys yr wyt ti gyda mi." Dywedodd 
ein Harglwydd wrth ei ddysgyblion, wedi llefaru y 
damegion ar lan y mor, Awn trosodd i'r tuhwnt iV llyn. 
Ac wedi gollwng y dyrfa hwy a gychwynasant. Yma 
dangosodd ei fod ef yn ddyn yn feddianol ar eîn gwen- 
didau dibechod : yr oedd wedi blino yn pregethu i dyrfa 
fawr ar lan y mor, ac fel yr oeddynt yn hwylio efe a 
hunodd. Yr oedd y Uong megis cryd yn ei siglo i gysgu. 
Manyla Marc ar hanes ei gwsg. Dywed, ** Ac yr oedd 
efe yn y pen ol i'r llong, yn cysgu ar obenydd." Go- 
benydd go galed, mae lle i ofni, oedd y gobenydd. 
Gresyn, hefyd, na fuasai y byd yn darparu gwell lle i 
orphwyso i'r pregethwr goreu a welodd erioed ; a phan 
yr oedd efe wedi llefîiru na lefarodd neb dyn yn gyfFelyb 
iddo : ymfoddlonai i amgylchiadau cyffredin. Manteis- 
iol iddo i» gael hûn dawel wedi blino oedd ei fod yn 
gweithio gwaith yr hwn a'i hanfonodd er ei Iwyr fodd- 
lonrwydd; ac nid fel Jonah yn y llong yn dianc rhag 
cyfiawni gorchymyn ei Dad. Profodd hûn dawel wedi 
llafur y dydd, fel nad oedd y dymhestl yn aflonyddu dim 
arno. Os oedd y gelyn yn meddu math o awdurdod am 
dymhor ar elfenau natur, gwnaeth iddynt gweryla â'u 
gilydd yr adeg hon, er mwyn ceisio aflonyddu ar gwsg 
yr hwn oedd yn gweithio yn ddyfal i wneuthur ewyllys 
ei Dad. Cyfododd tymhestl mor anghyffredin fel yr 
osdd y rhai oedd dra. chydnabyddus â thymhestloe dd 
Mor Galilea wedi myned i ofni am eu by wyd. * * A 



79 

hwy a*i defFroisant ef g"an ddywedyd, O, Feîstr, 
Feistr, darfu am danom. Ai difater genyt ein coUî 
ni ? Arglwydd, cadw ni." Deffrodd yr lesu o'i 
gwsg, a dywedodd wrth y gwynt a'r mor, **Gos- 
tega, distawa ; a bu tawelwch mawr." Dywed y 
rhai sydd yn gydnabyddus âV mor nad ydyw y mor 
yn tawelu am ddyddiau wedi iV dymhestl ostegu ; ond 
yma dangosodd ufudd-dod i'w Arglwydd : a hi a aeth 
yn dawel iawn. Gofynodd .yr lesu iV dysgyblion, 
* * Paham yr ydych yn ofnus, O chwi o ychydig ffydd ? " 
Gallem dybio mai nid eu ceryddu yr oedd efe am ofni, 
ond ceryddodd hwynt am ofni yn yr ystorm pan yr oedd 
efe gyda hwynt, ac yn un ohonynt. Yn ol eu cyfarchiad, 
efe oedd eu Meistr, ac efe oedd penaeth y fordaith. 
Wele yr hwn a daenodd y nefoedd fel Uen yn cysgu wedi 
blino trwy lafur y dydd ; aV fynud nesaf yn llefaru wrth 
y gwynt aV mor, y rhai oedd yn ffraeo â*u gilydd, 
**Gostega, distawa ; a bu tawelwch mawr." Parodd 
yr amlygiad newydd hwn ohono ei hun iddynt ofyn, 
*< Pwy yw hwn, gan fod y gwynt aV mor yn ufuddhau 
iddo?" Cawsant olwg newydd arno; teimlent yn hyf- 
ryd wrth feddwl nad oedd raid iddynt ofni gwynebu 
tymhestloedd o bob math gydag ef. Gan fod awenau 
ystormydd y byd yn ei law, gall efe atal y gwynt garw 
ar ddydd dwyreinwynt. Pan y bydd mor amgylchiadau 
a'i dymhestloedd yn curo arnom, ni gawn ofyn iddo ef, 
** Arglwydd, cadw ni." Parod ydyw efe i wrando cri o 
gyfyngder. 

YN GADARA. 

Cawsant dawelwch am ychydig, ond wedi cyrhaedd y 
lan o du y dwyrain i For Galilea, neu yn hytrach yr ochr 
ddeheuol iV mor, oherwydd y mae Gadara, y lle y darfu 
iddynt lanio, yn taro ar y lan ddeheuol iV mor. Cyfod- 
odd tymhestl o gyfeiriad arall. Ymosododd y gelyn 



80 

amo yn fwy dan ei gymeriad ei hun. Pan gyrhaeddodd 
y lan yn ngwlad y Gergesiaid, cyfarfu dau ddieflig âg ef, 
y rhai a ddeuent oV beddau yn dra fifyrnig, fel na allai 
neb fyned y ffordd hono. Rhydd Marc a Luc hanes un, 
am mai un, y mae yn debyg, a redodd gyntaf at yr lesu. 
Hwn oV ddau oedd fwyaf amlwg mewn ymdrafodaeth 
âg" ef. Un o ymosodiadau ar y Gwaredwr gan gythreul- 
îaid, dan arweiniad y penaeth, a gawn ni yn yr hanes 
rhyfedd hwn. Yr oedd y dyn hwn yn gartref i gythreul- 
iaid er*s talm o amser, fel yr oedd wedi myned yn boen- 
edigaeth yn y wlad : ** ni allai neb fyned y fFordd hono." 
Dangosodd ein Gwaredwr y pryd hwn ei fod yn gryfach 
naV cryf arfog, a bod yn rhaid, nid yn unig Vr gwynt 
aV mor ufuddhau iddo, rhaid hefyd oedd i leng o gyth- 
reuliaid ufuddhau iddo. Dywedir fod lleng yn cynwys 
chwe* mil. Rhoddodd yr lesu orchymyn i'r ysbryd aflan 
fyned allan oV dyn. Dywedodd, **Ysbryd aflan, dos 
allan oV dyn." Yn y profiad o awdurdod ei orchymyn, 
gofynodd, **Beth sydd i mi a wnelwyf â thi, lesu, Mab 
y Duw goruchaf ?" Wedi deall fod yn rhaid iddynt oll 
ymadael oV dyn, yr hwn oedd yn hen gartref iddynt, 
ymbiliasant na yrai efe hwynt allan oV wlad. Dywedai 
un pregethwr eu bod yn dymuno cael bod yn y gymyd- 
ogaeth aV wlad am eu bod yn hen gydnabyddus â 
theuluoedd y gymydygaeth aV wlad, ac nid oedd arnynt 
eisieu eu newid. Ond darfu dyfodiad y Llew o Iwyth 
Judah aflonyddu ar dawelwch y llew rhuadwy a*i weision. 
Dan rybudd i ymadael oV dyn, gofynasant, ** Danfon ni 
iV moch." Yr oedd yno ddwy fil o foch yn pori ar y 
mynyddoedd gerllaw. Caniataodd yr lesu iV cythreul- 
iaid fyned iV moch. Gwaith yr ysbrydion drwg oedd 
peri iV moch ruthro dros y dibyn iV mor. Ffordd i dalu 
y pwyth iddo am aflonyddu ar eu hen gartref, yr ydym 
yn tybio, oedd y cais hwn, trwy gyfí^roi y meichiaid a 
phobl y wlad yn ei erbyn. Barna beirniaid uchel mewn 



81 

hanesyddiaeth mai luddewon oedd y meichiaid hyn, a'u 
bod yH troseddu cyfraith Duw iV genedl trwy ddelio yn 
yr alwedigaeth uchod, ac am droseddu cyfraith Duw 
iddynt y cospwyd hwynt yn yr amgylchiad. Mynegodd 
y meichiaid yr hanes i bobl y ddinas er mwyn eu cyffroi 
yn ei erbyn ef. Pan y daethant at yr lesu cawsant y 
dyn oV hwn yr aethaî y cythreuliaid allan, yn ei ddillad 
a'î iawn bwyll, yn eistedd wrth draed yr lesu. Golygfa 
pur naturiol oedd hon. Ni ddarfu pobl y wlad ei 
dderbyn ; ond dymunasant arno fyned ymaith o'u g-wlad. 
Dacw fe yn gadael y wlad wedi gosod ei arswyd ar 
gythreuliaid a dynion. Anfonodd y dyn a dderbyniodd 
waredigaeth adref i fynegi iV teulu faint a wnaeth yr 
Arglwydd iddo. ** Dos i*th dŷ," meddai, ** at yr eiddot, 
a mynega iddynt pa faint a wnaeth yr Arglwydd erot, 
ac iddo drugarhau wrthyt." Cyhoeddodd y dyn trwy 
Decapolis pa bethau eu maint a wnaethai yr lesu iddo, 
a phawb a ryfeddasant. 

GWLEDD YN NHY MATTHEW. 

"Nid rhaid i'r rhai iach wrth feddyg, ond i'r rhai cleifion." — 
Matth. ix. 12. 

Gwnaeth Matthew neu Levi wledd fawr yn ei dŷ. 
Eisteddai i fwyta gydaV lesu a*i ddysgyblion yn y wledd 
luaws mawr o bublicanod a phechadurîaid. Yr oedd 
Matthew wedi gweled yr lesu, ac wedi ei alw ganddo 
cyn hyn yn ddiau. Yr hunan-gyfiawn ydyw y tebycaf o 
ddiystyru a gwrthod y Gwaredwr. Wrth edrych ar yr 
lesu yn eistedd ac yn bwyta gydaV publicanod aV pech- 
aduriaid, gofynasant i'w ddysgyblion, ** Paham y bwyty 
eich athraw chwi gydaV publîcanod aV pechaduriaid ? 
yr ydym ni yn ofalus iawn rhag cael ein halogi 
ganddynt." Mwy oedd eu gofal am enw da trwy hunan- 
gyfiawnder a rhagrith na*u hawydd am wneyd lles i'w 
cyd-ddynion. Dywed wrthym yn ei Air, ** Ac na fydded 



82 

i chwi gy d-gyfeillach â g-weithredoedd anffrwythlawn y 
tywyllwch ;" ond nid ydyw yn golygu i ni beidio iviyned 
i gyíFyrddiíid âV bobl sydd yn eu cyflawni i'w hargy- 
hoeddi hwynt, **eithr yn hytrach," meddai, " eu har- 
gyhoeddi hwynt." 

I gyfarfod â'u hymofyniad, dywed yr Athraw ei hun, 
*'nid rhaid i'r rhai iach wrth feddyg, ond iV rhai 
cleifion." Yr ydych chwi yn ystyried eich hunain yn 
iach : nid ydwyf gan hyny yn dyfod atoch chwi, am nad 
oes arnoch angen am danaf ; yr ydwyf fi yn myned i le 
y mae angen am danaf, ac yno yr ydwyf fi yn cael dei^ 
byniad ; nid oes a fynwyf â chwi. Y mae y meddyg yn 
ewyllysio troi yn mysg y cleifion. Pa faint o galonau 
drylliog a chystuddiol a rwymodd y geiriau hyn ? Y 
Meddyg Mawr ei hun, yr hwn a ddichon yn gwbl iachau, 
yn ewyllysio troi yn mysg cleifion ysbrydol. ** Trwy 
gleisiau yr hwn yr iachawyd ni. " Rhoddodd yr Athraw 
dasg i'r beirniaid hunan-gyfiawn a rhagrithiol hyn. 
**Ond ewch," meddai, **dysgwch pa beth yw hyn. 
Trugaredd yr ydwyf yn ewyllysio, ac nid aberth ; canys 
ni ddaethum i alw rhai cyfiawn ond pechaduriaid i 
edifeirwch. Trugaredd yn hytrach nag aberth yr ydwyf 
yn ewyllysio." Golyga aberth yma ymlyniad yn unig 
wrth reolau a íîurfiau y ddeddf seremoniol. Golyga 
trugaredd y fath dosturi at y colledig nes gwneyd 
ymdrech i'w gadw. Daeth Mab y dyn i geisio ac i gadw 
yr hyn a gollasid, yr hwn a edrych i lawr o uchelder ei 
gysegr i wrando ochenaid y carcharorion, ac i ryddhau 
plant angeu. Y mae efe yn disgwyl i drugarhau, 'íe, 
efe a ymddyrchafa i dosturio ; **yn ei gariad ac yn ei 
drugaredd y gwaredodd efe hwynt." **Efe a achub, 
efe a lawenycha o'th blegid gan lawenydd ; efe a 
lonydda yn ei gariad ; efe a ymddigrifa ynot dan ganu." 
Ymddigrifa y fam yn ei phlentyn wrth ei fagu : y mae 
yn ei fagu dan ganu. Y mae ein Duw a'n Ceidwad yn 



88 

ymddigrifo yn y pechadur wrth ei gadw. Pwy sydd yn 
caeltei drugaredd achubol? Yr hwn sydd yn eî cheisio. 
Pwy sydd yn ceisio ei drugaredd? Yr hwn sydd yn 
teimlo ei angen am dani» ac wedi blino ar ei faich o 
bechod ; ac nid y cyfìawn yn ei olwg ei hun. Y mae 
** deuwch " yr lesu at y blinderog a'r Uwythog. 

GWERS YR lESU AR YMPRYDIO. 

Gofynodd dysgyblion loan iddo, " Paham yr ydym ni 
aV Phariseaid yn ymprydio yn fynych, ond dy ddysgybl- 
ion di nid ydynt yn ymprydio?" Yr oedd y Phariseaîd 
yn gor-wneyd y ddyledswydd o ymprydio. Ni ofynai 
cyfraith Moses iddynt ymprydio ond un diwrnod, sef ar 
wyl y cymod ; ond ymprydient hwy yn ol traddodiad y 
tadau, ddwywaith yn yr wythnos. Dan yr Hen Desta- 
ment yr oedd ymprydio yn orchymyn ac yn fuddiol î 
farweiddio yr hyn o ran ei natur oedd yn ddrwg ; ond yr 
oedd ei wneuthur i borthi ac i feithrin balchder a rhagrith 
yn gamddefnydd oV gorchymyn. Gofynodd ein Har- 
glwydd gwesti wn i ateb eu cwestiynau hwy : * * A all 
plant yr ystafell briodas alaru tra fo y priodfab gyda 
hwynt? Hwy a gänt alaru ac ymofidio wedi i mi eu 
gadael, ac yna yr ymprydiant. " Defnyddia gymhariaeth 
i ddangos y perygl o gymysgu pethau yr hen oruchwyl- 
iaeth â phethau yr oruchwyliaeth newydd. Fel y mae 
llain o frethyn newydd at hen ddilledyn yn gwneyd y 
rhwyg yn waeth, ac fel y mae gwin newydd yn y perygl 
o dori hen gostrelau, felly y mae cymysgu seremoniau a 
defodau yr Hen Destament a rhyddid ysbrydol y Testa- 
ment Newydd yn niweidiol i*r ddwy oruchwyliaeth. 

AR EI FFORDD I DY JAIRUS. 

Tra yr oedd efe yn nhy Matthew daeth Jairus ato, un 
o benaethiaid y synagog, ac a fawr ymbiliodd arno i 
dd'od i*w dŷ i waredu rhag angau ei unig ferch, a*i unig 



84 

blentyn, yr hon ydoedd ei unig-anedig, gan syrthio wrth 
draed yr lesu. Gwrandawodd ar ei gais taer ; at yn 
ebrwydd efe a aeth gydag ef, yn cael ei ddilyn gan ei 
ddysgyblion a thyrfa o bobl, y rhai a wasgent arno. Ac 
fel yr oedd efe yn myned, daeth gwraig oV tu ol iddo, ac 
a gyíFyrddodd â'i wisg ef, yr hon oedd wedi bod ddeu- 
ddeng mlynedd dan afiechyd anfeddyginiaethol, gan 
ddywedyd ynddi ei hun, ** Os caf yn unig gyffwrdd âg 
ymyl ei wisg, iach fyddaf." Credai pe cawsai hi fyned 
i gyffyrddiad â'r lesu y buasai hi yn cael ei gwneyd yn 
iach, er ei bod wedi treulio ei hoU gyfoeth ar feddygon 
y wlad. 

Nid digon gan ffydd y wraig hon oedd bod yn y dyrfa 
oedd yn ei ganlyn, yr hon oedd yn gwasgu arno, heb 
gyffyrddiad personol âg ef. Ymdrechai ei ffydd i gael 
cyiFwrdd a chael undeb personol â'i Gwaredwr ; ym- 
drechai ei ffydd hi, er mwyn d'od yn iach, i gael cyffwrdd 
âg ymyl ei wisg ef. Profa yr ymdrech a wnaeth y 
wraig hon mai trwy undeb a chyffyrddiad personol âV 
lesu y mae cyfranogi ohono. Mynega hanes ymdrech 
ei ffydd yr angenrheidrwydd am undeb personol â*n 
Gwaredwr i gaffael iachawdwriaeth, ac am y perygl o 
fod yn y dyrfa sydd yn ei ganlyn, heb ddim personol 
rhyngom âg ef. 

Dacw hi, yn nèrth ei ffydd, yn tori trwy y dyrfa, ac 
yn cyffwrdd â*i wisg ef, ac yn ebrwydd daeth yn gwbl 
iach. Gofynodd yr lesu, **Pwy yw a gyffyrddodd â 
mi?" Dywedodd Petr, **Y mae pawb yn cyffwrdd â 
thi ; y mae y dyrfa yn dy wasgu." **Rhyw un," 
meddai, ** a gyffyrddodd â mi." Y mae ef yn adnabod 
yn dda gyffyrddiad ffydd trwy ei fod yn cyfarfod â*i 
chais. Ond y wraig, gan ofni a chrynu, a ddywedodd 
iddo yr holl wirionedd. Ni fuasai raid iddi ofni a chrynu 
wrth ei glywed yn gofyn. Paham yr oedd ef yn gofyn ? 



85 

Dymunai dd'od i fwy o gydnabyddiaeth â hi. Y dydd 
hwnw adnabuant eu gilydd, yr hyn a drodd yn elw 
tragywyddol iddi hi. Dywedodd wrthi, " Ha ferch, 
bydd gysurus, dy ffydd a'th iachaodd." Dechreuodd 
brofi gwir gysur pan y dywedodd ef, ** Bydd gysurus." 

BYWHAU MERCH JAIRUS. 

Trugarhaodd wrth y wraîg ar y ffordd i dŷ penaeth y 
synagog. Calonogol iddo gyda ei waith ydoedd gweled 
ffydd y bobl ynddo. Tra yr oedd ef yn cysuro y wraig, 
dywedodd un wrth benaeth y sÿnagog, **Bu farw dy 
ferch : na phoena moV athraw. " Yn ngwyneb y newydd 
trist, dywedodd yr lesu wrtho, **Nac ofna, cred yn 
unig." Ni raid i ti ofni, er ei bod hi wedi marw, trwy 
gredu yn yr adgyfodiad aV bywyd. Yn ol ei hanes yr 
amgylchaid hwn oedd y waith gyntaf iddo alw Petr, ac 
lago, ac loan yn dystion iddo. Y mae yn bosibl fod 
rhai o'i bobl yn fwy anwyl ganddo. Fel y mae ambell 
un yn fwy dymunol a hoffus nag ereill, dichon fod Petr, 
lago, ac loan felly gyda'r lesu. ** Y dysgybl yr hwn yr 
oedd yr lesu yn ei garu " y mae loan yn galw ei hun. 
Byddai gydaV luddewon, meddir, alarwyr cyflogedig. 
Yr oedd y galarwyr hyn wedi cyrhaedd tŷ y penaeth o 
flaen yr lesu, y rhai a fwriodd efe allan. Gwrthodedig 
gan ein lachawdwr ydyw y gau. Galwodd dad a mam 
y ferch a*r tri dysgybl gydag ef i fod yn dystion. 
Cymerodd hi erbyn ei llaw, ac a lefodd gan ddywedyd, 
** Herlodes, cyfod," y ferch cyfod, a*i hysbryd hi a ddaeth 
drachefn, a hi a gyfododd yn ebrwydd ; ac er mwyn 
rhoddi boddlonrwydd iddynt ei bod hi yn fyw, ac er 
mwyn rhoddi gwaith i'w cariad tuagati, gorchymynodd 
îddynt roddi bwyd iddi. Hyfrydwch iddynt oedd gwneyd 
ei orchymyn, a thrwy hyny sicrhawyd eu meddyliau ei 
bod hi yn fyw ac yn iach. Y mae bywyd yn gofyn cyn- 
haliaeth. Lle bynag y mae bywyd ac iechyd y mae yn 



86 

g^ofÿn ymborth fel cynhaliaeth. Lle bynag y mae bywyd 
ysbrydol, y mae yn gofyn ymborth ysbrydol. Rhoddodd 
orchymyn na ddywedent i neb y peth a wnaethid. Y 
mae yn anhawdd gwybod paham yr ewyllysiai efe gadw 
hyn yn gyfrinacho fewn cylch bychan. Nid anghofiodd 
y teulu gymwynasgarwch yr lesu yn ddiau ; a gallem 
ddisgwyl iddynt gael bendith ar yr amlygiad hwn a 
roddodd ohono ei hun trwy ei adnabod fel eu hunig 
Geidwad. 



87 



PENOD' VII. 



Yr lesii yn rhoddi golwg i ddau ddeilhon- -Yn myned o 
amgylch i hregethu ac iachau — Anfon ei ddeuddeg 
aỳostol allan i hregêthu — Marwolaeth loan yn awgrymu 
i feddwl yr lesu ei farwolaeth ei hun — Y deuddeg yn 
dychwelyd, ac yii mynegi eu hanes — Crist a'i ddysg- 
yblion yn ymneillduo i anialwch Bethsaida —Yn porthi 
y miloedd — Y dysgyhlion yn y llong, a'r lesu wrtho ei 
hunan yn gweddio. 



YR lESU YN RHODDI GOLWG I DDAU DDYN DALL. 

AR ei ddychweliad o dŷ Jairus, dau ddeiUion a'i can- 
lynasant ef, ac a lefasant, **Iesu, Fab Dafydd, 
trug"arha wrthym.'* Y beroriaeth uwchaf yn ei gflyw- 
edig-aeth ef ydyw Uef pechaduriaid am drugaredd. 
Caniataodd iddynt [ddyfod ato iV tŷ ; ac wedi iddynt 
fyneg'i eu crediniaeth yn ei allu i ag-oryd llygaid y deill- 
ion, dywedodd wrthynt, ** Yn ol eich ffydd bydded i 
chwi," a'u llygaid a agorwyd. Dywedodd yr lesu 
wrthynt, ** Gwelwch na wypo neb." Yr oedd hon yn 
weithred arwyddocaol, ac yn rhan o'r brophwydoliaeth 
am dano. Tystiol aethai dallineb naturiol am ddallineb 
ysbrydol, a thystiolaethai efe wrth roddi golwg i ddeillion 
ei fod wedi ei alw i fod yn gyfamod pobl, ac yn oleuni y 
cenhedloedd, — ** I agoryd llygaid y deillion, i ddwyn 
allan y carcharor o'r carchar, a'r rhai a eisteddant mewn 
tywyllwch o'r carchardy." Ni ddarfu iddynt ufuddhau 
i'w orchymyn ef : rhoisant oUyngdod i'w teimladau o 



88 

lawenydd a'u diolchg'arwch iddo ef am eu g-waredu o'u 
dallineb. ** Hwy a'i clodforasant ef trwy yr holl wlad 
hono." Eithr eu dyledswydd oedd ufuddhau i orchymyn 
pendant eu Hiachawdwr. 

Yn ei drydedd gylchdaith yn Galilea yr lesu a aeth o 
amgylch yr holl ddinasoedd aV trefydd, gan ddysgu yn 
eu synagog-au hwynt, a chan bregethu Efengyl y deyrnas, 
a iachau pob clefyd, a phob afiechyd yn mhlith y bobl. 

Torodd allan ei dosturi wrth edrých ar y torfeydd, am 
eu bod wedi blino, a'u gwasgaru fel defaid heb ganddynt 
fugail. Dywedodd wrthynt, Y cynhauaf yn ddiau 
sydd fawr, ond y gweithwyr yn anaml. ** Gan hyny, 
atolygwch i Arglwydd y cynhauaf anfon gweithwyr i'w 
g^ynhauaf." 

ANFON Y DEUDDEG APOSTOL. 

*' Byddwch chwithau gall fel y seirph, a diniwed fel y colomenod." — 
Matth. X. 16. 

Yma yr ydym yn ei gael yn anfon ei ddeddeg apostol 
bob yn ddau i gadarnhau ei ddysgeidiaeth, ac i wneuthur 
^weithredoedd o drugaredd yn ei enw ef. Cyn eu 
hanfon rhydd iddynt rybuddion a chyfarwyddiadau. 
Yn y cynghor dywed pa leoedd yr oeddynt i fyned i 
bregethu, y gwaith oeddynt i*w gyflawni, y g-enadwri 
oeddynt i'w thraddodi, a'r modd yr oeddynt i ymddwyn. 
**Nac ewch," meddai, **i fí*ordd y Cenhedloedd, nac i 
ddinas y Samariaid, nac ewch i mewn iddi." Cylch y 
daith hon ydoedd cyfr-golledig tŷ Israel ; y genadwri i'w 
phregethu oedd fod teyrnas nefoedd yn nesau ; y gwaith 
y darfu iddo eu cymhwyso, a'u hawdurdodi i'w gyflawni, 
oedd iachau y cleifion, glanhau y gwahanglwyfus, cyfodi 
y meirw, a bwrw allan gythreuliaid. Yr oeddynt i 
ddibynu ar ei ofal ef, ac i weithredu yn ol ei gyfarwyddyd. 
Darfu ei eiriau a'i weithredoedd yn Galilea wneyd rhai 
pobl yn deilwng i dderbyn ei apostolion. Dywed 



89 

wrthynt am beidio darparu iV daith. Canys teilwng i'r 
gweithiwr ei fwyd. Gofala efe am i'w weithiwr gael 
bwyd. **Byddwch yn fendîth Vr teuluoedd," meddai 
wrthynt. Yr oedd y tŷ a roddai dderbyniad iddo ef yn 
well o'i bresenoldeb ef ynddo. Ei ewyllys ef ydyw i*r tŷ 
gael ei fendithio trwy roddi derbyniad i*w weision ; ** ac 
os bydd y tŷ yn deilwng, deued eich tangnefedd arno." 
Golyga y gair **teilwng" yma, pobl nid o safle uchel yn 
y byd, ond o dueddiadau cydnaws â'r apostolion a'u 
gwaith. ** Os bydd i dŷ neu ddinas eich gwrthod," 
meddai, **dangoswch anghymeradwyaeth trwy ysgwyd 
y llwch oddiwrth eich traed." Byddai yr luddewon yn 
ysgwyd y llwch oddiwrth eu traed pan yn dychwelyd 
oddiwrth y Cenhedloedd, i ddangos ar gyhoedd nad 
oeddynt yn derbyn dim oddiwrthynt, ac nad oedd dim a 
fynent â hwy. Dywed yr lesu wrth ei ddysgyblion ani 
wneyd yn gyffelyb tuagat y rhai a wrthodent roddi 
derbyniad iddynt. 

CYFARWYDDIADAU i'r APOSTOLION. 

Rhydd iddynt gyfarwyddiadau hefyd yn ngwyneb 
profedigaethau ac erledigaethau a godai yn eu herbyn 
trwy fyned allan yn ei enw ef. Llefara eiriau hynod 
iawn yn y cysylltiad hwn. ** Wele," meddai, ** yr ydwyf 
yn eich hanfon fel defaid yn nghanol bleiddiaid," neu, 
yn ol Luc, **fel ẃyn yn mysg bleiddiaid." Dywed 
traddodiad i Petr ofyn iddo pan yr oedd efe yn Uefaru y 
geiriau hyn, ** Beth os gwna y bleiddiaid larpio yr ẃyn ?'* 
** Nac ofned yr ẃyn," meddai, ** y bleiddiaid er cael eu 
llarpio ganddynt ; ac nac ofnwch rhag y rhai a ladd- 
ant y corph, ac ni allont ladd yr enaid : ofnwch yr hwn 
a ddichon ddistry^yio enaid a chorph yn uffern." Gair 
rhyfedd ydyw hwn, ** Eithr ymogelwch rhag dynion." 
Dynion, fel pe dywedasai, fydd yr offerynau penaf yn 
llaw y gelyn i godi rhwystrau, ac i ymosod arnoch* 



90 

Trwy ddyn gall y dîafol fyned i ganol ac i ymyl yr ẃyn 
mewn croen dafad. Addawa iddynt erledigaeth gan 
lywiawdwyr a brenhinoedd o achos ei enw ef. Geilw 
arnynt i arfer callineb y seirph a dîniweidrwydd y 
colomenod. Y mae y naill heb y llall yn niweidîol a 
pheryglus. Y mae cyfuniad oV ddau yn fantais werth- 
fawr i fyned trwy amgylchiadau peryglus. Er mwyn eu 
tawelu i wynebu awdurdodau gwladol, dywed am iddynt 
beidio blino eu hunain â gorbryder, pa beth a ddywedent 
pan y gelwid hwy o flaen yr awdurdodau ; * * canys 
rhoddir i chwi yn yr awr hono pa beth a lefaroch ;" mi a 
ofynaf i fy Nhad anfon ei Ysbryd i'ch dysgu pa beth 
a lefaroch gerbron dynion. Er eu cysur, dywed mai ei 
achos ef oedd yr achos, ac mai er mwyn ei enw ef yr 
oeddynt i ddioddef, er mwyn pa achos y dioddefodd ef 
ei hun. ** Digon i'r dysgybl fod fel ei athraw, aV gwas 
fel ei Arglwydd." Ac er mwyn eu calonogi a'u cysuro 
dymuna arnynt gredu ac ymdrechu i sylweddoH gofal 
eu Tad nefol am danynt : y mae efe yn gofalu am 
adar y to. Gellir cael dau aderyn y to am fifyrling yn 
y farchnad ; y mae eich Tad chwi yn gofalu am un 
aderyn y to, yr hwn a ystyrir yn llai ei werth na'r coìn 
lleiaf. Y mae ei ofal yn llawer mwy am danoch chwi. 
Gair hynod o'i eiddo ydyw hwn, ** ac mae, ìe, hollt wallt 
eich pen wedi eu cyfrif." Dyna sydd yma, gofal y Tad 
am y lleiaf yn profi ei ofal am y mwyaf. Cymhella 
hwynt i feithrin cariad cryf ato ef, îe, cryfach nag at neb 
na dim arall ; oherwydd cariad ydyw egwyddor fawr ei 
grefydd a'i deyrnas ef. Teilynga efe y lle uwchaf yn y 
galon, ac yn y gweîthredoedd, a'r bywyd ; ac os oes 
rhyw wrthddrych arall yn uwch nag efe yn y galon, nid 
ydym yn deilwng ohono ef. Caru yr lesu yn fwy na 
phawb a rydd fodd i'w ddilyn trwy bob rhwystrau. 



91 
Y TORFEYDD YN MYNED ATO I LE ANGHYFANEDD. 

Mae yr amg'ylchiadau y cafodd yr lachawdwr ei hun 
yr adeg hon yn peri iddo ef a*i ddysg-yblion geisio cilio 
o'r neilldu, er mwyn cael hamdden am enyd. Ceisiodd 
yr luddewon ei ladd ef am iddo fyned yn erbyn traddod- 
iadau y tadau, drwy wneyd ei hun yn ogystal â Duw. 
Yr oedd Herod wedi lladd loan, ei rag-redegydd, a 
chariodd amgylchiad marwolaeth loan i feddwl y 
Gwaredwr ei farwolaeth ei hun. Tua yr adeg hon 
hefyd y dychwelodd y deuddeg o*u taith. Gallem dybio 
iV lesu eu cyfarfod yn Capernaum. Ymgasg-lodd yr 
apostolion ato, a mynegasant iddo yr holl bethau y rhai 
a wnaethent. Teimlent yn dda iawn gael mynegi i'w 
Harg-lwydd y gwasanaeth a gyflawnasent yn ei enw ef, 
ac er ei fwyn ef. Dichon iddynt adrodd eu hanes bob 
yn ddau. Cyhoeddasant gyda sel ei enw trwy y wlad, 
g-an -ei bregethu ac iachau yn ei enw ef. Llonodd eu 
hadroddiad ei ysbryd yn fawr, a phan y gwelai ef eu 
bod wedi llafurio yn y daith hyd nes myned yn lluddedig, 
dywedodd, ** Deuwch eich hunain i le anghyfanedd oV 
neiUdu, a gorphwyswch encyd ;" ac efe a'u cymerth i le 
anghyfanedd, sef i le yn perthynu i Bethsaida, o du y 
dwyrain iV lorddonen, tua y terfyn gogleddol iV llyn. 
Dyryswyd hwy yn eu hamcan i gael encyd i orphwyso. 
Nid oedd obaith gallu dianc o gyrhaedd y bobl iV hwn 
oedd yn gallu cyfarfod â'u hoU anghenion. Gwyliasant 
symudiadau a chyfeiriad y llong yr oedd ef a*i ddysgybl- 
ion ynddi ; ac er bod y pellder yn hwy ar hyd y tir na 
thros y mor, llanwent y wlad ar y lan arall erbyn iddynt 
gyrhaedd yno. Yr oedd llawer ohonynt w^edi cerdded 
o bell oV dinasoedd aV gwledydd cylchynol i weled a 
chlywed yr lesü yn llefaru, a derbyn iachad ganddo. 
Wrth edrych ar y tyrfaoedd, a gweled eu tywyllwch a'u 
hamrywiol ang-henion, a gweled eu gwynebau ato ef am 



92 

waredig'aeth, efe a dosturiodd wrth y torfeydd. Llefar- 
odd wrthynt am deyrnäs Dduw, a iachaodd eu cleifìon. 
Yr oedd gair o*i enau neu gyfFyrddiad âg ef yn iachau 
pawb elai ato, neu heibio iddo. ** Tosturiol iawn yw yr 
Arglwydd a thrugarog ;" a llawn ydyw o hyd o ras a 
thrugaredd. Porthodd hwynt â bara y gwirionedd, ac 
nid oeddynt yn blino arno ; arhosasant yno i wrando 
hyd nes ydoedd y dydd yn tynu tuaV terfyn. Dywedodd 
y dysgyblion wrtho, * * Goll wng y dyrfa ymaith, fel y 
prynont fwyd." Y mae yn sicr fod ar y bobl eisieu 
bwyd erbyn hyn, ac nid oes yn y lle anghyfanedd hwn 
fwyd iddynt. Dywedodd, ** Rhoddwch chwi beth iddynt 
i'w fwyta : nid rhaid iddynt fyned ymaith." Nid oedd 
ganddynt ond pum' torth a dau bysgodyn. Edrychai hyn 
yn rhy ychydig yn ngolwg y dysgyblion i ddechreu arno. 
Nid ystyrient mai Bara y Bywyd oedd yn gorchymyn 
rhoddi peth iddynt i'w fwyta. Yr oedd yno brinder : 
pum' torth a dau bysgodyn ar gyfer dros bum' mil ; ond 
nid ydyw prinder yn parhau yn hir yn ymyl yr lesu. 

PORTHI Y MILOEDD. 

Gorchymynodd eu trefnu i eistedd yn finteiodd a 
minteiodd, o fesur canoedd, ac o fesur deg a deugeiniau. 
Yma rhoddodd dair gwers ymarferol a buddiol iawn. 
Dysgodd i ni drefnusrwydd, a dysgodd î ni gydnabod 
yr Arglwydd yn y mwyhad o'i ddaioni beunyddiol, a 
dysgodd i ni gynildeb. Y mae y gwersi hyn yn werth- 
fawr yn amgylchiadau cyfifredin bywyd. Wedi cymeryd 
y pum' torth aV ddau bysgodyn, efe a edrychodd i fyny 
tua'r nef, ac a fendithiodd, ac a dorodd, ac a roddes y 
torthau i'r dysgyblion, a'r dysgyblion i'r torfeydd. A 
hwynt oll a fwytàsant, ac a gawsant eu digon. 
**Cesglwch y brîwfwyd gweddill," meddai, **fel na 
choller dim." Cawsant ddeuddeg basgedaid yn llawn, 
wedi digoni dros bum' mil : mwy yn y diwedd nag yn y 



98 

dechreu ; ond nîd oedd dim i fyned ar goll wedi digoni 
pawb. Parodd y wyrth hon rhyw gymaint o effaith ar 
y bobl. Sisialent wrth eu gilydd, ** Hwn yn ddiau yw 
y prophwyd oedd ar ddyfod iV byd." Ond daearol iawn 
eu syniadau oeddynt am dano. Gwelodd eu bod ar fedr 
dyfod a*i gipio yn frenin. Tybient y gallai efe eu 
gwaredu o afaelion Rhufain, ac na fuasai arnynt angen 
am ddim oll ond iddynt ei gael ef yn frenin arnynt. 
Gwrthodai ein Gwaredwr anrhydedd daearol ; ac wedi 
goUwng y dyrfa mewn rhan ymaith, ac anfon ei ddysgybl- 
ion i long i groesi y mor, ciliodd iV mynydd ei hunan yn 
unig i weddio. Yr oedd ei amser yn agoshau, a theimlai 
dan bwysau cyfrifoldeb ei waith mai da ydoedd iddo gael 
cymdeithas â'i Dad, gan fwrw ei holl ofal arno ef. 
Treuliodd y nos hon yn nghymdeithas ei Dad, hyd 
oddeutu tri oV gloch yn y boreu. Cyfarfyddodd y 
dysgyblion drachefn â thymhestl ar y mor pan nad oedd 
yr lesu gyda hwynt : yr oedd ef yn y mynydd ei hunan 
yn gwedd'ío. ' 



94 



PENOD VIII. 



Tymhestl drachefnyn cyfarfody dysgyblion ary môr — Yr 
lesu yn gadael gweddẅ i waredu ei bohl ö V dymhestl — 
Y bobl yn myned ar ei ol er mwyn y bara — Yn dysgu 
am dano ei hun fel bara Duw a bara y bywyd — Uawer 
ó'i ddysgyblion yn troiyn eu hol — Ydysgyblion yn glynu 
wrtho — Un ó*r deuddegyn ddiafoL 



YN GOFALU AM EI BOBL YN Y DYMHESTL. 

YR oedd y llong yn drallodus gan dònau. Rhoddodd 
lesu ddatguddiad newydd iddynt o'i g-ymhwysder a'i 
barodrwydd i ofalu am danynt yn y tònau, ac yn y 
tymhestloedd. Gadawodd unigrwydd y mynydd a'i 
hyfrydwch yn nghymdeithas ei Dad, ac ymddangosodd 
yn nghanol y tònau i dawelu a gwaredu ei ddysgyblion. 
Dy wedodd wrthynt, * * Myfi y w. " Y mae efe yn 
cysuro ei bobl yn y tònau. Meddai, ** Cymerwch gysur, 
myfi yw ; nac ofnwch." Pan yr aeth efe i mewn ÎV 
llong peidiodd y gwynt. Tybiodd Petr y gallai fyned at 
yr lesu i ganol y tònau, ond suddo yr oedd efe wrth 
edrych ar y tònau a cholli ei olwg ar yr lesu. Pan y 
dechreuodd ef godi ei olwg arno ef, a galw arno, gan 
ddywedyd, **A;-glwydd, cadw fi," gwaredodd ef. Suddo 
yn y tònau a wnawn ninau heb gadw ein golwg ar ein 
Ceidwad ; ond os cadwn ni ein golwg arno ef ar dònau 
y cefnfor, ni raid i ni ofni suddo yn y tònau. 

CRIST YN FARA DUW. 

•* Canys bara Duw ydyw yr hwn sydd yn dyfod i waered o'r nef, ac 
yn rhoddi bywyd i'r byd." — Ioan vi. 33. 



95 

Clywn weithiau rhyw ddosbarth o bobl yn cael eu 
g^alw yn ddysgyblion y torthau. Dichon mai yr hyn a 
ddywedodd yr lesu am y bobl hyn a fu yn achlysur i 
roddi yr enw hwn ar ryw ddosbarth o bobl yn y byd. 
Daeth y bobl hyn ar ei ol dros y môr, ac wedi d*od o 
hyd iddo gofynasant iddo, ** Rabbi, pa bryd y daethost 
ti yma?" Ymddangosent yn awyddus i*w geisio a'i 
ganlyn. Dywedodd y gwir yn blaen wrthynt, **Yr 
ydych chwi," meddai, '* yn fy nganlyn i, nid oherwyddi 
chwi weled y gwyrthiau, eithr oherwydd î chwi fwyta 
oV torthau a'ch digoni. " Y mae y dosbarth hwn o bobl 
yn fyw yn y byd o hyd. Ceisiant fod yn grefyddol er 
mwyn rhyw fantais iV corph, a gwisgant broffes o 
grefydd fel cochl parchus i lesoli eu manteision bydoL 
Gwerthfawr ydyw cynghor a chyfarwyddyd yr lesu iV 
dosbarth hwn. ** Llafuriwch," meddai, **nid am y 
bwyd a dderfydd, ond am y bwyd a bery i fywyd tra- 
gywyddol, yr hwn a ddyry Mab y dyn i chwi. " " Pa beth 
wnawn ni, gofynent, fel y gweithredom weithredoedd 
Duw ?*' Pa fodd y mae i ni gyflawni gweithredoedd i 
foddloni Duw ac i Iwyddo ei deyrnas yn y byd? Os 
ydych, meddai, am foddloni fy Nhad, ac esgyn i*w fFafr 
a'i gymeradwyaeth ef, credwch yn yr hwn a anfonodd 
efe. Derbyn a pharchu ei anfonedig a'ch cwyd chwi 
gyda fy Nhad. Pa beth bynag a wnewch, ni ddeuwch i 
ffafr fy Nhad heb wneyd yn fawr o'i anfonedig ef, ac fe 
gymer fy Nhad yn angharedig iawn arnoch os an- 
mherchwch ei anfonedig ef. Gofynasant, newydd gael 
arwydd ac arwyddion, ** Pa arwydd yr ydwyt ti yn ei 
wneuthur, fel y gwelom ac y credom i tL*' Dangosai y 
cais hwn eu hafiechyd moesol a chrefyddol — ceisio 
arwydd. ** Efe a roddodd iddynt fara oV nef i'w fwyta,'* 
meddent. Mae fy Nhad, meddai, yn rhoddi i chwi y 
gwir fara oV nef. * * Bara Duw ydyw yr hwn sydd yn 
dyfod i waered oV nef, ac yn rhoddi bywyd iV byd." 



96 

** Myfi," meddaî, **yw bara y bywyd ;" y mae ynof fí 
fodd i enaid fyw, a pheidio newynu a sychedu. Y mae 
bara Duw yn fywyd i'r enaid : ** Yr hwn sydd yn dyfod 
ataf fi ni newyna, a'r hwn sydd yn credu ynof fi ni 
sycheda un amser." Mynega yr lesu yma am dano ei 
hun fel y mae efe yn cyfarfod â holl anghenion dyn 
colledig. Y mae y gwirionedd a fynega yma yn teilyngu 
ein sylw manylaf. Marw wnawn ni, beth bynag a dder- 
byniwn, heb dderbyn bara Duw ac ymborthi arno. 

CRIST YN FARA Y BYWYD. 

Mae efe yn sefyll yn ddiysgog ar y gwirionedd mawr 
hwn, er murmur a grwgnachrwydd yr luddewon. ** Ein 
tadau," meddent, ** a fwytasant y mana yn yr anialwch." 
*' Eich tadau," meddai, **a fwytasant y mana yn yr 
anialwch, ac a fuont feirw." Nid oedd y mana yn fywyd 
ÎV enaid. Caiflf yr hwn sydd yn bwyta bara Duw fyw 
yn dragywydd. Rhoddi eglurhad helaethach y mae efe 
yn ngwyneb murmur a gelyniaeth yr luddewon, y rhai a 
rwgnachasent am iddo ddy wedyd * * Myfi y w bara y 
bywyd ;" ac am iddo ddywedyd, ** OV nef y disgynais." 
Er mwyn rhoddi eglurhad helaethach oV gwirionedd 
mawr hwn am dano ei hun, dywed, ** A'r bara a roddaf 
fi yw fy ngnawd i, yr hwn a roddaf fi dros fywyd y byd.'' 
Dyma beth afresymol, meddent wrth eu gilydd, gan 
ymryson â'u gilydd o berthynas i'r gwirionedd a fynegai. 
Pa fodd y gall hwn, gofynent, roddi i ni ei gnawd i\v 
fwyta ? Y mae yr eglurhad a rydd efe yn dysgu mai 
trwy ei aberth a'i lawn y mae efe yn fara ac yn fywyd 
î'r byd. Pa fodd y daeth efe yn fara y bywyd ? Trwy 
eî aberth a thrwy ei lawn y mae efe yn fywyd tragy- 
wyddol i bechaduriaid colledig ; a thrwy feddianu a 
phrofi o'i aberth a'i lawn, trwy gredu ynddo yn unig y 
mae i ni fyw, trwy feddianu gwir fywyd. Er mwyn 
galw ein sylw a'n sicrhau o berthynas i'r gwirionedd 



97 

mawr hwn dywed, **Yn wir, yn wir, oni fwytewch 
gnawd Mab y dyn, ac oni yfwch ei waed ef, nid oes 
genych fywyd ynoch. Yr hwn sydd yn bwyta fy 
ngnawd i, ac yn yfed fy ngwaedi, sydd ganddo fywyd 
tragywyddol ; a mi a'i hadgyfodaf ef yn y dydd di- 
weddaf. Canys fy ngnawd i sydd fwyd yn wir, a'm 
gwaed i sydd ddiod yn wir." Yr oedd pobl Israel yn 
bwyta oen y Pasg pan y gwaredwyd hwynt yn yr Aipht, 
ac yr oedd ei waed yn eu diogelu. Nid oes modd i ni 
feddianu bywyd tragywyddol ond trwy aberth ac lawn 
Crist, a thrwy ymborthi arno ef trwy fFydd. Pwy sydd 
yn meddianu bywyd tragywyddol ? Yr hwn sydd yn 
gwneyd defnydd o Grist trwy flfydd. Y mae y bara yn 
troi yn gynhaliaeth trwy wneyd defnydd ohono trwy ei 
fwyta. Y mae lesu Grist yn fywyd tragywyddol i 
bechaduriaid, ac yn gynhaliaeth iddynt trwy ei ddef- 
nyddio. ** Yr hwn sydd yn bwyta fy ngnawd i," medd 
efe, ** ac sydd yn yfed fy ngwaed i, sydd ganddo fywyd 
tragywyddol. " Pwy sydd yn gwneyd defnydd o Grîst 
trwy fwyta ei gnawd ef ac yfed ei waed ef ?" ** Yr 
hwn," medd efe, ** sydd yn aros ynof fi a minau ynddo 
yntau." Y mae hwn yn dibynu yn hollol arno ef yn 
wastadol am fywyd, ac yn rhoddi ei hun i Grist i drigo 
ynddo trwy ffydd. 

Y WYNTYLL YN EI LAW. 

Dywedodd y bobl a edrychai yn allanol ac anianol ar 
ei deyrnas ac ar bethau crefydd, * * Caled y w yr ymadrodd 
hwn : pwy a ddiçhon wrando arno ?" Ymofynent am ei 
arwyddion, ond gwrthodent ei eiriau, y rhai ydynt 
ysbryd a bywyd. ** O hyny allan, llawer o'i ddysgybl- 
ion a açthant yn eu hol, ac ni rodiasant mwyach gydag 
ef." Dangosodd fod y wyntyll yn ei law, a dacw lawer 
yn myned ymaith o flaen y wyntyll, ac yn troi cefn ar y 
gwir Dduw aV bywyd tragywyddol. Pan y gadawodd 



y lluaws ef gosododd y deuddeg o flaen y wyntyll. 
Gofynodd iddynt, ** A fynwch chwithau hefyd fyned 
ymaith ?" Nid aethant hwy ymaith o flaen y wyntyll, 
g-an eu bod hwy yn credu, a bod ei eiriau iddynt hwy yn 
eiriau bywyd tragywyddol. Nid oedd ganddynt un man 
arall i droi eu h wyneb am fy wyd. Yr ateb ydy w, * * At 
bwy yr awn ni ? genyt ti y mae geiriau bywyd 
tragywyddol." 

Yn yr amgylchiad hwn y dywedodd efe yr hysbysiad 
rhyfedd a ganlyn, ** Oni ddewisais i chwychwi y deu- 
ddeg, ac ohonoch y mae un yn ddiafol." Y mae y 
wyntyll yn ei law yn cael ûs yn mysg y deuddeg. ** Yn 
y gymdeithas buraf yr ochr yma i'r nefoedd," meddai 
Mathew Henry, ** canfyddir cymeriadau hynod o ddrwg ; 
ymddangosant yn rhith angel y goleuni. Yr oedd Judas, 
un oV deuddeg, yn bwrw allan gythreuliaid yn 
enw Crist, ac efe ei hun yn ddiafol. Un oV deu- 
ddeg ydoedd archragrithiwr ac archfradwr oes daros- 
tyngiad Crist." Tybia rhai fod yr lachawdwr tyner a 
thrugarog trwy hyn yn rhoddi cyfleusdra i Judas i fyned 
ymaith gyda*r lluaws cyn cyflawni pechodau mwy ; ond 
gwyntyllio y mae efe yr adeg hon, ac nid trugarhau ; ac 
nid anhebyg nad oedd gobeithion daearol Judas yn 
dechreu gwanhau, a'i fod yn dechreu cynllunio yn ei 
feddwl pa fodd y gallai wneyd elw arianol o'i gysylltiad 
â'r Gwaredwr. Ni ddychymygai yr apostolion ereill fod 
un mor ddrwg yn eu plith, a dywedai yr hysbysiad 
difrifol wrth bob un ohonynt, ** Na fydd uchelfryd, eithr 
ofna." 



99 



PENOD IX. 



Y trydydd Basg, a'r drydeddflwyddynyn ngweinidogaeth 
ein Harglwydd — Yr ysgrifenyddton a'r Phariseaid yn 
beio ei ddysgyblion am dori cyfraith y traddodiadau, 
ac ynffurfio cynghor yn ei erbyn — Yr lesu yn gwrth- 
wynebu eu ffurfioldeb a'u rhagrith — Yn cilio o gyrhaedd 
eu cyngor i dueddau Tyrus a Sidon — Gwneyd cais taer 
gwraig Ganaan — Yn tramwyo trwy Decapolis- - 
lachau y cleifion — Porthi ỳedair mil — Ei wrthwyneb- 
wyryn ceisio arwydd — Yn rhybuddio y dysgyblion rhag 
surdoesy Phariseaid. 



CALON DDRWG YN HALOGI DYN. 

*' Y galon sydd fwy ei thwyll na dim, a drwg diobaith ydyw ; pwy 
a'i hedwyn." — .Jeremiah xvii. 9. 

GOFYNODD y Pharîseaid aV ysgrifenyddion i'r lesu, 
y rhai a ddaethent o Jerusalem wedi clywed am 
dano, * * Paham y mae dy ddysgyblion di yn troseddu 
traddodiad yr henafiaid, canys nid ydynt yn g-olchi eu 
dwylaw pan fwytant fara?" Yr oedd golchi dwylaw 
cyn bwyta yn rhan fawr o grefydd y rhai a alwai ef yn 
rhagrithwyr. Un o'r pechodau mwyaf yn ngolwg 
defodwyr yr oes hono ydoedd bwyta heb olchi dwylaw. 
Nodweddiad amlwg rhagrith ydyw glanhau y tuallan, a 
thybied fod glanhad allanol yn ddigonol î lanhau oddi- 
mewn. Y mae efe yn cyfarfod y rhagrithwyr hyn trwy 
eu cyhuddo o droseddu gorchymynion Duw trwy eu 
traddodiadau. Ychwanegai yr ysgrifenyddion draddod- 
iadau yr henafiaid at orchymynion Duw; a mwy o 



100 

drosedd yn eu golwg hwy ydoedd troseddu traddodiad 
yr henafìaid na gorchymynion Duw, am fod y traddod- 
iadau yn fwy cydnaws â'u rhagrith. Yma rhydd yr lesu 
engraipht o'u hufudd-dod i draddodiadau y tadau o flaen 
g-orchymyn Duw. Dywed, * * Canys Moses a ddywedodd, 
Anrhyde*dda dy dad a'th fam, a'r hwn a felldithio dad 
neu fam bydded farw y farwolaeth." Golyga anrhyd^ 
eddu tad neu fam ddyledswyddau o amrywiol fathau y 
plant tuagat y rhieni ; aV gorchymyn oedd rhoddi î 
farwolaeth yr hwn a felldithiaî ei dad neu ei fam. Gan 
hyny, y mae gwneyd drwg i rieni, neu beidio gwneyd 
dyledswydd tuagatynt, yn gyfystyr â dymuno yn ddrwg 
iddynt, neu eu melldithio. Ond daliai yr ysgrifenydd- 
îon yn ol eu traddodiadau, os dywedai y mab wrth ei 
rieni, pa mor hen a thlawd bynag a fyddent, ei fod ef 
wedi rhoddi iV drysorfa at wasanaeth y deml yr hyn 
a allai fforddio tuagat eu cynorthwyo hwy ; a thrwy 
hyny dalient ei fod wedi ymryddhau oddiwrth unrhyw 
rwymedigaeth tuagat ei rieni. Pe buasai y tad neu fam 
mewn gwir angen i fyned at eu mab i ofyn cynorthwy, yr 
hwn oedd yn abl i roddi cynorthwy i'w dad neu i'w fam, 
yn ol fel y dysgid hwy ganddynt hwy, dyweaai y mab 
wrth ei dad neu wrth ei fam, ** Yr ydwyf fi wedi rhoddi 
i Dduw trwy Iẃ yr hyn a allaswn roddi i chwi. Fe 
gymer Duw 'ofal ohonoch chwi a minau." **Ac nid 
ydych,"medd yr lesu, ** mwyach yn gadael iddo wneuthur 
dim i'w dad neu fam." Ni oddefai eu traddodiadau a'u 
rhagrith hwy iddo roddi dim i'w rieni wedi iddo ddyweyd 
Corban, neu rodd i Dduw. 

Nid oes dim y dengys ein Harglwydd fwy o wrth- 
wynebiad iddo na rhagrith. * * Da y prophwydodd Esaias 
am danoch chwi, ragrithwyr," meddai wrthynt ; ** y mae 
y bobl hyn yn fy anrhydeddu â'u gwefusau, ond eu calon 
sydd bell oddiwrthyf ; oV galon y mae pob drwg yn 
dyfod." Dywed wrthynt yma nad ydyw golchi y dwy- 



101 

law yn glanhau y galon aV fuchedd, ac nad ydyw peîdio 
golchi y dwylaw mewn ystyr ddefodol, yn ol eu traddod- 
iad hwy, yn halogî y galon aV fuchedd. Geiriau a 
gweithredoedd drwg, y rhai sydd yn tarddu o galon 
ddrwg, sydd yn halogi dyn. Galwodd yr lesu y dyrfa 
ato i wrando mynegiad o^r gwirionedd mawr hwn. 
Dywed mai nid yr hyn sydd yn myned i*r genau sydd 
yn halogi dyn, ond yr hyn sydd yn d'od allan oV galon. 

YN MYNEGU GWIRIONEDD SYLFAENOL. 

Yr oedd mynegiad cyhoeddus ac eglur o un o wirion- 
eddau sylfaenol ei deyrnas yn taro pawb â newydd-deb 
a syndod, am ei fod yn hollol wrthwynebol i syniadau y 
Rabbiniaid a'r sect fanylaf, ac yr oedd yn erbyn barn y 
cyhoedd (ỳublic opinion), Tarawyd y dysgyblion wrth 
glywed eu Harglwydd yn athrawiaethu mor gryf a 
gwrthwynebol i farn y Uuaws a dysg^idiaeth yr oes. 
Gofynasant iddo, ** A wyddost ti ymrwystro o*r Pharise- 
aid wrth glywed yr ymadrodd hwn ?" Ofnent y byddai 
iV ymadrodd hwn greu chwildroad ar ddysgeidiaeth 
fanwl y Phariseaid. Nid oedd y dysgyblion yn rhydd 
oddiwrthtidylanwad dysgeidiaeth yr oes, barn y cyhoedd, 
a dysgeidiaeth gyfeiliornus y Rabbiniaid luddewig. Ei 
ateb ef ydyw, **Pob planhigyn yr hwn nis planodd fy 
Nhad nefol a ddadwreiddir. " Mae fy Nhad, pan yn 
myned i ffurfio cymeriad da yn dechreu oddimewn : y 
mae fel y wraig yn rhoddi surdoes yn y blawd, a hwnw 
yn gweithio nes dwyn yr holl flawd o dan ei ddylanwad. 
Felly y mae fy Nhad, yn ol ei addewid, yn dodi ei 
gyfreithiau yn y meddwl, ac yn eu hysgrifenu yn y 
galon. Gadewch iddynt, meddai, tywysogion deillion 
ydynt i'r deiUion, a diwedd eu hanes hwy a'u canlynwyr 
fydd syrthio yn yr un fîos. Yn ol ei arfer gofynodd 
Petr iddo, Gad i ni gael eglurhad : eglura i ni y ddameg 
hon. Gyda mesur o syndod a cherydd gofynodd, **A 



102 

ydych chwithau eto heb ddeall ?" Y pethau sydd yn 
d'od allan oV genau aV galon sydd yn halogi dyn. 
Daeth y pechodau lluosog a dinystriol yn y byd allan o*r 
galon. 

YN CILIO O GALILEA. 

Erbyn hyn yr oedd yr lachawdwr wedi bod o flaen y 
cyhoedd am ddwy flynedd. Yr oedd ei dosturiaethau i 
bawb a drodd eu gwyneb ato, ei waredigaethau Vr rhai 
oedd mewn cyfyngder, ei wyrthiau, a'i bregethau, wedi 
gwneyd enw mawr iddo yn y wlad oamgylch. Enw 
lesu o Nazareth ydoedd enw mawr y dydd. Ond 
deffrodd ei boblogrwydd elyniaeth pawb oedd yn casau 
daioni ac yn ymdrechu yn erbyn gwir ddaioni. Unodd 
y gelyn alluoedd gwladol a chrefyddol yn erbyn ei Grist 
ef. Cynhyrfai Herod gyda'i gydwybod euog trwy ladd 
loan. Tybiai efe,'trwy lais cydwybod euog, mai loan y 
torasai ef ei ben, wedi adgyfodi ydoedd efe. Ond 
penaethiaid crefydd oedd ei elynion chwerwaf. Deall- 
asant fod yr lesu yn tynu y bobl ar ei ol, ac yn gosod 
i lawr sylfeini cyfundrefn hollol wrthwynebol i'w ff'urfiau 
hwy. Condemniodd loan eu pechodau, ac a*u cytnhellodd 
i edifarhau. Cyhoeddai yr lesu wirioneddau ei deyrnas 
mewn geiriau a gweithredoedd, ac wrth wneuthur hyny 
condemniai ff'urfioldeb a rhagrith, ac nis gallai gondemnio 
ff'urfioldeb a rhagrith heb gynhyrfu y Phariseaid, yr 
off'eiriaid, aV Rabbiniaid yn ei erbyn. Daeth yr ysgrif- 
enyddion aV Phariseaid o Jerusalem i Galilea i edrych i 
mewn i eff'eithiau ei ddylanwad ar y wlad. Galwyd 
penaethiaid crefydd yn nghyd o bob cwr oV wlad i 
ff'urfio cynghor yn ei erbyn, a chynhyrfwyd hwy yn fwy 
trwy iddo eu condemnio am anufuddhau i orchymyn 
Duw trwy gadw eu traddodiadau eu hunain. Gwelodd 
yr lesu yn y gwrthwynebiadau aV cynghorau digofus 
gysgodion ei farwolaeth. Ciliodd gan hyny o Galilea i 



108 

dueddau Tyrus a Sidon, er mwyn Uonyddwch oddiwrth 
ddigofaint cynghor o ragrithwyr, i ddysgu a chadarnhau 
ei ddysgyblion yn egwyddorion ei deyrnas cyn iddo 
ddioddef a marw. Gosododd sylfeini ei deyrnas trwy 
ddewis y deuddeg i*w dysgu a'u cymhwyso i fod yn 
dystion o'i fywyd, ei farwolaeth, ei adgyfodiad, a*i 
esgyniad iV nef, ac i ddwyn ei enw gerbron y cenhedl- 
oedd. Fel yr oedd ei farwolaeth yn agoshau rhoddai 
fwy o le i ddysgu a pharotoi ei apostolion iV gwaith. 

GWRAIG O GANAAN YN TAER GEISIO EI DRUGAREDD. 

Ceisiodd fod yn guddiedig trwy fyned i dŷ yn ngyffin- 
iau Tyrus a Sidon, eithr ni allai efe fod yn guddiedig. 
** Yma," meddai Matthew Henry, ** y gellir dodi canwyll 
dan lestr, ond anmhosibl dodi yr haul dan lestr." Os 
nad oedd efe wedi myned allan o derfynau Israel, yr 
oedd ef ar eu cyffiniau. Yma y cawn ni engraipht o ftydd 
un oV Cenhedloedd yn gwneyd ymdrech deg trwy 
rwystrau i Iwyddo yn ei chais at yr lesu, a'r rhwystrau 
hyny yn d'od oddiwrth wrthddrych íFydd. Yr oedd 
rhwystrau ffydd y claf oV parlys yn yr amgylchiadau, 
yr oedd rhwystrau ffydd Bartimeus ddall yn nganlynwyr 
yr lesu ; ond yma codai- y rhwystrau o'r lesu ei hun. 
Daeth gwraig o Ganaan ato yn áchos ei merch, yr hon 
oedd yn ddrwg ei hwyl gan gythraul. Groeges oedd y 
wraig. Golyga hyny mai un o'r Cenhedloedd ydoedd 
hi ; Syropheniciaid o genedl, sef un o hiliogaeth hen 
frodorion gwlad Canaan, cyn i genedl Israel dd'od i'r 
wlad, o'r gweddill a adawsant hwy heb eu gorchfygu. 
Llefodd arno gan ddywedyd, **Trugarha wrthyf, O 
Arglwydd fab Dafydd ; y mae fy merch yn ddrwg ei 
hw^yl gan gythraul." Taenodd ei hachos yn deg o'i 
ílaen yn y tŷ, eithr nid atebodd efe iddi un gair ; ac yn 
hytrach na gwrando ar ei chais efe a aeth allan o'r tŷ, a 
chyfeiriodd ei wyneb yn ol i wlad Israel. Canlynodd y 



104 

wraig ef, gan barhau i lefain arno. Y mae ffydd yn 
daer am ei neges. **Gollwng hi ymaith,'* gofynai y 
dysgyblion, **canys y mae hi yn llefain ar ein hol ni." 
Golygai y dysgyblion yn ddiau iddo ei gollwng hi 
ymaith trwy drugarhau wrthi ; ond dywed wrthynt, 
** Ni'm danfonwyd i ond at ddefaid cyfrgolledig tŷ 
Israel." Y mae cylch fy ngwasanaeth o fewn tiriogaeth 
Israel. ** Ond hi a ddaeth ac a'i haddolodd ef," yn ol 
Marc, **ac a syrthiodd wrth ei draed ef, gan ddywedyd, 
Arglwydd, cymhorth fì." Atebodd iddi, **Gad yn 
gyntaf i'r plant gael ei digoni." Er mor anheilwng, 
plant y galwai efe hwynt. **Nid da cymeryd bara y 
plant, a'i daflu i'r cenawon cwn." Gwelodd ei ffydd 
fantais i ddal gafael ynddo yn y gair a lefarodd. ** Gwir, 
O Arglwydd," meddai, ** ac eto y mae y cenawon dan y 
bwrdd yn bwyta o friwsion y plant ; gad i mi gael 
briwsionyn o drugaredd. Byddai briwsionyn o'th 
-drugaredd, Arglwydd, yn ddigon i waredu fy merch o 
afaelion Satan." Daliodd ef, medd Luther, yn rhwyd 
^i air ei hun. Am y gair hwnw, meddai, ** Dos ymaith," 
aeth y cythraul allan o'th ferch. ** Ha wraig, mawr yw 
dy ffydd," meddai, y mae genyt lestr mawr ; ond nid 
oedd yn petruso iddi gael derJbyn o'r cyflawnder sydd 
ynddo ef. **Bydded i ti," meddai, **fel yr wyt yn 
^wyllysio." A'i merch a iachawyd o'r awr hono allan, 
Gallasai fod ei deimladau yn archolledig wrth weled ei 
eiddo ei hun yn ei wrthod, a phenaethiaid crefydd yn 
ymgynghori yn ei erbyn. Ond yr oedd, gallem feddwl, 
trydar ffydd un o'r Cenhedloedd yn olew llawenydd i'w 
^ieimladau trist a chlwyfus. Yn yr amgylchiad cafodd 
y dysgyblion wers ar ffydd, a gwelsant y lle a rydd yr 
lesu i ffydd pechadur. Y mae yr hanes hefyd yn eu 
cymhell i fod yn hyf a chalonog i gymhell pechaduriai'd 
^to. Ni welsant ef yn gwrthod neb, a gwelsant ef yn 
agored i gri daer o gyfyngder. Y mae yr hanes hefyd 



106 

yn eu calonogi i wynebu ar y byd dros yr lesu, oherwydd 
yn nhueddau Tyrus a Sidon cawsant olwg ar íFydd fawr 
yn yr lesu. 

Gadawodd dueddau Tyrus a Sidon, ac i ochel myned 

í gyrhaedd y Phariseaid, y rhai oedd yn cynllunio yn ei 

erbyn, tramwyodd trwy derfynau gogleddol Palestina, 

a thrwy ganol gwlad Decapolis. Er cymaint o ddaioni 

a gyfranodd yn ngwlad Galilea, yr oedd llid, twyll, 

malais, a rhagrith y Phariseaid wedi cyrhaedd iV fath 

safle fel ag i beri iV cymwynaswr mwyaf a welodd y 

hyá gilio oV wlad, a thramwyo tuallan i*w therfynau ar 

hyd íFyrdd estronol. Dywed yr hanes hwn y gall 

cymydogaeth a gwlad gyrhaedd y fath gyflwr mewn 

twyll, malais, ffurfioldeb a rhagrith i beri iV Gwaredwr 

gefnu ar y wlad. Yn hytrach na mynéd trwy Galilea 

tramwyodd ar hyd terfynau gogleddol y wlad, trwy 

Decapolis. Dywed hanesyddwyr mai cenhedloedd 

paganaidd yn benaf oedd yn preswylio yn y dinasoedd 

hyn, y rhai a berthynent yn briodol i genedl Israel, ond 

na ddarfu iddynt eu meddianu ar ol eu dychweliad o 

Babilon. Daeth torfeydd lawer o luddewon, y rhai 

oedd yn presẁylio yn y dinasoedd hyn, at yr lesu, a 

bwriasant wrth ei draed gloffìon, deillion, mudion, 

anafusion, ac ereill. Dangosodd fod ei gyfaddasder a'i 

barodrwydd i drugarhau yr un. Yn ofer y ceisiodd ef 

gael llonyddwch trwy esgyn iV mynydd y pryd hwn. 

Yr oedd y fath gyfaddasder ynddo i gyfarfod âg angen 

pawb fel ag i dyru y bobl ato. Dygwyd ato un byddar 

a mud. Agorodd ei glustiau a datododd rwymau ei 

dafod, fel y clywodd ac y Uefarodd. Dywedai y bobl, 

** Da y gwnaeth efe bobpeth." Ymddengys fod y bobl 

yn y parthau hyn, y rhai a ddeuai ato, yn agored i 

dderbyn argraphiadau. Nid oedd y gelynion yn myned 

ar ei ol i anghyfaneddle. Gwerthfawr yn ei oiwg ydoedd 

unigrwydd y mynydd : ni dringai y gelynion y mynydd. 



107 

PORTHI Y PEDAIR MIL. 

Er nad oedd yn arfer porthî y torfeydd a ddeuai ato, 
y mae genym hanes iddo dosturio wrth y dyrfa ddwy 
waîth, a hon ydoedd yr ail waith iddo wneyd hyn. Yr 
oeddynt wedi bod grydag ef dridiau weithian, aV lle yn 
anghyfanedd. Wele eiriau sydd yn rhoddi datguddiad 
gwerthfawr ohono, ** Yr ydwyf yn tosturio wrth y dyrfa, 
canys y maent yn aros gyda mi dridiau weithian, ac nid 
oes ganddynt ddim i*w fwyta ; ac nid ydwyf yn ewyllysio 
eu gollwng hwynt ymaith ar eu cythlwng rhag eu 
llewygu ar y íFordd.'* Yr oedd gydaV dysgyblion saith 
dorth ac ychydig bysgod bychain. Ac efe a orchymyn- 
odd y torfeydd eistedd ar y ddaear. A chan gymeryd y 
saith dorth a'r pysgod a diolch, efe a'u torodd ac a*u 
rhoddodd i'w ddysgyblion, a'r dysgyblion i'r dyrfa. 
Digonwyd pedair mil a mwy. 

BLWYDDYN Y GWRTHWYNEBIADAU. 
*'' Efe a aeth i long, ac a ddaeth i barthau Magdala." — Matth. xv. 39. 
Dywed Marc mai Dalmanutha ydoedd y lle cyntaf y 
daeth iddo. Yr oedd Dalmanutha a Magdala yn agos 
at eu gilydd, ar Ìan y mor, o du y gorllewin, ac ar 
gyffiniau ochr ddeheuol dyffryn prydferth Genesaret. 
Nid oedd yr lesu yn tueddu i droi ei wyneb i Capernaum, 
lle y bu yn cartrefu am amser, a'r lle y gwnaeth ef 
gymaint o ddaioni. Yr oedd gelyniaeth a gwrthwyneb- 
îad y Phariseaid iddo, fel pobl Nazareth, yn peri iddo 
gilio ac ymgadw o'r lle y bu ef yn cartrefu ac yn cyfranu 
daioni ar bob ÌÌaw. Nis gallai deimlo yn gartrefol yn 
mysg pobl ragrithiol, ffals, a dichellddrwg ; mwy cyd- 
weddol â'i deimladau pur a sanctaidd ydoedd troi yn 
mysg pechaduriaid unplyg a gonest, a phobl haner 
paganaidd Decapolis na chyda'r bobl oedd yn proffesu 
yn uchel a gweithredu yn rhagrithiol, anffyddlawn, a 
dichellgar. Yn Capernaum yr oedd cynghorle y Pharise- 



108 

aid yr adeg* hon, gallem farnu. Yr oeddynt yn myned 
allan hefyd i chwilio am yr lesu, ac y mae yn ymddangos 
iddynt ganfod y llong yr oedd yr lesu ynddi yn 
d'od i Magdala, ac mor fuan ag y cyrhaeddasant y lan 
daethant ato i'w demtio. Blwyddyn y gwrthwynebiadau 
y galwa rhai y flwyddyn hon i'n Hargiwydd. Y 
Phariseaid oedd yn arwain yn yr ymgyrch hwn yn ei 
erbyn. Yr oedd y Phariseaid aV Saduce^id,* y rhai 
oeddynt elynion i'w gilydd, yn ymuno i fyned yn ei erbyn 
ef. Anffyddwyr yr oes aV genedl oedd y Saduceaid : 
gwrthodent wirionedd crefydd. Dewisent rai pethau o'i 
ífurfìau allanol ; cydnabyddent awdurdod y gyfraith ; 
llanwent y swydd offeiriadol hyd y gallent ; dalient fod 
yr enaid yn marw gyda'r corph ; ac er eu bod yn llenwi 
swyddau uchel yn yr eglwys, ni chredent yr adgyfodiad, 
nac mewn bodolaeth angelion ac ysbrydion. Ymunai 
Herod aV Herodaniaid yn yr ymgyrch yn erbyn Crist. 

RHYBUDDIO Y DYSGYBLION I OCHEL SURDOES Y 
PHARISEAID. 

Gofynodd y gwrthwynebwyr iV lesu ddangos iddynt 
arwydd o'r nef. Yn absenoldeb yr lesu, er mwyn troi 
y bobl oddiwrtho ac yn ei erbyn, gwnaethant ymdrech i 
gamarwain y bobl, y mae yn ymddangos, gyda golwg ar 
brophwydoliaeth Daniel, yr hon a ddywed, ** Megis 
Mab y dyn oedd yn dyfod gyda chymylau y nefoedd ; ac 
at yr Hen ddihenydd y daeth, a hwy a'i dygasant ger ei 
fron ef. Ac efe a roddes iddo lywodraeth, a gogoniant, 
a brenhiniaeth. " Yr oedd y temtiad hwn gan y gwrth- 
wynebwyr o'r un natur aV temtiad yn yr anialwch gan 
ddiafoi. ** Dangos i ni dy fod wedi d'od oV nef." 
Mewn atebiad dywed, ** O, ragrithwyr, chwi a fedrwch 
ddeall wyneb yr wybren. Pan weloch awyr goch yn yr 
hwyr, yr ydych yn dyweyd, Tywydd teg ; aV bore, 
Heddyw, dryghin, canys y mae yr awyr yn goch ac yn 



109 

bruddaidd. " Ac ni fedrwch ddeall arwyddion cyílawniad 
y brophwydoliaeth am ddyfodiad Mab y dyn. Er 
cymaint o arwyddion a rhyfeddodau a ddangosodd 
iddynt yr oedd y cwbl yn ofer Vr bobl hyn. Ni wrandaw- 
odd ar y temtwyr hyn mwy nag ar y temtiwr yn yr 
anialwch. ** Y mae cenhedlaeth ddrwg a godinebus yn 
ceisio arwydd," meddai, **ac arwydd nis rhoddir iddi, 
ond arwydd y prophwyd Jonas." Nid ydyw ein 
Gwaredwr yn arfer cyfarfod â chais pobl sydd yn gweith- 
redu oddiar egwyddorion a dibenion mor ddrwg. 
Byddai yn mynegi iddynt y gwirionedd yn eu gwynebau ; 
ni fyddai yn gwneyd cyfeillion ohonynt. Dywed yma 
wrth ei ddysgyblion, * * Edrych wch ac ymogelwch rhag 
surdoes y Phariseaid aV Saduceaid ;" peryglus i chwi 
ydyw myned dan ddylanwad y bobl hyn. Defnyddia y 
surdoes i osod allan bechod y bobl hyn, sef rhagrith, 
dichell, a thwyll. Amcan eu dysgeidiaeth ydyw dwyn 
ereill iV un pechod : gweithiant fei y surdoes yn y 
blawd, nes dwyn ereiU sydd dan eu dylanwad i'r un 
pechod a than lywodraeth yr un egwyddorion. Gyda 
difrifwch y cynghora ei ddysgyblion i ymgadw i beidio 
myned dan eu dylanwad. Fel pe dywedasai, Y mae 
dysgeidiaeth y bobl hyn yn sicr o ddifetha eich dylanwad 
a'ch defnyddioldeb. Y mae rhagrith, dichell, íFalsder, 
a thwyll yn anafu dynion i farwolaeth. 

Pell ydoedd y dysgyblion o ddeall geiriau eu Har- 
glwydd yn eu rhybuddio rhag myned dan ddylanwad 
dysgeidiaeth y gwrthwynebwyr hyn. Am eu bod wedi 
gollwng dros gof gymeryd bara gyda hwy llenwid hwy 
gan bryder gormodol pa beth a wnaent am fara. Er 
bod surdoes yn ddariun eglur o bechod y rhagrithwyr 
hyn, aV perygl o fyned dan eu dylanwad, meddienid eu 
meddyliau mor llwyr gan bryder am fara fel y dywedent, 
**Hyn sydd am na chymerasom fara genym." ** O 
chwychwi o ychydig fFydd," meddai, a ydyw eich calon 



110 

eto g-enych wedi caledu ? a ydych wedi myned i afael 
angrediniaeth wedi cael y fath an:ilygiadau ? Ai nid 
ydych yn cofio pum' torth y pum' mil, aV saith dorth 
y pedair mil, a pha sawl basgedaid a gymerasant i 
fyny wedi digoni pawb ? Pa fodd yr ydych yn pryderu 
am fara ar ol y fath amlygiadau ? Onid ydych yn deall 
mai am ddysgeîdiaeth a phechod y Phariseaid a*r 
Saduceaid yr ydwyf yn eich rhybuddio rhag myned dan 
eu dylanwad niweidiol. Trwy ymdrech y llwyddodd i 
gael g^anddynt ddeall ei eiriau. 



111 
PENOD X. 



Yr lesuyn tachauy dyn dallyn Bethsaida — Yn Cesarea 
Phüippi yn arholi ei ddysgyblion — Petr ac ereill yn 
pasio yr arholiad — Yn mynegu i*w ddysgyblùm yr 
angenrheidrwydd am ei farwolaeth — Gweddnewidiad 
Crist ar y mynydd — Yn amddiffyn y dysgyblian, ac 
yn iachau un dieflig — Yn mynegu drachefn am ei 
farwolaeth. 



YR lESU YN lACHAU Y DYN DALL YN BETHSAIDA. 

** Ond pwy meddwch chwi ydwyf fi ? A Simon Petr a atebodd ac a 
ddywedodd, Ti yw y Crist, Mab y Duwbyw." — Matth. xvi. 15, 16. 

DARFU ef a'i ddysgyblion lanio yn Bethsaîda, nîd i 
aros ond ychydig. Yma y bu yn trugarhau ac yn 
pregethu ; ond er cymaint a wnaeth efe yn y cymydog- 
aethau hyn, a'i fod yn llefaru fel na lefarodd dyn erioed, 
ac na chawsant ynddo ddim bai, gwrandawent hwy ar 
ei wrthwynebwyr, y rhai a ymdrechent i wyrdroi y bobl 
oddiwrtho. Yr oedd yno ychydig yn credu ynddo, ac yn 
dymuno manteisio ar ei allu gwyrthiol. Dygasant ato 
un dall. Ni pheidiodd ddangos ei dosturi at un mewn 
cyfyngder, oherwydd **trugarog a graslawn yw efe, 
hwyrfrydig i lid. " Tosturi at y dall yn fwy nja gwneyd 
eu cais hwy, y mae yn ymddangos, a barodd iddo dru- 
garhau y pryd hwn. Ni thrugarhaodd wrtho yn y 
ddinas, yn ngolwg ei wrthodwyr. Ymaflodd yn ei law, 
acarweiniodd ef allan o*r ddinas. Rhoddodd ei olwg 
iddo mewn ffordd fanteisiol iV dall sylweddoli y cysyllt- 
iad oedd rhwng y waredigaeth â'r lesu ei hun. Wedi 
iddo boeri ar ei lygaid, a dodi ei ddwylaw arno, gofyn- 



112 

odd a oedd efe yn gweled dim? ** Yr wyf yn gweied 
dynion megis prenau yn rhodio," meddaî. Gwaredig- 
aeth fawr i ddall oedd gweled felly. Dangosodd iddo 
ei fod yn gwneyd ei waith trwy foddion, a*i fod yn ei 
wneyd yn raddol, i godi ei ddisgwyliadau ato ef, ac nad 
ydyw yn gadaei ei waith heb ei berffeithio yn deilwng 
ohono ei hun. Wedi gosod ei ddwylaw drachefn ar ei 
lygaid, a gorchymyn iddo edrych i fyny, efe a welai 
bawb o beil ac yn eglur. Gorchymynodd iddo fyned 
adref i'w dŷ. Meddai, ** Na ddos i'r dref, ac na ddywed 
wrth neb yn y dref." Nid oedd yn ewyllysio i'w wrth- 
odwyr gael mantais newydd i gynhyrfu yn anamserol yn 
ei erbyn. 

YN ARHOLI Y DYSGYBLION. 

Gadawodd yr lesu Bethsaida a'r gymydogaeth, a 
chyfeiriodd tuaV gogledd, i dueddau Cesarea Philippi. 
Dymunai gael llonyddwch i osod ei ddysgyblion dan 
arholiad am dano ei hun. Un cwestiwn oedd yn arhol- 
iad yr lesu ar ei apostolion ; ond rhaid oedd meddianu 
y wybodaeth uwchaf i ateb yr un cwestiwn mawr hwn. 
Dymunai hefyd gael hamdden i wneyd yn eglur iddynt 
am ei farwolaeth, yr hon oedd yn agoshau. Wedi iddo 
weddio, gofynodd iddynt, **Pwy y mae dynion yn 
dywedyd fy mod i, Mab y dyn?" Y mae yn angen- 
rheidiol iV bobl feddu meddwl cywir am danaf, fel ag 
i'm hadnabod ; yr ydwyf wedi rhoddi llawer o fanteision 
iddynt fy adnabod fel y Messiah. Y mae yr ateb a 
roddodd y dysgyblion yn profi nad oedd dynion wedi 
adnabod yr lachawdwr. Dywedasant, ** Rhai mai loan 
Fedyddiwr, a rhai mai Elias, ac ereill mai Jeremias, neu 
un oV prophwydi. " Dywed y brophwydoliaeth mai gwr 
gofidus oedd efe, cynefin â dolur. Nid anhebyg mai yr 
adeg hon y cyflawnwyd prophwydoliaeth Esaiah. 
Dywed, ** Yn ofer ac am ddim y treuliais fy nerth, er 



118 

byny y mae fy marn gyda'r Arglwydd a'm cyfiawnder 
gyda'm Duw ; eto gogoneddus fyddaf fi yn ngolwg yr 
Arglwydd, a'm Duw fydd fy nerth. " ** Wele y tair blynedd 
hyn yr ydwyf yn dyfod gan geisio íFrwyth ar y ffigysbren 
hwn." Beth ydyw y ffrwyth? Cymerant fi am loan 
Fedyddiwr, am Elias, am Jeremias, neu un oV proph- 
wydi. Er hyny, y mae rhai yn gallu dyweyd, ** A ni a 
welsom ei ogoniant ef, gogoniant megis yr unig-anedig 
oddiwrth y Tad, yn llawn gras a gwirionedd." 

Gofynodd ycwestiwnmawrhwni'wddysgyblion, **Ond 
pwy meddwch chwi ydwyf fi ?" Yr oeddynt hwy wedi 
cael gwell manteision na neb arall. Byddai yn egluro 
îddynt hwy bethau na ddeallid ganddynt. Yr oedd 
meddwl cywir am ei Berson ef yn hanfodol iddynt fel 
sefydlwyr ei deyrnas wedi iddo ef esgyn i'r ddeheulaw ; 
oherwydd efe ei hun yw y sylfaen, ac efe ei hun ydyw 
conglfaen y deml ysbrydol. Y mae meddu adnabydd- 
îaeth gywir o'i Berson ef yn ddiogelwch goreu ar yr 
athrawiaeth, sef gwirioneddau ei deyrnas. Os gallai ei 
ddysgyblion ateb ei gwestiwn yn gywir a boddhaol, fe 
roddent fod dlonrwydd mawr iddo, a theimlai ei fod yn 
gadael gwirioneddau ei deyrnas mewn dwylaw diogel. 
Dyma wybodaeth nas gallent ei hebgor. Nid oeddynt 
yn ddim heb wir adnabod lesu Grist ; ni fuasai graddau 
uchel gwybodaeth y byd yn gwneyd y tro yn lle * * meddwl 
i adnabod yr hwn sydd gywir, a bod yn y cywir hwnw, 
sef yn ei Fab ef, lesu Grist. Hwn yw y gwir Dduw aV 
bywyd tragywyddol." Atebodd Simon Petry cwestiwn 
er boddlonrwydd a llawenydd yr lesu. Dywedodd, ** Ti 
yw y Crist, Mab y Duw bÿw." Atebodd yn wresog, 
fel un yn profi gwres pelydrau ei ogoniant a*i gariad 
ynddo ei hun. Ti yw Messiah yr addewidion, y cysgodau, 
a'r prophwydoliaethau ; a ti ydyw unig-anedig Fab 
Duw ; ynot ti y mae y bywyd tragywyddol. Pan yr 
oedd eî lafur a'i nerth wedi ei dreulio yn ofer mewn 



114 

cysylltiad â mwyafrif y genedl, wele ateb sydd yn 
llawenhau ei ysbryd, ac yn cynwys gwirionedd y 
b^rwyd tragywyddol. Y mae cyfFes Petr yma, yn enw 
y deuddeg, yn wir werthfawr i sylweddoli gwirionedd ac 
amcan yr ymgnawdoliad. Mynegai ei eiriau a'i weith- 
redoedd am dano fel Mab y dyn a Mab Duw. Ac ar 
gyffiniau y byd cenhedlig, pan yr oedd efe megis 
ffoadur o gyrhaedd ei wrthwynebwyr, rhoddodd un o 
bysgotwyr mor Galilea, yn enw y deuddeg, dystiolaeth 
î'r gwirionedd am dano, yr hon oedd yn ol y datguddiad 
a roddodd ohono ei hun. 

PETR AC EREILL YN PASIO YR ARHOLIAD. 

Dywedodd yr lesu, **Gwyn dy fyd di, Simon mab 
Jonah, canys nid cig a gwaed a ddatguddiodd hyn i ti, 
ond fy Nhad, yr hwn sydd yn y nefoedd ;" yr wyt ti 
wedi derbyn y wybodaeth yna trwy ddatguddiad, aV 
datguddiad hwnw wedi d'od oV lle uwchaf. Dyma 
wybodaeth nas gellir ei meddianu trwy alluoedd daearol 
na thrwy ddim ond trwy ddatguddiad y Tad, trwy yr 
Ysbryd Glân. Er ei fod yn wael ei wedd, ac yn dlawd 
ei amgylchiadau — heb le i roddi ei ben i lawr — ac yn 
wrthodedig gan benaethiaîd y bobl, trwy ddatguddiad y 
Tad, gwelodd Simon Petr aV apostolion ereill ynddo 
lachawdwr pechaduriaid, ac unig-anedig Fab Duw. 
Gwelsant ynddo yr hwn oedd i gael ei ddyrchafu iV 
ddeheulaw, a phob awdurdod yn ei law yn y nef ac ar y 
ddaear, aV hwn oedd i gael ei bregethu iV holl 
genhedloedd. 

ADEILADU EI EGLWYS. 

** Ac yr ydwyf finau yn dywedyd i ti," meddai wrtho, 
** mai ti yw Petr, ac ar y graig hon yr adeiladaf fy 
eglwys, a phyrth ufFern nis gorchfygant hi." Gwelodd 
yn Petr aV apostolion ddefnyddiau i wneyd eglwys iddo 
eî hun. Pobl sydd wedi ei adnabod a ddefnyddia efe i 



115 

adeiladu ei eglwys. Cof genyf glywed y diweddar 
Barch. Joseph Thomas, yn ei gystudd, yn ateb brawd, 
yr hwn fel finau oedd yn ymweled âg ef. Gofynodd y 
brawd yn sydyn iddo — ac yr oedd yn ymylu ar anoeth- 
ineb i*w ofyn i glaf— ** A ydych chwi yn barod i ddyweyd 
fel Simeon ? Yr ydych wedi pregethu lesu Grist yn dda 
iawn : mi clywais i chwi yn ei bregethu yn dda lawer 
gwaith. " * * Wel, " meddai, gyda thônyddiaeth sanctaidd, 
**ddim yn ddigon dawedi ei *nabod ef." Meddyliais lawer 
am ei air ar ol hyny. Credaf mai y bobl sydd wedi 
adnabod lesu Grist sydd yn gallu dyweyd yn dda am 
dano ; a methant foddloni eu hunain am na fedrant ei 
bregethu yn weil. ** Ac ar y graig hon yr adeiladaf fy 
eglwys, a phyrth uffern nis gorchfygant hi," meddai. 
Ti yw Petr, careg, neu graig. Simon mab Jonah ydoedd 
ei enw pan y cafodd yr lesu ef. Rhoddodd iddo enw 
newydd. Golyga yr enw newydd y cyfnewidiad a 
wnaeth yr lesu arno, a*r hyn a fwriadai ei wneyd arno 
a thrwyddo. Fel yr oedd ef yn Simon, ansefydlog ac 
ofnog ydoedd ef. Daeth hyn i'r golwg pan y gwadodd 
ef ei Arglwydd yn y llys, o flaen morwynig fechan ; ond 
dywedodd yr lesu wrtho, Ti yw Petr, gwnaf di yn faen 
bywiol yn fy nheml, a gwnaf ddefnydd ohonot i adeiladu 
fy nheml. Gwnaeth ddefnydd mawr o Petr i adeiladu 
ei eglwys ar ddydd y Pentecost, pan yr achubwyd dros 
dair mil o wahanol barthau y wlad. Wedi ei eneinio 
âV Ysbryd Glân a'i wisgo â nerth o'r uchelder, safodd 
fel y graig i argyhoeddi yr luddewon o'u pechod mawr 
o groeshoelio Arglwydd y gogoniant. ** Hwn," meddai, 
** wedi ei roddi trwy derfynedig gynghor a rhagwybod- 
aeth Duw a gymerasoch chwi, a thrwy ddwylaw anwîr 
a groeshoeliasoch ac a laddasoch, yr hwn a gyfododd 
Duw, gan ryddhau gofidiau angau, canys nid oedd yn 
bosibl ei atal ef ganddo ; a chwanegwyd atynt y dwthwn 
hwnw yn nghylch tair mil." Gorchymynodd yr angel i 



116 

Cornelius, un oV Cenhedloedd, anfon tri o wyr at Petr 
i'w gyrchu yno i bregethu iddynt hwy, y Cenhedloedd. 
Anfonodd Cornelius dri o wyr i gyrchu Petr yno î 
bregethu ; a chyn iddynt gyrhaedd Joppa yr oedd Petr 
wedi derbyn datg'uddiad trwy weledigaeth ryfedd. 
Gwelodd len-llîan yn cynwys amrywiaeth o greadurîaid 
y ddaear, a gorchymynwyd iddo beidio ystyried dim yn 
aílan ag yr oedd Duw wedi eu glanhau. Fe aeth Petr 
gyda'r cenhadon i dŷ Cornelius i breg^ethu am y waith 
gyntaf iV Cenhedloedd. Yr oedd Petr yn sylfaenydd 
Cristîonogaeth, ond nid oedd ei ddefnyddioldeb i aros 
mwy na'r apostolion ereîll, neu rhyw ddyn da arall. 

Mae Eglwys Rhufain wedi rhoddi anmharch mawr ar 
Petr trwy roddi gormod o le iddo, a lle parhaol iddo i 
adeiladu yr eglwys. Anmharch ar ddyn ydyw ei osod 
mewn lle nas gall ei lanw. Pe buasai Petr wedi derbyn 
uwchafìaeth ar yr apostolion ereill mewn awdurdod, nî 
fuasai y cwestiwn pwy fyddai fwyaf yn codi yn mhlith 
yr apostolion. Uwchafiaeth mewn defnyddioldeb ydyw 
y dyrchafìad mwÿaf î ddyn. Yr oedd cael ychydig' fel 
hyn i'w adnabod yn rhoddi boddhad ac adnewyddiad i*n 
lachawdwr yn ei ofìdiau yn y byd ; a hyfryd iddo ydoedd 
gweled nad oedd ei lafur yn ofer. Dywed wrthynt am 
gadw iddynt eu hunain mai efe oedd lesu Grist. 

YN MYNEGU AM EI FARWOLAETH. 

Wele y dysgyblion wedi ateb cwestiwn bywyd tra- 
gywyddol i foddlonrwydd yr lesu. Y mae ef yn teimlo 
yn fwy cartrefol a dedwydd gyda phobl wedi ei adnabod. 
Rhaid oedd iddo fyneg-u iddynt bellach am ei farwolaeth 
— amgylchiad mawr ei oes, ac amcan ei ddyfodiad iV 
byd. Rhoddodd yn aẃr wers newydd iddynt. **0 hyny 
allan y dechreuodd yr lesu ddangos i*w ddysgyblion fod 
yn rhaid iddo fyned i Jerusalem, a dioddef llawer gan yr 
henuriaid aV archoíFeiriaid a'r ysgrifenyddion, a'i ladd. 



117 

a chyfodi y trydydd dydd." Pan y cawsant ddatgfuddiad 
ohono fel eu hunig Geidwad gan y Tad, y mae yntau ei 
hun yn rhoddi datguddiad o waith mawr ei oes. Dy- 
wedodd fod yn rhaid iddo fyned i Jerusalem i farw. 
Gyda golwg ddaearol yr edrychai yr apostolion ar eí 
deyrnas. Dacw Petr, newydd ateb mor foddhaol am ei 
Berson, yn dechreu ei geryddu, gan ddywedyd, **Tru- 
garha wrthyt dy hun : nis bydd hyn i ti." Yrwyffi, 
fel pe dywedasai, wedi adnabod nerth dy fraich ; ni raid 
î ti ofni ; yr ydwyt yn gryfach na'r oll gyda'u gilydd. 
Ni fydd ychwaith yn gweddu i dy urddas brenhinol i ti 
farw ar y groes. Newydd brofi y fath foddhad yn ei 
gyffes, a chyhoeddi gwyn fyd uwch ei ben, gelwir arno 
i'w geryddu a*i alw yn Satan. Meddai, ** Dos yn fy ol 
i, S atan ; rhwystr ydwyt i mi, am nad ydwyt yn synied 
y pethau sydd o Dduw, ond y pethau sydd o ddynion ;*' 
yr ydẁyt yn gwisgo y cymeriad gwaethaf wrth geisio 
sefyll yn erbyn i mi fyned i*r groes. Yr ydwyf fi yn 
ewyllysio yfed y cwpan a roddes y Tad i mi ; yr ydwyt 
ti yn sefyll ar fy íFordd adref i dŷ fy Nhad, ac iV ddeheu- 
law. Saf oV tu ol i mi : ** Dos yn fy ol i, Satan." Ac 
mi ddywedaf ychwaneg wrthyt, Petr, nid yn unig y mae 
yn rhaid i mi ddioddef, y mae yn rhaid i*m canlynwyr 
hefyd ddioddef. Y mae yn ymddangos fod y dysgybl- 
ion yn disgwyl hawddfyd ac anrhydedd y byd trwy eu 
cysylltiad âg ef. Yr oedd eu syniad am dano fel brenin 
daearol yn fyw yn eu meddwl wedi adnabod ei Berson. 
Nid oeddynt yn disgwyl croesau a dioddefiadau yn ei 
achos ef, gan eu bod yn credu yn ei allu dwyfol i'w 
hamddiíFyn. Dywed efe, ** Os myn neb ddyfod ar fy ol 
i, ymwaded âg ef ei hun, a chyfoded ei groes, a chan- 
lyned fi." Nid ydyw yma yn addaw llwybr esmwyth 
î'w ganlynwyr. 

Dywed fod y bobl sydd yn caru esmwythder mewn 
perygl o golli eu bywyd, a'r rhai sydd yn rhoddi eu 



118 

hunain iddo ef, ac yn ei g-anlyn trwy bob rhwystrau, yn 
cadw eu bywyd. ** Canys pwy bynag a ewyllysio g-adw 
ei fywyd a'i cyll, a phwy bynag a g-ollo ei fywyd o'm 
plegid i a'i caifF ;" a pha beth bynag a enilla y dyn, a 
phe byddai iddo enill yr hoU fyd, ni byddai hyny yn 
ddigon i gadw enaid ; a phe byddai iddo enill yr holl fyd 
a cholli ei enaid ei hun wrth enill y byd, byddai y goUed 
yn fwy na*r enill. Y mae y cwestiwn mawr o gadw neu 
golli enaid yma. Os eniU y byd ydyw ymdrech y dyn, 
fe gyll yr enaid ; os eniU Crist ydyw ymdrech y dyn, fe 
geidw ei enaid. Dywed, **Canys pwy bynag fyddo 
cywilydd ganddo fi a'm geiriau, hwnw fydd gywilydd 
gan Fab y dyn pan ddelo yn ei ogoniant ei hun, a'r Tad 
a'r angelion sanctaidd.*' 

AR FYNYDD Y GWEDDNEWIDIAD. 

** Ac fel yr oedd efe yn gweddîo, gwedd ei wynebpryd ef a newid- 
iwyd, a'i wisg oedd yn wen díusglaer." — Luc ix. 29. 

Ar ol chwe' diwrnod, neu ynghylch wyth diwrnod yn ol 
Luc, trwy gynwys y cyntaf a'r olaf, wedi gwneyd yn 
hysbys i'w ddysgyblion ei farwolaeth a gwaradwydd y 
groes fel y íFordd yr oedd yn rhaid iddo esgyn i ogoniant 
a dyrchafiad. Er eu bod wedi ei adnabod fel y Messiah 
addawedig, nid oeddynt yn hollol rydd oddiwrth syniad 
y genedl am ei waith a'i deyrnas. Da oedd iddynt gael 
cyfleusdra a mantais newydd i feithrin meddyliau 
ysbrydol am dano ef a'i deyrnas yn y byd, a thrwy 
hyny eu rhyddhau yn llwyrach oddiwrth draddodiadau 
luddewig. Yr oedd ein Gwaredwr ei hun hefyd o ran 
ei natur ddynol, yr hon oedd yn cynwys tynerwch a 
gwendidau dibechod y ddynoliaeth, a phan oedd ei 
wyneb yn cyfeirio, ac yn ymyl gwaith mawr ei oes, 
mewn agwedd a sefyllfa y buasai calondid a chefnogaeth 
yn werthfawr ganddo. Ni fynegir i ni ei hanes ef a'i 
ddysgyblion rhwng yr adeg yr oedd ef yn Cesarea 



119 

Philippi a*i weddnewidiad ar y mynydd. Nid oes genym 
hanes am danynt yn y cyhoedd yr adeg hon. Dichon 
iddynt dreulio y dyddiau yma mewn myfyrdod a gweddi, 
gan y teimlai y dysgyblion yn ddiau yn gymysglyd eu 
meddyliau a*u teimladau pan yr oedd eu gobeithion 
bydol wedi tywyllu, a phan yn gweled ychydig o 
ogoniant y deyrnas ysbrydol ; ac wrth edrych yn mlaen, 
yn ol dysgeidiaeth newydd yr Athraw, nid oedd ond 
llwybr garw yn y golwg. Adnewyddiad, debygem, i*n 
Gwaredwr yr adeg hon ydoedd cael hamdden i weddio, 
ac i ddal cymundeb â*i Dad. Nid oedd ganddo dŷ iddo 
ei hun i wneyd ystafell ddirgel, a myned i mewn iddi, a 
chau y drws, yn ol ei gyfarwyddyd i ni. 

Gwnai* yr lesu unigrwydd y mynydd yn ystafell 
ddirgel i weddío ar ei Dad. Pan y byddai yn llafurio y 
dydd hyd nes profi blinder, yn Ue gorphwyso ymneillduai 
ef oddiwrth y torfeydd a*i ddysgyblion i unigrwydd y 
mynydd, i gymundeb â'i Dad, trwy y nos. O flaen 
gwaith pwysig gweddíai ar hyd y nos cyn hyny. Pe 
buasem yn ddigon beiddgar i ddyfalu beth oedd natur 
ei weddìau yr adeg bwysig hon yn ei hanes, buasem yn 
dyweyd mai gofyn i'w Dad yr oedd efe i gadarnhau yn 
meddyliau a chalonau y dysgyblion y gwirionedd a 
fynegodd iddynt am dano ei hun, a'i waith mawr yn y 
byd> a'u dyfodol hwythau fel ei ganlynwyr a'i apostolion ; 
a gweddîai, debygem, am adgyfnerthiad ac adnewyddiad 
iddo ei hun i*w gynal rhag llwfrhau hyd nes gorphen ei 
waith. 

Atebodd ei Dad ei weddîau yn ei weddnewidiad ar y 
mynydd. Pa fynydd oedd hwn nis gellir bod yn sicr. 
Y farn gyntefig oedd mai mynydd Tabor oedd y mynydd,. 
ond y farn ddiweddaraf ydyw mai mynydd Hermon 
ydoedd y mynydd hwn. Pa fynydd bynag ydoedd, 
geilw Petr ef y mynydd sanctaidd, oherwydd yr hyn a 
gymerodd le adeg gweddnewidiad ein lachawdwr. Ar 



120 

ol chwe' diwrnod cymerodd yr lesu Petr, lago, ac loan, 
ac a'u dug hwy î fynydd uchel oV neilldu ; **ac fel yr oedd 
efe yn gweddío, gwedd ei wynebpryd ef a newidiwyd, 
a'i wisg oedd yn wen ddisglaer." Defnyddia yr efengyl- 
wyr eu doniau naturiol i roddi desgrifíad o*i ogoniant. 
Dywed Matthew, **A'i wyneb a ddisgleiriodd fel yr 
haul, a'i ddillad oedd cyn wyned aV goleuni." Dywed 
Marc, ** A'i ddillad ef a aethant yn ddisglaer, yn gAnnaid 
iawn fel eira ; y fath ni fedr un panwr ar y ddaear eu 
cànnu." Pe buasai rhoddi desgrifíad o ogoniant ei wisg 
yn gystadleuol yn ol yr oes gystadleuol hon, y mae yn 
hur debyg mai Marc fuasai y blaenaf yn y gystadleuaeth 
y tro hwn. 

Yr oedd ef wedi ei wisgo â phrydferthwch a gogoniant 
anghymarol : ni fedd y ddaear ogoniant cyfFelyb i hwn. 
Tarddai y gogoniant o'i Berson pan yr oedd efe yn 
gweddîo, trwy ei gymundeb â*i Dad. Mewn atebiad 
î'w weddì'au, y mae y Tad yma yn ei ogoneddu, neu yn 
datguddio ei ogoniant. Yr oedd y gogoniant hwn yn 
ernes ac yn rhan o'r gogoniant oedd iddo fel Cyfryngwr 
wedi gorphen ei waith ar y ddaear. Mewn cymundeb 
â Duw y gogoneddwyd yr lesu ar y mynydd, ac mewn 
cymundeb â Duw y mae i ninau gael ein newid iV 
unrhyw ddelw. Nid oedd efe yn llwyddo heb ymdrechu 
mewn gweddi ; nis gallwn ninau Iwyddo heb ymdrech 
barhaus mewn gweddi. Y mae efe wedi llwyddo trwy 
ymdrechu gyda Duw mewn gweddi ; y mae fFordd, gan 
hyny, a gobaith i ninau Iwyddo trwy ymdrechu mewn 
gweddi. 

** Ac wele ddau wr a gydymddiddanodd âg ef, y rhai 
oedd Moses ac Elias, y rhai a ymddangosasant mewn 
gogoniant." Anfonwyd o'r nef i'r cyfarfod rhyfedd hwn 
ddau o gynrychiolwyr cymhwys i dystiolaethu am 
dano, ac i roddi cymeradwyaeth iddo yn ei waith. 
Cynrychiolai Moses y gyfraith, oherwydd gwr mawr y 



121 

gyfraith ydoedd ef. Derbyniodd ef y gyfraith gan 
Dduw ar y mynydd ; astudiodd a deallodd y gyfraith yn 
well na neb o ddynion y ddaear a*r nef, wedi cael goleuni 
y nef arni. Cynrychiolai Elias y prophwydi a*r proph- 
wydoliaethau a'r addewidion. Safai y ddau dros dyst- 
iolaeth yr Hen Destament, a saint yr Hen Destament, 
am Grist. Pan yr oedd y dystiolaeth am Grist wed i ei 
chymysgu a*i gwyrdroi gan draddodiadau dynion 
anianol, onid hyfryd a dymunol i*r lachawdwr, a ben- 
dithiol i'r dysgyblion, ydoedd clywed y dystiolaeth am 
dano yn ei phurdeb gan Moses ac Elias? Gwyr ydoedd 
y rhai hyn a safasant yn gadarn dros y dystiolaeth ar y 
ddaear, ac oeddynt wedi eu cadarnhau ynddi yn 
ngoleuni pur y nef. 

** A gydymddiddanodd âg ef," meddai Luc. Yma 
cafodd ein Gwaredwr ymddiddan â dau oedd mewn 
perfFaith gydymdeimlad a chyd-ddealltwriaeth âg ef yn 
ngwaith mawr ei oes, yr hyn yn ddiau a lawenhai ei 
ysbryd trallodus wrth edrych ar ei eiddo ei hun yn ei 
wrthod. ** Y rhai a ddywedasant am ei ymadawiad neu 
ei farwolaeth, yr hwn a gyflawnai efe yn Jerusalem . " Y 
mater y safai Moses ac Elias arno yn benaf oedd ei 
farwolaeth. 

Mor wahanol ydoedd y nefoedd i'r ddaear gyda golwg 
ar ei farwolaeth. **Trugarha wrthyt dy hun," meddai 
Petr, ** nis bydd hyn i ti." Ceisiai yr henuriaid a'r arch- 
ofFeiriaid ei waradwyddo a rhoddi terfyn ar ei ddylanwad 
trwy ei ladd ; ond edrychai Moses ac Elias arno megis 
Oen a laddwyd er dechreuad y byd. Oen a laddwyd 
oedd efe yn mwriadau Duw ; Oen a laddwyd hefyd oedd 
efe yn yr aberthau a*r cysgodau. Ynddo ef y derbyniai 
yv aberthau rinwedd ; efe oedd sylwedd y cysgodau a*r 
prophwydoliaethau ; ac efe trwy ei farwolaeth ydoedd 
ie ac amen yr addewidion. Dos yn mlaen, Arglwydd, 
fel pe dywedasai Moses, i gwblhau dy waith ; yr ydwyt 



122 

bob cam yn mawrhau y gyfraith a'i gwneyd hî yn 
anrhydeddus. Y mae y gyfraith hyd yma wedi derbyn 
ufudd-dod perfFaith genyt. Dos yn mlaen, Arglwydd, 
fel pe dywedasai Elias, i gwblhau yr addewidion aV 
prophwydoliaethau ; yr ydwyt hyd yma yn eu cyflawni 
yn anrhydeddus. Os ydwyt yn wrthodedig gan ddynion, 
yr ydwyt yn etholedig gan Dduw a gwerthfawr ; y mae 
yr hoU nefoedd yn dy fawrhau a*th addoli ; yr ydym ni 
acw yn gwylio dy holl gamrau. Os ydyw y ddaear yn 
myned i dy wisgo â choron o ddrain, y mae acw goron 
gogoniant yn dy aros ac yn disgwyl am danat. Y mae 
ein dedwyddwch ni a gogoniant y nef yn dibynu ar i ti 
fyned i Jerusalem i farw ; y mae ein anrhydedd ni yn 
codi o dy waradwydd di, ac o dy ddioddefíadau y daw 
ein hiachawdwriaeth ; a'n holl ddymuniad yw i ti farw 
drosom ; dy groes di a rydd fodd i ni gael coron. Ni 
fu acw erioed y fath barotoi i roddi derbyniad f ti adref 
wedi gorphen dy waith. Yn y cydymddiddan debygid 
ei fod yn cymeradwyo eu tystiolaeth, er ei fod yn gwybod 
yn dda yr hyn oll a dystiolaethent ; eto nis gallwn lai na 
chredu nad oedd tystiolaeth y ddau genhadwr nefol am 
ei farwolaeth yn llawenhau ei ysbryd. 

Dy wedodd Petr, * * Da i ni fod yma ; os ewyllysi 
gwnawn yma dair pabell, un i ti, ac un i Moses, ac un i 
Elias, heb wybod beth yr oedd yn ei ddywedyd." 
Credai fod mawredd a gogoniant y nefoedd wedi d*od 
i'r ddaear, ac y byddai yn ddigon o nefoedd iddo ef. 
Hwn ydyw teimlad ei bobl pan y daw tipyn oV nefoedd 
iV ddaear. ** Preswyliaf yn dy babell byth," medd un. 
Yr ydwyf fi yn dymuno gwneyd fy nghartref tragywyddol 
yn y babell. Yn ychwanegiad at gysur ac hyfrydwch 
cyfarfod y gweddnewidiad, yr oeddynt yn adnabod eu 
gilydd. Yr oedd y dysgyblion yn adnabod Moses ac 
Elias. Ni ddywed yr hanes fod neb wedi mynegu 
iddynt pwy oeddynt. Onid oes yma awgrym i ni eu bod 



123 

yn adnabod eu gilydd yn y nefoedd ? Y mae pawb yno 
yn gfwîsgo ei gymeriad ei hun. Pan yr oedd Petr yn 
cynllunio i wneyd tair pabell daeth cwmwl goleu : rhyw 
fath o Shecinah dwyfol, ac a'u cysgododd hwynt ; ac 
wele lef o'r cwmwl yn dywedyd, **Hwn yw fy anwyl 
Fab, yn yr hwn y'm boddlonwyd ; gwrandewch ef." 
Cyhoeddodd y Tad o*r nef ei dystiolaeth uchel am dano. 

Gwnaeth y llef oV nef argraph annileadwy ar y dysg- 
yblion, a chadarnhaodd gyfFes Petr yn eu meddyliau. 
** lë," oedd yr ateb yn eu meddyliau wedi clywed y llef, 
** efe y w y Crist, Mab y Duw byw ; arno ef y gwrandawn ; 
eî ddeddfau ef a gadwn ; llwybrau ei orchymynion ef a 
gerddwn ; ei wirioneddau ef a draethwn. " Gwna Petr 
yn ei ail epistol gyfeiriad at y llef, aV argraphiadau a 
wnaeth y llef arnynt. Nis gallai anghofio y llef, yr hon 
oedd yn datgan parch a gogoniant iddo oddiwrth y 
mawr ragorol ogoniant ; **aV llef yma a glywsom ni 
pan oeddym gydag ef ar y mynydd sanctaidd, a ni a 
welsom ei fawredd ef â'n llygaid," meddai y tystion hyn. 
Yr oedd y gogoniant a'r llef o'r nef yn fwy nag y gallasai 
y dysgyblion ei ddal : * * hwy a syrthiasant ar eu hwyneb, 
ac a ofnasant yn ddirfawr." Cyffyrddodd yr lesu â hwy 
â'i dyner law, a dywedodd, ** Cyfodwch, ac nac ofnwch. 
Ac wedi iddynt ddyrchafu eu llygaid, ni welsant neb ond 
yr lesu yn unig." Aros am ychydig ydyw arfer trigolion 
y nefoedd yn nhiriogaeth ac awyrgylch y byd hwn ; ond ni 
fydd yn dlawd ar ei bobl ar y ddaear os bydd yr lesu yn 
aros gyda hwynt. 

Ei orchymyn iddynt oedd, ** Na ddywedwch y weled- 
igaeth i neb." Nid oedd y byd na'r eglwys mewn 
sefyllfa ac agwedd addas i werthfawrogi y datguddiad 
gogoneddus. Wrth feddwl am Elias daeth i feddwl y 
dysgyblion fod yr ysgrifenyddion yn dal fod yn rhaid 
dyfod Elias yn gyntaf ; a gofynasant iddo paham y 
dywedent hyny. **Mae Elias wedi dyfod eisoes,'" 



124 

meddai, **ac nid adnabuant ef," g-an gyfeirio at loan 
Fedyddiwr. 

YN AMDDIFFYN Y DYSGYBLION. 

Profodd yr lesu mai cyfnewidiol ydyw y byd hwn yn 
y profìad o weniadau a chymeradwyaeth y mynydd 
sanctaîdd ; buan y profodd nad oedd hi i bara felly yn 
hir yn y byd. Cymerodd yr ysg-rifenyddion fantais ar ei 
absenoldeb i geîsio ei waradwyddo trwy geisio gwarad- 
wyddo ei ddysgyblion. Amlwg ydyw dichell y gelyn 
yn ymgyrch yr ysgrifenyddion ar y dysgyblion yr adeg 
hon. Yr oedd eu Harglwydd yn absenol, a'r tri blaenaf 
o'r apostolion yn absenol. Gallasai hefyd fod mynegiad 
eu Harglwydd am ei farwolaeth wedi eu taro â mesur o 
dristwch a digalondid ac yn tueddu i wanhau'eu fFydd. 
Yr oedd yr achos a ddygid o'u blaen yn gofyn ffydd 
gref. Dywed yr lesu, ** Eithr nid ä y rhywogaeth hyn 
allan, ond trwy weddi ac ympryd." Pan y disgynodd 
efe oV mynydd at y dysgyblion gwelaî dyrfa o'u 
hamgylch, a'r ysgrifenyddion yn ceisio eu gwarthruddo. 
Buan y canfyddodd y dyrfa yr lesu yn dyfod, ac yr oedd 
feallai ychydig o ddisgleirdeb gogoniant y mynydd heb 
gilio yn Uwyr, fel y dychrynasant, a rhedasant ato, ac 
a'i c)^archasant. Dangosodd ei gariad a*i ofal am ei 
ddysgyblion gweiniaid mewn profedigaeth. Gofynodd 
gyda mesur o awdurdod i'r ysgrifenyddion, ** Pa gyd- 
ymholi yr ydych yn eich plith, neu gyda hwynt ?" 

Ni fu erioed yn well gan y dysgyblion glywed ei lais, 
a'i weled yn dyfod mewn pryd i'w gwaredu o rwydau y 
gelyn. Ni allodd yr ysgrifenyddion ateb gair ; a da 
oedd cael bod yn ddistaw mewn dychryn yn ddiau, gan 
fod ei lais a*i eiriau yn golygu amddiffyniad ar y dysgybl- 
ion yn erbyn eu hymosodiad hwy. 



125 
lACHAU Y BACHGEN a'r YSBRYD MUD YNDDO. 

Llefodd un o*r dyrfa, * * Athraw, mi a ddygais fy mab 
atat âg ysbryd mud ynddo." Dichon fod ysbryd mud 
yn waeth na'r cyfFredin, oherwydd ei fod yn croni i fewn 
yn fwy. Mae y desgrifiad a roddodd y tad oV ysbryd 
mud yn ei fab yn mynegi fod yr achos yn un hynod 
ddifrifol. Dangosodd ei fod yn ddifrifol a thaer yn ei 
gais trwy ostwng iddo ar ei liniau. ** Canys fy unig- 
anedig yw," meddai, ** ac mi a ddeisyfais ar dy ddysg- 
yblion ei fwrw ef allan, ac nis gallasant." Trodd yr 
lesu iV ceryddu gyda'u gilydd. Meddai, ** O genhedl- 
aeth anfFyddlawn a throfaus. Pa hyd y byddaf gyda 
chwi ? pa hyd y goddefaf chwi ?" Dangosodd yn yr 
amgylchiad hwn ei fod ef yn hoíF o drugaredd. Nis 
gallodd beidio trugarhau wrth y tad aV bachgen. ** Os 
gelli di ddim," gofynodd, **cymhorth ni." **Os gelli di 
gredu, *' atebodd yr lesu, * * pobpeth sydd i'r neb a gredo. " 
Defnyddiai y cyfleusdra i gy nyrchu fFydd ynddo. * * Yr wyf 
fi yn credu, O Arglwydd," meddai ; ond nid oedd yn 
meddwl fawr am ei gredu. ** Cymhorth fy anghredin- 
iaeth," gofynodd. Trugarhaodd yr lesu wrthynt trwy 
îachau ei fab. Y mae efe yn gryfach na'r cryf arfog. 

Gadawodd Cesarea Philippi, a chyfeiriodd i Galilea, 
nid ar hyd íFordd amlwg, am y dymunai gael hamdden 
i ddysgu y dysgyblion, ac i fynegu iddynt drachefn y 
traddodid Mab y dyn i ddwylaw dynion, ac y Uaddent 
ef, ac wedi ei ladd yr adgyfodai y trydydd dydd. Er ei 
fod wedi mynegu yn eglur iddynt oV blaen, ac er fod 
tri ohonynt wedi clywed ymddiddan ar y gwirionedd 
hwn ar y mynydd sanctaidd, ac er eu bod dan addysg 
yr Athraw mawr, nid oeddynt yn deall yr ymadrodd. 
Hir iawn oeddynt yn ymddadwreiddio oddiwrth syniadáu 
daearol yr luddewon. Yr oedd mynegiadau yr lesu am ei 
farwolaeth fel tònau geirwon o dristwch yn curo arnynt. 



PENOD XI. 



Yr lesu yn cyflawni gwyrth i dalu y dreth — Y dysgyblion 
ynymryson â^u gilydd pwy fyddaifwyaf- — Yn dysgu ei 
ddysgyhlion ifyned ifyny trwy fyned i lawr, i barchu 
y rhai lychain, ifaddeu i*r brawd edifeiriol, ac i ochel 
nodau annuwwldeb y gwas anrhugarogyn y ddameg — 

Y Gwaredwr yn rhoddi ei fryd ar fyned ijerusalem — 

Y Samariaid yn gwrthod ei groesawu — Yn iachauy deg 
gwahangleifion — Yn ngwyly ỳebylL 



PAN ddaethant i Capernaum, gofynodd y rhai a dder- 
byniai arian y deyrnged i Petr, **Onid yw eich 
Athraw chwi yn talu teyrnged ?*' Yntau a ddywedodd, 
* * Ydyw. " Y mae yn debyg mai i dŷ Petr yr aethant i 
geisio arian y deyrnged. Gofynodd yr lesu i Petr 
gan bwy yr oedd brenhinoedd yn cymeryd teyrnged : 
gan eu plant eu hun ynte gan estroniaid? Atebodd 
Petr, ** Gan estroniaid." ** Y mae y plant, gan hyny," 
meddai ein Harglwydd, **yn rhyddion." Yr ydwyf fi 
gan hyny yn rhydd yn nheml fy Nhad. " Er hyny, rhag 
i ni eu rhwystro hwy, dos i'r môr, a bwrw fach, a 
chymer y pysgodyn a ddêl i fyny yn gyntaf ; ac wedi i 
ti agoryd ei safn, ti a gei ddarn o arian ; cymer hwnw, 
a dyro iddynt drosof fi a thithau. ^' Wele yr hwn yr oedd 
y ddaear yn eiddo iddo, a'r hwn oedd bia yr aur a'r 
arian, a'r anifeiliaid ar fìl o fynyddoedd, heb arian i dalu 
y dreth. Dyma olwg ar Frenin nef yn dlawd i'n cyfoeth- 
ogi ni trwy ei dlodi ef. Ymdrechodd a llwyddodd y 
Phariseaid aV Saduceaid i wneyd y dreth at gynal 



128 

crefydd yn orfodol ; ond dysgodd yr Athraw yma mai 
rhoddion gwirfoddol ydyw rhoddion at gynal crefydd, a 
chondemniodd y gorfodol. 

Y DYSGYBLION YN YMDDADLEU PWY FYDDAI FWYAF. 

** Pwy bynag gan hyny a'i gostyngo ei hunan fel y bachgenyn hwn, 
tíwnw yw y mwyaf yn nheyrnas nefoedd." — Matth. xviii. 4. 

Cododd y cwestiwn, yr hwn sydd yn parhau i godi, 
yn mysg y dysgyblion, ar y íFordd i Capernaum, pwy a 
fyddai fwyaf ohonynt. Y mae yr hanes yn peri i ni 
feddwl fod yr lesu yn dewis teithio wrtho ei hun, i 
fyfyrio ar y gwaith mawr oedd o'i flaen, a'r dysgyblion 
yn teithio gyda'u gilydd. Yr oedd hon yn hamdden 
fanteisiol iddynt hwy i ymddiddan am ei farwolaeth ; 
ond yn lle hyny ymddadleuasant â*u gilydd pwy fyddai 
fwyaf yn nheyrnas nefoedd. Gallasai detholiad yr lesu 
o'r tri i fod yn dystion o*r gweddnewidiad ar y mynydd 
fod yn achlysur o'r ymddadleu hwn. Hawdd y gallwn 
feio y dysgyblion pan yr ydym wedi derbyn mwy a 
oleuni ; ond y mae yr un ysbryd aV un cwestiwn yn fyw 
o hyd. Pwy sydd fwyaf oedd y cwestiwn yn mysg 
dysgyblion yr lesu gynt, ac y mae yn aros yn mysg ei 
ddysgyblion hyd y dydd hwn. O'r un ysbryd ac o'r un 
cwestiwn y cyfyd yr awydd am gadeiriau, a swyddau, ac 
enwau. 

Y FFORDD I FOD YN FWYAF AC YN GYNTAF. 

Pan y cyrhaeddasant y tŷ yn Capernaum, gofynodd 
iddynt, **Beth yr oeddych yn ymddadleu ar y ífòrdd 
pwy a fyddai fwyaf ohonoch?" Yr oedd y cwestiwn 
wedi cael y fath le yn eu meddwl fel y meddyliasant 
ofyn iddo, Pwy sydd fwyaf yn nheyrnas nefoedd ? Eis- 
teddodd yr lesu, a galwodd y deuddeg ato i dderbyn 
cyfarwyddyd pa fodd i fod yn fwyaf. Ac er mwyn 



129 

argraphu ar eu meddwl wirionedd y cyfarwyddyd, efe 
a g-ymerth fachgenyn, ac a'i gosododd yn eu canol, ac 
wedi hyny cymerodd ef yn ei freichîau, a dywedodd^ 
* í Yn wir y dy wedaf wrthych, oddieithr eich troi chwi 
a'ch gwneuthur fel plant bychain, nid ewch i mewn i 
deyrnas nefoedd." Y mae digon o ddrwg yn yr ysbiyd 
hunanol a daearol yna, yr hwn oedd ynoch ar y ífordd, 
i'ch cau chwi allan o deyrnas nefoedd. Nid yn unig y 
mae digon o ddrwg yn hunanoldeb i rwystro i chwi 
Iwyddo yn y byd hwn, ond hefyd i'ch cau chwi allan o 
deyrnas nefoedd. Y mwyaf yn fy nheyrnas i ydyw y 
mwyaf mewn gostyngeiddrwydd. Y mae y bachgen 
bychan hwn yn ostyngedig, a pharod ydyw i weini ar 
bawb, ac nid ydyw yn meddwl dim o hyny : gwna hyny 
o ufudd-dod unplyg a gonest ; nid ydyw yn edrych i 
lawr ar neb, a gwel ei hun yn llai na neb. Dyma i chwi 
esiampl mewn gostyngeiddrwydd. Nid ydyw y bach- 
genyn hwn yn gwybod ei fod yn ostyngedig, nac yn 
disgwyl dim am hyny ; a phan y mae mewn angen, 
mynega ei angen, heb geisio ei guddio. Rhydd yma 
gyfarwyddyd buddiol a gwerthfawr i*w apostolion a'i 
weision. Trwy ostwng eich hunain, meddai, y mae î 
chwi fyned yn fawr, a pheidio gwneyd hyny er mwyn 
bod yn fawr. Nid ydyw y bobl sydd yn fawr yn gwybod 
hyny, am eu bod yn ostyngedig. Parod ydynt i weini 
ar ereill, gan dybied ereiU yn well na hwy eu hunain. 
Edrychant i fyny ar ereill. Y íFordd i fod yn gyntaf 
ydyw bod yn olaf oV cwbl, ac yn weinidog i bawb. 

Canfyddwn yn ei gyfarwyddyd i fod yn fawr ddwy 
fFordd i fyned i fyny, sef gostwng ein hunain, a pheidio 
ceisio bod yn fwyaf fel y byddom ostyngedig, a thrwy 
barchu y rhai bychain a gredant ynddo ef. Dywed 
yma wrth ei ddysgyblion ac apostolion, ac wrthym 
ninau, am farwhau a hunanddarostwng y duedd leiaf a 
all fod ynddynt ac ynom i rwystro un o*r rhai bychain a 



130 

gredant ynddo ef. Y mae dynion yn tynu aflwydd ar 
eu penau, a hwnw heb edifeirwch yn aflwydd tragy- 
wyddol, trwy rwystro un o anwyliaid yr lesu. Fel hyn 
y dywed efe, **Da fyddai iddo pe crogid maen melin 
oamgylch ei wddf, a'i foddi yn eigion y mor, na rhwystro 
un oV rhai bychain hyn a gredant ynof fi." Gair hynod 
ydyw yr un a ganlyn, **Canys anghenraid yw dyfod 
rhwystrau." Beth bynag ydyw gwir ystyr y geiriau, y 
mae efe yn abl i fendithio y rhwystrau i*w anwyliaid i 
gryfhau eu hymlyniad ynddo a'u dibyniad arno, a'u 
profi a*u huno a'u gwneyd yn oleuadau disgleiriach yn 
y byd. Ond y mae gwae yr lesu uwchben yr hwn sydd 
yn dwyn y rhwystrau. ** Er hyny," meddai, ^*gwae y 
dyn hwnw trwy yr hwn y daw y rhwystr !" Byddwch 
wyliadwrus iawn, meddai, na ddirmygoch yr un o*r rhai 
bychain hyn : y mae eu hangelion bob amser yn gweled 
wyneb y Tad trwy weini ar y rhai bychain. Ni fuasent 
yn gweled gwyneb y Tad mor aml oni buasai fod eu 
negeseuon i'r rhai bychain hyn yn werthfawr gan y Tad ; 
ac wyddoch chwi, y mae un o'r rhai bychain hyn yn 
fí'rwyth fy nyfodiad i*r byd i gadw y colledig, **canys 
daeth Mab y dyn i gadw yr hyn a gollasid." 

Mynegodd loan i*r lesu iddo weled un yn bwrw allan 
gythreuliaid yn ei enw, yr hwn nid oedd gyda hwy, ** ac 
ni a waharddasom iddo, am nad oedd gyda ni." Tybiai 
loan nad oedd ef i wneyd defnydd o enw Crist heb fod 
dan eu llywodraeth hwy ac mewn undeb â hwy. Dang- 
osodd y Gwaredwr ei fod ef yn berffaith rydd oddiwrth 
ragfarn, ac yn caru gweled pawb a chlywed am bawb 
yn ceisio gwneyd daioni yn ei enw ef. ** Na waherddwch 
iddo,'* meddai, **y neb nid yw i'n herbyn ni trosom ni 
y mae." Nis gall roddi anair i mi trwy fwrw allan 
gythreuliaid yn fy enw i. 



181 
GOFAL EI GARIAD. 

I fynegu g-waith a g-ofal ei gariad am ei bobl, cymer 
fenthyg g-ofal a phryder y bugail am un ddafad golledig 
o g'ant o ddefaid. Y mae y bugail yn myned ar ol y 
golledig- i eithaf anialwch y mynyddoedd i'w cheisio, ac 
wedi ei chael hi llawenycha am hono fwy nac am namyn 
un cant y rhai nid aethant ar ddisperod. Felly y mae y 
Tad yn llawenychu yn y pechadur wrth ei gadw. Yr 
ydwyf fi wedi d'od o*r nef i lawr, ac i fyned i anialwch 
y mynyddoedd i geisio a chadw y colledig. Nis gall fy 
Nhad ddygymod â cholli yr un oV rhai bychain ; **nid yw 
ewyllys fy Nhad gyfrgolli un oV rhai bychain hyn." Ei 
h)^rydwch*ydyw cadw pechadur. Efe a lonydda yn ei 
g-ariad, ac a ymddigrifa ynddo dan ganu. 

Mae yr Athraw mawr yn dysgu ei ddysgyblion i fod 
yn wyliadwrus rhag dirmygu y brawd pan wedi pechu 
yn eu herbyn, îe, hyd yn nod pan y mae y brawd wedi 
dechreu y drwg, fel y dywedir, ac yn eu cymhell i'w 
ddirmygu. Mae balchder yn y galon, yr hwn sydd yn 
wrthwynebol i'r gostyngeiddrwydd a ddysgir ac a 
argymhellir gan yr lesu, yn y perygl o ddirmygu y brawd 
pan wedi pechu yn ei erbyn ef. Rhydd yr lesu i ni yma 
ei reol ddysgyblaethol pa fodd i frodyr ymddwyn tuagat 
eu gilydd pan y mae y naill wedi pechu yn erbyn y llall. 

Y mae yr ymdrech yn y lle cyntaf i fod yn bersonol ac 
anghyhoedd. ** Dos," meddai, ** ac argyhoedda et 
rhyngot ti ac ef ei hun. Os efe a wrendy arnat, ti a 
enillaist dy frawd." Yn ol Luc, ** Os dywed dy frawd, 

Y mae yn edifar genyf, maddeu iddo." Os metha yr 
ymdrech gyntaf, yr ail ymdrech yn y rheol ydyw, 
cymer eto gyda thi un neu ddau i'th gynorthwyo, **fel 
yn ngenau dau neu dri o dystion y byddo pob gair yn 
safadwy." AV drydedd ymdrech ydyw, ac os efe ni 
wrendy arnynt hwy, dywed i'r eglwys ; ac os ni wrendy 



132 

efe ar yr eglwys, gelli ei gyfrif megîs anghredadyn, ond 
anfon ddeisyfiad at fy Nhad ar ei ran. 

EI ADDEWID I FOD GYDA'i BOBL. 

Dymunai arnynt dalu sylw manwl a gwastadol yn eu 
holl helyntion a'u hymdrechiadau gyda'i deyrnas i 
ddylanwad ac efFeithiolrwydd eu hundeb â'r nef, ac i 
ddylanwad eu hundeb â'u gilydd mewn gweddi ddyfal at 
y Tad yn ei enw ef. ** Yn wir meddaf i chwi, pa bethau 
bynag a rwymoch ar y ddaear fyddant wedi eu rhwymo 
yn y nef, a pha bethau bynag a ryddhaoch ar y ddaear a 
fyddant wedi eu rhyddhau yn y nef." Y mae cydsyniad 
dau neu dri mewn gweddi ar y ddaear am ddim oU yn 
llwyddo gyda fy Nhad. Efe a wneir iddynt gan fy Nhad, 
yr hwn sydd yn y nefoedd. Y rheswm a rydd efe dros 
y llwyddiant ydyw ei bresenoldeb ef gyda hwynt : 
^* Canys IJe y mae dau neu dri wedi ymgynull yn fy enw, 
yno yr ydwyf yn eu canol hwynt." Dyma ddigon o 
reswm dros Iwyddiant nifer bychan yn d'od yn nghyd î 
addoli yn ei enw ef. Os dau a ddaw yn nghyd i'r 
cyfarfod, y mae efe wedi rhwymo ei hun i fod yn 
drydydd. Cyfarfod yn enw Crist ydyw y cyfarfod goreu 
yn y byd hwn. Y mae ef ei hun wedi addaw bod gyda 
ni, ac yma ni gawn gyfleusdra i gyfarfod âg ef ei hun. 

EI faddeugarwch. 

Gwrandawodd y dysgyblion ef mewn distawrwydd. 
Torodd Petr ar y distawrwydd dan ddylanwad dysgeîd- 
iaeth ragfarnllyd yr luddewon trwy ofyn iddo, ** Sawl 
gwaith y pecha fy mrawd i'm herbyn ac y maddeuaf 
iddo ?" Yr ydym ni wedi cael ein dysgu, gallasai 
ddyweyd, i faddeu deirgwaith a dim pellach. A fyddai 
seithwaith yn ddigon i faddeu ? Yr oedd efe wedi 
deall fod mwy o faddeuant yn ei Arglwydd nag yn y 



183 

dysgawdwyr luddewig ; ond áysg efe nad yd^'nt î 
wrthod maddeu pan y gofynîr yn gywir am dano. 
** Xid wyf yn dywedyd/' meddai, *' hyd seithwatth, ond 
hyd ddengwaith a thríugaìn seithwaith,** 

I rybuddio eî ddysgyblion î beidio bod dan ddylanwad 
ysbryd dial ac anfaddeugarwch, cyflelyba deyrnas nef- 
oedd i ryw frenin a fynai gael cyfrif gan ei weision. 
Mae y brenin yn y ddameg, wrth wneyd cyfrîf á*i 
weision, yn cael un oedd yn ei ddyled o ddeng mil o 
dalentau. Syrthiodd y dyledwr hwn o flaen y brentn, 
**ac a*i haddolodd ef, gan ddywedyd, Arglwydd, bydd 
ymarhous wrthyf, a mi a dalaf i ti y cwbl oll ;" aV 
brenin a dosturiodd wrtho, ac a faddeuodd iddo y 
ddyled. Wedi derbyn maddeuant o ddyled mor fawr y 
mae ef yn cyfarfod âg un o*i ddyledwyr ei hun, yr hwn 
oedd yn ei ddyled o gan' ceiniog. Nid oedd ganddo ef 
faddeuant i hwn. Taflodd ef i garchar hyd oni thalai 
efe y cwbl ; ac; wedi i*r brenin glywed hyn gwnaeth 
yntau yn gyfFelyb âg ef. Nid ydym i olygu fod Duw yn 
cosbi pechodau dynipn wedi maddeu iddynt, ac nid ydyw 
ymddygiad y gwas anrhugarog hwn yn dangos ym- 
ddygiadau dynion wedi profí a meddianu edifeirwch a 
maddeuant pechodau. 

** Felly y gwna fy Nhad nefol â chwithau," meddai, 
** oni faddeuwch o*ch calonau bob un i'w frawd eu cam- 
weddau." Dywed wrthynt am ochel ysbryd a gwelth- 
redoedd y gwas anrhugarog, y rhai sydd yn nodau 
neillduol o annuwioldeb. Y mae pobl Dduw i ochelyd 
a gwylio o hyd rhag dwyn nodau annuwiol y byd ; a 
d3nved wrthynt am iddynt aros dan lywodraeth maddeu- 
ant, a pheidio gosod terfynau iddo. Nid oes derfyn ar 
faddeuant Duw iV edifeiriol ; gan hyny nid oes terfyn i 
fod ar ein maddeuant ninau pan y gofynir am dano yt% 
gywir a phriodoL 



134 

RHODDI EI FRYD AR FYNED I JERUSALEM. 
" Yntau a roddes ei fryd ar fyned i Jerusalem." — Luc x. 51. 

Yr oedd yr lachawdwr wedi bod y pryd hwn oddeutu 
haner blwyddyn oV golwg i fesur, rhag gosod ei hun 
yn anamserol yn nwylaw ei elynion ; ac nid oedd ganddo 
ond oddeutu chwe' mis i orphen gwaith mawr ei oes. 
Wedi gadael Galilea rhoddodd ei fryd ar fyned i Jeru- 
salem, er yn gwybod pobpeth oedd i'w gyfarfod ef yno. 
Yr oedd ei galon yn y gwaith o gadw gymaint fel yr 
oedd ei fryd ar fyned i Jerusalem. Nis gallwn olrhain 
ei gamrau yn fanwl yn ystod y chwe' mis diweddaf o*í 
oes. Canfyddwn ef yn nherfynau Samaria, Perea, 
glanau yr lorddonen, yn Bethania, ac yn nhref Ephraim, 
ond Jerusalem oedd ei gyrchfa o bob man yn ystod y 
misoedd diweddaf hyn. Bu yn Jerusalem mewn dau 
amgylchiad cyn y Pasg diweddaf, sef yn ngwyl y pebyll 
ac yn ngwyl y cysegriad, yr hon a sefydlwyd oddeutu 
cant a chwech a deugain o flynyddau cyn Crîst, i goíFhau 
ail gysegriad y deml wedi cael ei halogi gan Antiochus 
Epiphanes. Ceisiasant ei ddal yn y gyntaf, ac yn yr ail 
cymerasant gerig i'w labyddio. 

Dywedodd ei frodyr wrtho, **Cerdda ymaith oddi 
yma a dos i Judea, fel y gwelo dy ddysgybhon dy weith- 
redoedd di ;" a'r rheswm dros eu cyfarwyddyd yw, 
**canys nid oedd ei frodyr yn credu ynddo :" nid oedd- 
ynt wedi ei adnabod fel eu Ceidwad. Daearol, gan 
hyny, ydoedd eu cyfarwyddyd. Yr ateb a roddodd y w, 
** Ni ddaeth fy awr i eto ;" y mae i mi fy amser i fyned 
i Jerusalem. Ewch chwi i fyny Vr wyl hon ; gellwch 
chwi fyned yr amser a fynoch ; nid ydych chwi wedi 
gwneyd dim i gynhyrfu y gelyn yn eich erbyn. Ni 
ddîchon y byd eich cashau chwi ; yr ydych chwi yn 
cyflawni ei weithredoedd. Nid wyf fi eto yn myned iV 
wyl hon ; arhosaf rai dyddiau heb dd'od yno. Efe a 



135 

aeth iV wyl, nid yn amlwg, ond megis yn ddirgel. 
Wedi aros rhai dyddiau cyfeiriodd efe a'i ddysgyblion 
tua Jerusalem, nid gyda'r lluaws, ond trwy derfynau 
Samaria. Ar y daith hon, debygem, yr anfonodd yr 
lesu genhadon o flaen ei wyneb i dref y Samariaid, i 
barotoi iddo ef. ** Ac nis derbyniasant hwy ef, oblegîd 
fod ei wyneb ef yn tueddu tua Jerusalem." Gofynodd 
lago ac loan, meibion y daran, a fynai efe iddynt ofyn 
am dân i lawr oV nef a*u difa hwynt, megis y gwnaeth 
Elias. Dichon eu bod tua'r fan y gweddîodd Elias am 
dân i lawr o'r nefoedd i ddifa y ddau ddeg a deugain y 
rhai a anfonodd y brenin at Elias gyda'r amcan o'i ddar- 
ostwng, os nad ei ladd ef. Gwrandawodd yr Arglwydd 
ar weddi Elias trwy roddi tân i lawr o'r nefoedd a'u difa 
hwynt. Daeth yr amgylchiad yn fyw i feddwl lago ac 
loan wrth weled y Samariaid yn gwrthod rhoddi der- 
byniad iddo ef a hwythau. Trodd yr lesu Vw ceryddu 
hwynt am eu hysbryd dialeddol pan yn canlyn yr hwn a 
ddaeth nid i ddistrywio eneidiau dynion ond i'w cadw. 
**Ni wyddoch," meddai, **o ba ysbryd ydych chwi ; 
canys ni ddaeth Mab y dyn i ddistrywio eneidiau dynion 
ond i'w cadw." Mae distrywio eneidiau dynion yn 
hollol groes i amcan fy nyfodiad i iV byd. Yr ydych 
chwi yn ganlynwyr i mi ; yr ydych, gan hyny, i gyrchu 
at yr un amcan mawr. Wele waith digon mawr i Fab 
Duw dd'od i lawr o'r nef i'w gyflawni ; nid oedd neb yn 
abl i gadw eneidiau ond Mab y dyn, a dyrchafodd efe 
gadw eneidiau yn amcan i bob peth arall. 

Pan ar y ff'ordd o'r lle hwn i dref arall dywedodd un 
wrtho, **Arglwydd, mi a'th ganlynaf i ba le bynag yr 
elych." Dangosodd nid yn unig ei fod efe ei hun wedi 
cymeryd cadw eneidiau yn amcan uwchaf i gyrhaedd 
ato, ond hefyd galwai ar ei ganlynwyr i wneyd yn 
gyff'elyb trwy roddi y lle blaenaf i'w deyrnas ef. Myneg- 
odd ei hanes yn ei gysylltiad â'r byd wrth hwn, fel y 



186 

gfallai fwirw y draul gyda g"olwg ar fanteîsion bydol. 
Dyma fy hanes i, meddai ; os dewiset gael gwybod 
faint â elli di ddisgwyl mewn ystyr ddaearol trwy fy 
nghanlyn i. ** Y mae gan y Uwynogod ffauau, a chan 
adar yr awyr nythod ; ond gan Fab y dyn nid oes lle y 
rhoddo ei ben i lawr." **Dilyn fi," meddai wrth un 
arall. " Gofynodd hwnw a gai efe aros hyd nes y byddai ei 
dad ef farw. *' Gad i*r meirw gladdu eu meirw," meddai ; 
"ond dos di a phregetha deyrnas Dduw." Dywedodd 
wrth un arall nad oedd yr hwn oedd yn rhoddi ei law ar 
yr aradr ac yn edrych ar y pethau o'i ol yn gymwys i 
deyrnas Dduw. Geilw ar bob un a ddel ato i osod ei 
deyrnas ef yn mlaenaf. 

ANFON ALLAN Y DEG A THRIUGAIN. 

Mae yn bosibl mai yr adeg hon yr anfonodd efe y 
deg dysgybl a thriugain, ac a*u danfonodd hwynt bob 
yn ddau o flaen ei wyneb i bob dinas a man lle yr oedd 
efe ar fedr dyfod. Dywedodd wrthynt, **Y cynhauaf 
yn wir sydd fawr, ond y gweithwyr yn anaml ; 
gweddiwch gan hyny ar Arglwydd y cynhauaf, am 
ddanfon allan weithwyr i V gynhauaf. Ewch : wele, yr 
wyf fi yn eich danfon chwi fel ẃyn yn mysg bleiddiaid." 
Dywedodd wrthynt am iddynt fyned allan heb gôd, nac 
ysgrepan, nac esgidiau, ac na chyfarchent well i neb ar 
y fFordd. Anfonodd hwy bob yn ddau i gyhoeddi yn y 
dinasoedd, ** Daeth teyrnas Dduw yn agos atoch." Pa 
ddinas bynag fydd yn barod i'ch derbyn, derbyniwch eu 
croesaw, ac iachewch y cleifion, a dywedwch, ** Daeth 
teyrnas Dduw yn agos atoch ;" a phwy bynag a fydd 
iinmharod i*ch derbyn, dangoswch eich anghymeradwy- 
aeth trwy ysgwyd y llwch oddiwrth eich traed. Yna 
mynegodd y canlyniadau o gamddefnyddio breintiau yr 
Efengyl. Bydd cyfrif pobl gwlad Efengyl yn fawr yn y 
farn, a bydd yn esmwythach yn y farn ar y rhai sydd 



187 

wedi derbyn llai o fanteision na phobl Cap^rnaum, y 
rhai a ddyrchafwyd hyd y nef. Dywed wrth y bobl 
sydd yn camddefnyddio breintiau yr Efengyl, ** Eithr 
esmwythach fydd i Tyrus a Sidon yn y farn nag i chwi." 
Cyn hir dychwelodd y deg a thriugain o'r daith gyda 
llawenydd. Tybia rhai mai ar ol gwyl y pebyll y dych- 
welasant. Gyda llawenydd dywedent, ** Hyd yn nod y 
cythreuliaid a ddarostyngir i ni, yn dy enw di." Ni 
ddarfu iddynt ddeall, fe ddichon, iddo roddi iddynt 
awdurdod i fwrw allan gythreuliaid. Yr oedd gweled 
eu hunain yn drech naV ysbrydion drwg, trwy ei enw ef, 
yn peri iddynt lawenychu. Dangosodd ei gymeradwyaeth 
o berthynas i'w taith, a'i foddlonrwydd yn eu Uwyddiant 
yn ei enw. **Mi a welaisSatan," meddai, **megis mellten, 
yn syrthjo oV nef." Cafodd olwg ar Satan a*i deyrnas 
yn syrthio trwy bregethiad yr Efengyl. Wedi rhoddi 
iddynt awdurdod ar holl gryfder y gelyn,.dywed wrthynt, 
** Eithr yn hyn na lawenhewch, fod yr ysbrydion wedi 
eu darostwng i chwi." Dangosaf i chwi uwch íFynonell 
o lawenydd: **ond llawenhewch yn hytrach am fod eich 
enwau yn ysgrifenedig yn y nefoedd." Llawenhewch 
am eich bod yn blant Duw, yn bobl yr Arglwydd, a'ch 
enwau yn ysgrifenedig ar lyfr y teulu. Llawenychodd 
yn ei ysbryd wrth weled ei bobl, er yn fychain, yn ddigon 
gwerthfawr yn ngolwg ei Dad i ddatguddio iddynt 
bethau mawrion ei deyrnas ef. 

AR EI FFORDD i'r WYL. 

Ar ei daith i'r wyl cyfarfu âg ef, mewn rhyw dref, ddeg 
o wyr gwahangleifion, y rhai a safasant o hirbell, a hwy 
a godasant eu llef, gan ddywedyd, " lesu Feistr, tru- 
garha wrthym." *' Ewch," meddai, ** a dangoswch eich 
hunain i'r offeiriaid." A bu fel yr oeddynt yn myned fe 
a'u glanhawyd hwynt. Dychwelodd un gan folianu 
Duw â llef uchel ; ac efe a syrthiodd ar ei wyneb wrth 



138 

'CÌ draed ef, gan ddiolch iddo : a Samarîad oedd efe. 
Gofynodd yr lesu, **Oni lanhawyd y deg, ond pa le y 
mae y naw ? Ni chaed a ddychwelasant i roi gogoniant 
i Dduw ond yr estron hwn." Gwelodd yn ei bobl ei 
hun agwedd aniolchgar ac anheilwng wedi derbyn 
gwaredigaeth. Dy wedodd wrth y Samariad h wn, * * Dos 
ymaith ; dy íFydd a'th iachaodd. " 

** Yna yntau hefyd a aeth i'r wyl, nid yn amlwg, ond 
megis yn ddirgel," a murmur mawr oedd am dano yn yr 
wyl. Efe oedd testyn siarad yn yr wyl. Pa le y mae 
-efe? gofynai yr luddewon. Dymunol ganddynt hwy 
fuasai iddo fod yn absenol o un o brit wyliau y genedl, 
^r mwyn cael cyhuddiad yn ei erbyn. Tua chanol yr 
wyl ymddangosodd yr lesu yn y deml yn athrawiaethu. 
Yr oedd efe yn athrawiaethu yn y deml gyda nerth a 
dylanwad, ac ymresymai yn argyhoeddiadol. 

Pa fodd y medr hwn ddysgeidiaeth, gofynent, ac 
yntau heb ddysgu ? Atebodd yr lesu fod ei ddysgeid- 
iaeth ef wedi d*od, nid oddiwrth athrawon a dysgawd- 
wyr dynol, ond oddiwrth ei Dad o'r nef. Dysgeidiaeth 
fy Nhad ydyw fy nysgeidiaeth i. Yr oedd efe yn dysgu, 
nid i geisio gogoniant gan ddynion, ond i ogoneddu ei 
Dad, yr hwn sydd yn y nefoedd. Yr oedd eu pechodau 
hwy a'u twyll yn cuddio gwirionedd a dwyfoldeb ei 
ddysgeidiaeth ef. Y mae gwneuthur y ddysgeidiaeth 
yn rhoddi tystiolaeth o4 gwirionedd a'i dwyfoldeb. Pe 
buasai ynddynt gariad at wirionedd ac uniondeb, buasai 
ynddynt hefyd gariad at ei ddysgeidiaeth ef. 

YN GWAHODD AR DDYDD MAWR YR WYL. 

Yr oedd dydd diweddaf yr wyl yn ddydd mawr yr 
wyl : ar y dydd diweddaf y byddai mwyaf o bobl yn 
d'od yn nghyd. Llawer a yfent o ddyfroedd Siloam, a 
dygent ef iV deml i adgoíFa y dwfr o'r graig yn yr 
^nialwch. Ac ar ddydd mawr yr wyl safodd vr lesu 



189 

niewn Ue manteisiol iV torfeydd ei weled a'î ^lywed, a 
llefodd, ** Oá oes ar neb syched, deued ataf íì ac yfed.** 
Ymdrechodd i wneyd ei wahoddiad yn glywadwy i'r 
torfeydd trwy godi ei lef. Yr oedd ei olwg a*i lef yn 
r isol yn ddiameu. Yr oedd pereidd-dra dwyfol yn eî 
lais. Nid oedd neb ond efe a allasai yn rasol wneyd 
hyn. Yr oedd efe yn codi ei lef, ac yn gwahodd pawb 
ato ei hun i gael eu disychedu oV dyfroedd bywioL 
Dywedodd llawer a glywsant y llef, ** Yn wir, hwn yw 
y prophwyd." Eraill a ddywedasant, ** Hwn yw Crist." 
Yr oedd cynhwrf yn mysg y bobl yn ei gylch. Mynaî 
rhai ei ddal ef. Tystiolaeth rhai o*r swyddogion wrth 
yr archofteiriaid aV Phariseaid oedd, **ni lefarodd dyfi 
erioed fel y dyn hwn." Trwy ymresymu mewn tawelwch 
yn erbyn eu rhagfarn, a thrwy egluro yr Ysgrythyrau 
eniUodd gydymdeimlad Uawer oV bobl. 

Ceisiodd yr archoffeiriaid aV ysgrifenyddion ei dda]« 
oherwydd ei fod yn tynu y bobl ato. **Paham," 
gofynent iV swyddogion, ** na ddygasech chwi ef ?" Yr 
ateb a gawsant, ** Ni lefarodd dyn erioed fel y dyn hwn." 
**A hudwyd chwithau hefyd?" gofynent. A gredodd 
neb oV penaethiaid ynddo, neu y Phariseaid ? Nid oes 
fawr o bwys yn y bobl gyffredin o Galilea, y rhai ni 
wyddant y gyfraith ; melldigedig ydynt. Gofynodd 
Nicodemus, yr hwn fu gydaV lesu liw nos, gwestiwn 
iddynt a ddyrysodd eu cynlluniau, yr hyn a ddywed ei 
fod yn ei garu. Gofynodd, ** A ydyw ein cyfraith ni 
yn barnu dyn oddieithr clywed ganddo ef yn gyntaf, a 
gwybod beth a wnaeth efe?" Yr oedd yn y cynghor un 
yn ffyddlawn iV lesu, am ei fod wedi ei adnabod. 
Mewn canlyniad i ofyniad Nicodemus, aeth pawb i*w dŷ 
«i hun. 



140 



PENOD XII. 



Yr lesu yn Mynydd yr Olewydd — Yn y deml yn trti-- 
garhau wrth yr hon a ddaliwyd mewn godineb — Crist 
fel goleuniy hyd — Yn dysgu y cyfreithiwr trwy ddameg 
y Samariad trugarog — Yn nhy Martha a Mair — Yìi 
dysguy dysgyblion drachefn i weddio — Dameg y cyfaill 
ỳn myned at ei gyfaill ganx>l nos — lachau y dyn a anesid 
yn ddall — Y dallyn cael ei alw oflaeny Sanhedrim — 
Yr lesu fel Bugail da — Yn y gysegr wyl yn ferusalem 
— Yr lesuyn enyn tân ysbrydol ary ddaear. 



A'R lesu a aeth i fynydd yr Olewydd. Nid oedd 
ganddo dŷ iddo eî hun, er mai trwyddo y crewyd y 
nef aV ddaear. Da fuasai iddo gael gorphwyso ar o\ 
Uafur y dydd. Diamheu ei fod yn teimlo yn flinedig, 
wedi bod yn líefain yn y dyrfa ar y bobl i dd'od ato. 
Nid oedd neb yn Jerusalem yn barod i roddi llety nos- 
waith i Frenin y brenhinoedd ac Arglwydd yr arglwyddi. 
Pe buasai ganddo gyfaill yn Jerusalem, ni feiddiai roddi 
lle iddo i roddi ei ben i lawr am ychydig oriau. Cafodd 
yr lesu letygarwch Jerusalem mewn ystâd hynod o isel. 
Dywed yr hanes iddo fyned i fynydd yr Olewydd. Pa 
un ai gyda chyfaill iddo, ai yn Bethania, ai mewn 
pabell godwyd gogyfer a'r wyl, ai mewn gweddi at ei 
Dad, y treuliodd efe y nos hon ar derfyn yr wyl, nis 
gellir penderfynu. Hynod o brin ydyw yr hanes a 
roddir i ni gan ysbrydoliaeth am ei gysuron daearol ; a 
phrin iawn, debygem, oedd ei gysuron tymhorol. 
Hunanymwadiad er mwyn ereill ydyw llinell fawr ac 
amlwg ei hanes ef. 



141 
GALW EI WRTHWYNEBWYR I LYS EU CYDWYBOD. 

Bore dranoeth daeth drachefn i*r deml i ddysgu y bobl, 
oherwydd yr oedd yno lawer heb adael y ddinas ar ol yr 
wyl. Ceisiodd ei elynion ei ddarostwng a*i waradwyddo 
trwy osod ger ei fron yr hon a ddaliesid mewn godineb. 
Dywedasant wrtho, ** Athraw, y wraig hon a ddaliwyd 
yn y weithred yn godinebu. A Moses yn y gyfraith a 
orchymynodd i ni labyddio y cyfryw. Beth gan hyny yr 
wyt yn ei ddywedyd?" Tybient gan ei fod mor dru- 
garog wrth bawb a geisiai ganddo, a bod cymaint o son 
am ei drugaredd trwy y wlad, y buasai llabyddio y 
wraig hon i farwolaeth trwy ei orchymyn ef yn dar- 
ostwng ei gymeriad trugarog yn y wlad ; ac y buasai 
trugarhau wrthi yn drosedd yn erbyn cyfraith Moses. 
Gofynai y gyfraith hono roddi y cyfryw i farwolaeth 
trwy eu llabyddio â meini. Amlwg yw eu bod dan 
arweiniad eu tad yn yr ymosodiad hwn arno, fel yn eu 
hymosodiadau cyfFredin ar ein Gwaredwr. Temtiai y 
diafol ein Hiachawdwr trwy y dynion hyn. Gwna ddef- 
nydd mynych o ddynion. Gall wneyd mwy trwy waed 
a chnawd na thrwy ysbrydion noethion. Ysgrifenodd 
yr lesu â*i fys ar y ddaear, heb gymeryd arno eu clywed, 
ond parhau i ofyn yr oeddynt. Llawer o ddyfalu sydd 
wedi bod beth oedd efe yn ei ysgrifenu ar y ddaear. 
D)rwed rhai mai ysgrifenu y geiriau a ddywedodd wrth- 
ynt yr oedd ef y waith gyntaf, a'r ail waith mai ysgrifenu 
yr oedd efe fod edifeirwch yn arwain i faddeuant, neu 
fod maddeuant i'w gael i'r edifeiriol. Nis gellir pen- 
derfynu, am na ddatguddiwyd i ni. '* Dywedodd 
wrthynt, Yr hwn sydd ddibechod ohonoch tafled yn 
gyntaf gareg ati hi." Gwysiodd ei orchymyn ef hwynt 
gerbron eu cydwybodau eu hunain. Diau i'r wraig ofni 
pan glywodd hi ei orchymyn ef ; ond ni fuasai raid iddi 
ofni i'r cerig ddisgyn arni, oherwydd yr oedd efe yn 



142 

adnabod eu calonau, a*u meddyliau, a*u cymeriadau. 
Gall dynion broíFesu moesoldeb uchel gerbron dynion, 
ac eto mor anfoesol a Uygredig a neb yn ngolwg Duw, 
Ysgrifenodd drachefn ar y ddaear. Trwy ei orchymyn 
fe aeth goleuni i gydwybod pob un ohonynt, a galwodd 
eu cydwybod hwy iV llys ei hun, a chondemniwyd pob 
un yn llys ei gydwybod, ac aethant allan o un i un, gan 
ddechreu o'r hynaf hyd yr olaf. Gadawyd yr lesu yn 
unig, aV wraig yn sefyll yn y canol. Nis gallent aros 
yn ei wyddfod wedi cael eu condemnio. Wele ddau 
beth hynod wedi aros, medd Augustine, Trueni a 
Thrugaredd. Yr oedd y trueni yn ddwfn, ond yr oedd 
trugaredd yn ddyfnach. ** Ha wraig," gofynodd, " pa 
le y mae dy gyhuddwyr ? oni chondemniodd neb di ?" 
**Naddo neb, Arglwydd," atebodd. Yr oedd ei hateb- 
iad yn awgrymu edifeirwch ac ymostyngiad gerbron eî 
drugaredd. Taflodd ei hun o'i flaen am drugaredd. 
Gwelodd ynddo lymder yn erbyn pechod, a gwelodd 
ynddo hefyd dosturi a thrugaredd ddigonol. Dywedodd 
yr lesu wrthi, ** Nid wyf fìnau yn dy gondemnio di : dos 
ac na phecha mwyach." Rhyddhaodd hi oddiwrth eî 
phechodau trwy eu maddeu, a dywedodd yn effeithiol 
wrthi, ** Dos ac na phecha mwyach." Mae efe yn abl 
i ladd y bai a bywhau y pechadur. Medr efe gadw y 
gyfraith a chadw y troseddwr hefyd. Mae ei drugaredd 
faddeuol yn mawrhau y gyfraith, a'i gwneyd hi yn 
anrhydeddus, nid trwy gosbi y troseddwr, ond trwy ei 
godi i fyny â'r gyfraith, a*i fforddi i gadw y gyfraith yn 
ei fywyd. Y gair diweddaf a ddywedodd efe wrth y 
bechadures hon yw, ** Dos, ac na phecha mwyach." 

** Goleuni y byd ydwyf fi." — Ioan viii. 12. 

Dysgodd yr lesu am dano ei hun fel bara y bywyd ac 
fel dyfroedd y bywyd. Yma llefara am dano ei hun fel 
goleuni y byd, a'r unig oleuni sydd yn arwain iV bywyd 



148 

tragywyddol. Yr oedd yn y trysordy lle yr oedd efe yn 
llefaru ddau bost euraidd, ar y rhai yr oedd amryw 
l^mpau, y rhai a oleuid ar ol yr aberth prydnhawnol 
bob dydd yn ystod yr wyl, ac o amgylch y rhai y 
dawnsiaî y bobl gan lawenydd ; oherwydd gwyl o 
lawenydd ydoedd gwyl y pebyll. ** Goleuni y byd 
ydwyf fi," medd yr lesu. Efe ydyw gwîr oleuni y byd. 
Nid ydoedd pob goleuni ond cysgod ohono ef. Nid oes 
fywyd heb oleuni, ac nid oes wir fywyd heb wir oleuni. 
Yn nyfodiad lesu Grîst iV byd cyfododd Haul y cyfiawn- 
der a meddyginiaeth yn ei esgyll. ** Chwi yw goleuni 
y byd," meddai wrth ei ddysgyblion. Y mae ei bobl yn 
oleuni y byd trwy eu hundeb âg ef, Haul y cyfiawnder. 
Y mae ein Gwaredwr yn wîr oleuni y bywyd. ** Y neb 
a'm dilyno i," meddai, ** ni rodia mewn tywyllwch ; 
eîthr efe a gaiíF oleuni y bywyd.'* *' Goleua efe Iwybr y 
c^rfiawn, yr hwn a lewyrcha fwy-fwy hyd ganol dydd." 
Wele oleuni sydd yn arwain i fywyd tragywyddol. 

GWEITHREDOEDD YN PROFI PERTHYNAS. 

Dywedai yr luddewon mai tystiolaethu am dano ei 
hun yr oedd efe ; gan hyny, nid oedd ei dystiolaeth yn 
wîr. Dywed efe fod y Tad hefyd yn tystîolaethu am 
dano ef. Chwychwi, meddai, sydd oddi isod, minau 
sydd oddi uchod ; chwychwi sydd o'r byd hwn, minau 
nid ydwyf o*r byd hwn. Uchel a gau ydoedd eu hon- 
iadau, ac isel a llygredig oedd eu natur a*u gweithred- 
oedd. Llefarai wrth ei elynion er mwyn dysgu iddynt 
y gwirionedd, a'u harwain o'r tywyllwch i'r goleuni, ac 
o feddiant Satan i'w deyrnas ei hun. ** Ein tad ni," 
meddent, **ywAbraham." **PeplantAbrahamfyddech," 
meddai, * ' gweithredoedd Abraham a wnaech." Y mae 
perthynas rhwng tad a phlant yn d*od i'r golwg yn 
ngweithredoedd y plant. Yr ydych chwi yn ceisio fy 
iladd i ; hyn ni wnaeth Abraham. * * Gorfoledd oedd gan 



144 

eich tad Abraham weled fy nydd i, ac efe a'i gwelodd, 
ac a lawenychodd. " Un Tad sydd i ni, meddent, sef 
Duw. Pe Duw fyddai eich Tad, meddai, chwi a'm 
carech i. Dyma y gwirionedd am danoch, **0*ch tad 
diafol yr ydych chwi, a thrachwantau eich tad a fynwch 
chwi eu gwneuthur." Y mae eich gweithredoedd yn 
tystiolaethu mai ei blant ef ydych chwi. A phan fyneg- 
odd ef y gwirionedd, . * * Cyn bod Abraham yr wyf fi," 
codasant gerig i'w taflu ato ef. Ymguddiodd yr lesu, 
ac aeth allan oV deml. 

CARIAD A THRUGAREDD. 

Daeth rhyw gyfreithiwr ato, gan ei demtio ef, a 
dywedyd, **Athraw, pa beth a wnaf i gael etiíeddu 
bywyd tragy wyddol. " Gofynodd yr lesu iddo, ** Pa 
heth sydd ysgrifenedig yn y gyfraith ? Pa fodd y dar- 
lleni ? Dywedodd y cyfreithiwr, Ti a geri yr Arglwydd 
dy Dduw â'th holl galon, ac â'th holl enaid, ac â'th holl 
nerth, ac â'th holl feddwl, a*th gymydog fel ti dy hun. 
Yntau a ddywedodd wrtho, Ti a atebaist yn uniawn ; 
gwna hyn a byw fyddi. Eithr efe yn ewyllysio ei 
gyfiawnhau ei hun a ofynodd, A phwy ywfynghymydog?" 
Llefara yr lesu ddameg i ddysgu iddo fod ystyr ddyfnach 
i garu cymydog nag a roddid ganddynt hwy, yr ofFeir- 
iaid a'r Lefiaid. Yn y ddameg, * * rhy w ddyn oedd yn 
myned i waered o Jerusalem i Jericho ; ac a syrthiodd 
yn mysg lladron, y rhai wedi ei ddiosg ef, a*i archolli, a 
aethant ymaith, gan ei adael yn haner marw." Daeth 
oífeiriad heibio y fîordd hono, a phan welodd ef y dyn 
wedi ei archolli, efe a aeth heibio yr ochr arall iV ífordd. 
AV un fîynud y Lefiad a ddaeth y ffordd hon, aeth yntau 
heibio heb drugarhau wrth y dyn oedd wedi ei adael yn 
haner marw. *' Eithr rhyw Samariad, wrth ymdaith, a 
ddaeth ato ef ; a phan ei gwelodd, a dosturiodd ;" ac yr 
oedd ei dosturi yn cynwys ymgeledd briodol i'r dyn 



145 

archolledig : gwnaeth ei oreu iddo, ac nid ei basio fel 
yr ofFeiriad aV Lefiad íFurfiol. Yr ydych chwi yn edrych 
i lawr ar y Samariaid, ond y mae y Samariad hwn yn 
cadw ac yn gwneyd y gjrfraith yn well na'r offeiriad a'r 
Lefiad, y rhai sydd yn proffesu eu bod yn gofalu ac yn 
cadw y gyfraith, ond heb ei chadw mewn gweithredoedd* 
Y mae caru yn golygu, nid yn unig gweithredu yn 
gyfiawn, ond hefyd drugarhau pan y mae angen am 
drugaredd. ** Pwy gan hyny," gofynodd yr lesu iddo, 
** o'r tri hyn yr ydwyt ti yn tybied ei fod yn gymydog iV 
hwn a syrthiasai yn mhlith y lladron ? Ac efe a ddy- 
wedodd, Yr hwn a wnaeth drugaredd âg ef." Nid oedd 
yr un ateb arall i'w roddi, er ei fod ŷn ateb yn erbyn eu 
bywyd ymarferol hwy. ** Dos," meddai wrtho, **a 
gwna dithau yr un modd." Y mae yn dra thebyg nad 
anghofìodd y cyfreithiwr hwn y wers a gafodd ef gan yr 
lesu yr adeg hon. 

YN NHY MAIR A MARTHA. 

Ar ei ymdaith daeth i Bethanîa. Derbyniodd Martha 
ef i'w thŷ. ** Ac i hon yr oedd chwaer a elwid Mair, yr 
hon hefyd a eisteddodd wrth draed yr lesu, ac a wran- 
dawodd ar ei ymadrodd ef." Yma cawn ei hanes yn 
myned i mewn at y teulu crefyddol a charedig yn 
Bethania, a rhydd yr hanes olwg i ni ar y gwahanîaeth 
a all fod rhwng y teulu a'u gilydd. Y mae yn ym- 
ddangos fod gofal y tŷ yn benaf yn gorphwys ar Martha, 
gan hyny yr oedd hi yn trafferthu o angenrheidrwydd, a 
Mair yn fwy tawel yn gadael y cyfrifoldeb arni hi. Pan 
yr aeth yr lesu i*r tŷ gwnaeth Mair y defnydd goreu o'r 
adeg trwy eistedd wrth draed yr lesu i wrando ei ym- 
adrodd, ac am hyn y mae yr lesu yn ei chanmol. Yr 
oedd Martha yn ífwdanus yn nghylch llawer o wasan- 
aeth. Ceisiai Martha ei barchu trwy roddi y croesaw 
goreu a allasai iddo. Dywedodd wrtho, **Arglwydd, 



146 

onid oes ofal arnat am i*m chwaer fy ngadael i fy hun 
î wasanaethu? dywed wrthi gan hyny am fy helpio." 
Ond trodd yr lesu i geryddu Martha, nid am ei chroesaw 
îddo, ond am ei bod hi yn cymeryd gormod o draíFerth 
î'w groesawu. ** Martha, Martha," meddai, **gofalus 
a thraíFerthus wyt yn nghylch llawer o bethau." Ni 
raid i ti fyned i gymaint o drafferth i geisio llawer o 
bethau. **Eithr un peth sydd angenrheidiol." Un 
ddysgliad sydd ddigonol, meddai Matthew Henry. Y 
mae un peth yn ddigonol : paid traíFerthu i gael amryw- 
iaeth. Gelli wneyd gwell defnydd o'm harosiad yma 
trwy wneyd fel Mair : "A Mair a ddewîsodd y rhan 
dda, yr hon ni ddygir oddiarni." Cymer lai o draíFerth 
i arlwyo y bwrdd, ac eistedd gyda Mair i wrando ar fy 
ymadrodd. 

TAERINEB MEWN GWEDDI. 

Llefarodd ddameg i roddi gwers adnewyddol i'w 
ddysgyblion ar weddio, a gwerth taerineb mewn gweddi. 
Dywed am un yn myned at ei gyfaill ganol nos i 
geisio tair torth yn echwyn. Llwyddodd gyda'i gyfaill, 
nîd oherwydd ei fod yn gyfaill iddo, ond oherwydd eí 
daerineb. Yr hyn a'i gwnaeth yn daer oedd, fod 
c^rfaill iddo wedi d'od i dalu ymweliad âg ef, ac nid oedd 
ganddo ddim i'w ddodi ger ei fron ; ac oherwydd ei 
daerni ac nid oherwydd ei fod yn gyfaill iddo, y gwran- 
dawodd ar ei gais. Trwy weddi daear nî a Iwyddwn i 
dderbyn pobpeth ag y mae arnom wir angen am dano* 
"Gofynwch," meddai wrthynt, **a rhoddir i chwi ; 
ceîsiwch, a chwi a gewch ; curwch, ac fe agorir i chwi." 
Y mae parodrwydd y Tad i roddi yn cymhell i fod yn 
daer mewn gweddi. Yr ydych chwi, meddai, y rhai 
ydych ddrwg, yn medru rhoddi ** rhoddion da i'ch plant 
chwi ; pa faint mwy y rhydd eich Tad o'r nef yr Ysbryd 
Glân i'r rhai a ofynant ganddo," neu, '*bethau da," yn 



147 

ol Matthew. Trwy gael yr Ysbryd Glân ni gawn dang- 
nefeddy ni gawn arweinîad, ni gawn galon bur a chymer- 
îad pur ; ni gawn ddynion da ond i ni gael yr Ysbryd 
Glân. 

RHODDI GOLWG I UN A ANESID YN DDALL. 

"Ac wrth fyned heibio, efe a ganfu ddyn dall o'i 
enedigaeth." Yma cyflawnodd yr lesu wyrth i gadarn- 
hau y gwirionedd am dano eî hun fel goleuni y byd trwy 
roddi golwg i un a anesid yn ddall. Gwnaeth ddefnydd 
o foddion yn nghyflawniad y wyrth hon ; a rhoddodd le 
î'r dall i wneyd ei ran yn y waredigaeth a dderbynîodd. 
Gwnaeth glai o*r poeryn, ac irodd ei lygaid â'r clai, a 
gorchymynodd iddo fyned i lyn Siloam, ac ymolchî ; a 
phan yr ufuddhaodd i orchymyn yr lesu, fe ddaeth i 
weled. 

Parodd y wyrth hon ymholiad cyffredinol, ac amrywiol 
syniadau yn mysg ei gymydogion. Yr oedd y cyfnewid- 
iad arno mor fawr fel y gofynai rhai, ** Onid hwn yw yr 
un oedd yn eistedd, ac yn cardota ? Rhai a ddywedas- 
ant, Hwn yw efe : ac ereill, Y mae efe yn debyg iddo." 
Terfynodd efe y ddadl hon trwy ddyweyd, ** Myfi yw 
efe." Yr ymholiad nesaf oedd, ** Pa fodd yr agorwyd 
dy lygaîd di ?*' Er nad oedd efe yn adnabod lesu Grist 
yr oedd profiad o'i waredigaeth wedi argraphu yn ddwfn 
ar ei feddwl íFordd y waredîgaeth, ac wedi rhoddi nerth 
ynddo i draethu yn eofn y gwirionedd. Dywedodd, 
** Dyn a elwir lesu a wnaeth glaî, ac a irodd fy llygaid 
i, ac a ddywedodd wrthyf, Dos î lyn Siloam, ac ymolch ; 
ac wedi i mî fyned ac ymolchi, mi a gefais fy ngolwg." 
Y mae tystiolaeth profiad o waredigaeth yn gywir, sicr, 
a sefydlog. Rhyfedd na fuasai rhoddi golwg i un a 
anesid yn ddall yn lladd eu gelyniaeth a'u rhagfarn yn eî 
erbyn, a'u perswadio iV dderbyn fel y Messiah adda>v- 
edîg. Oherwydd eu dallineb ysbrydol ni fynent weled. 




[llyn siloam.] 



149 

Dygasant y dyn a gafodd ei olwg at y Pharíseaid, 
gSLtì ddisgwyl y buasai ei ddwyn o flaen yr awdurdodau 
eglwysig yn peri iddo ofni a newid ei dystiolaeth. 
Safodd yn gadarn i fynegi ei dystiolaeth o flaen y 
cynghor. Pa fodd y cefaist dy olwg? gofynodd y 
Phariseaid iddo. ''Clai a osododd efe ar fy llygaid," 
ebe fe, **a mi a ymolchais, ac yr ydwyf yn gweled." 
Cryfhau y dystiolaeth yr oedd efe wrth gael ei holi ; ond 
gallem feddwl ei fod yn blino arnynt yn gofyn yr un 
peth lawer gwaith. Y mae amheu dyn yn dyweyd y 
gwir yn ei archolli yn fawr ; yr oedd gofyn iddo fwy nag 
unwaith yn awgrymu amheuaeth am ei dystiolaeth. 
Beth ydyw dy farn di am dano ? gofynent. Yr wyf fi 
yn meddwl mai prophwyd yw efe, atebai. Gwelsant 
mai gwell oedd troi i rywle arall, a galwasant ar ei rieni 
ger eu bron. Pobl gyfFredin ac ofnus ydoedd ei rieni, 
a hynod o wasaidd iV awdurdodau : ofnent y canlyniadau 
o gael eu bwrw allan oV synagog. Wedi mynegi mai 
efe oedd eu mab hwy, ac mai'n ddall y ganwyd ef, 
dywedasant, ** Y mae efe mewn oedran ; gofynwch iddo 
ef." 

Dylasai ei rieni fod yn gryfach na hyn i dystiolaethu 
dros y gwirionedd wedi gweled y fath waredigaeth yn 
eu mab. Y mae pobl weiniaid ac ofnus i sefyll dros y 
gwirionedd i*w cael bob amser yn y byd ; gwell ganddynt 
wenieithio i'r gau na sefyll dros y gwir : ond yr oedd yr 
hwn a gafodd ei olwg ac a brofodd y waredigaeth yn 
ymgadarnhau dros y gwir ac yn erbyn y gau. **Yn 
hyn yn ddiau y mae yn rhyfedd," ebe fe, ** na wyddoch 
chwi o ba le y mae efe, ac efe a agorodd fy Uygaid î. 
Ni chlybuwyd erioed agoryd o neb lygaid un a anesid 
yn ddall. Oni bai fod hwn o Dduw, ni allai efe wneuthur 
dim." ** A hwy a'i bwriasant ef allan." 

Tra yn sefyll dros y gwir ac yn erbyn y gau, cafodd 
gyfarfyddiad âV lesu yr ail waith. Yn y cyfarfyddiad 



150 

cyntaf â'r lesu derbyniodd eî olwg naturiol, ac yn yr 
aîl gyfarfyddiad âg ef derbyniodd ei olwg ysbrydol. 
Gofynodd yr lesu iddo, "A wyt ti yn credu yn Mab 
Duw?" " Pwy yw efe, O Arglwydd, fel y credwyf 
ynddo ?" gofynai yntau. * * A'r lesu a ddy wedodd wrtho, 
Ti a'i gwelaist ef ; aV hwn sydd yn ymddiddan â thi, 
hwnw ydyw efe. Yntau a ddywedodd, Yr wyf fi yn 
credu, Ò Arglwydd. Ac efe a'i haddolodd ef." 

Y BUGAIL DA. 

Daeth yr lesu i'r byd i farnu. Yr oedd y deillion yn 
dod i weled, aV rhai a broíFesent eu bod yn gweled yn 
myned yn ddeillion. ** I farn y daethum i'r byd hwn,*" 
dywedai, " fel y gwelai y rhai nid ydynt yn gweled, ac 
yr elai y rhai sydd yn gweled yn ddeillion. " ProfFesai 
penaethiaid yr luddewon eu bod yn gweled, gan hyny 
profFesent eu bod yn meddu cymhwysder i arwain ereill 
ar y íFordd dda ; ond tywysogion deillion oeddynt yn 
arwain deillion. Tuagat i ni fod yn feddianol ar gym- 
hwysder i arwain ereill, eb efe, mae yn rhaid i ni fod yn 
feddianol ar wir oleuni ein hunain : i wneyd daioni i 
ereill rhaid i ni fod yn dda ein hunain ; nid ydyw hon- 
iadau uchel yn ddigonol, rhaid i ni fod ein hunain yn 
dda i arwain ereill. " Yn wir, yn wir meddaf i chwî, yr 
hwn nid yw yn myned i mewn trwy y drws i gorlan y 
defaid, eithr sydd yn dringo fFordd arall, lleidr ac 
ysbeiliwr yw." ** Myfi yw drws y defaid." ** Myfi yw 
y bugail da." Y mae efe yn ddrws y defaid, ac y mae 
efe hefyd yn ddrws iV bugail o dano ef, — y Pen Bugail* 
" Os ä neb i mewn trwof fi, efe a fydd cadwedig ; ac efe 
a â i mewn ac allan, ac a gaifF borfa." Y mae myned i 
mewn trwy Grist yn angenrheidiol i gorlan y defaid 
tuagat fod yn bobl iddo ef ; a'r bobl sydd yn myned i 
mewn trwy y drws — trwy Grist — sydd hefyd yn gym- 
hwys i arwain ereill i fewn ac allan î gael porfa ; ac nid 



151 

neb arall. Nid ydyw yn ddiogel canlyn neb os nad 
ydyw wedi myned i mewn iV eglwys trwy Grist : yr 
arweinwyr a esgynant i arwain trwy Grist ydyw y gwir 
arweinwyr. 

"Myfi," ebe fe, **yw y bugail da ; y mae ei gariad 
wedi ei egluro trwy iddo roddi ei einioes ei hun drosom : 
**y bugail da sydd yn rhoddi ei einioes dros y defaid." 
Yn hyn y mae efe wedi dangos ei anfeidrol ragoriaeth ar 
bawb. Ei gariad a'i hunan-aberth ydyw sail ei ofal am 
danynt a íFynhonell eu bywyd a'u cysuron. ** Y mae y 
gwas cyflog yn fFoi, oblegid mai gwas cyflog yw, ac nid 
oes ofal arno am y defaid." Nid oes ynddo gariad ac 
aberth ; ond y mae cariad y Bugail Da mor fawr fel y 
mae Duw yn ei ganmawl ; a chymaint ydyw ei abertb 
a*i gariad nes iddo aberthu ei hun drosom ni. Fe 
roddodd ei hunan drosom : **yr hwn a'n carodd ac 
a'i dodes ei hun drosom ni." Lefel ei gariad tragy- 
wyddol ydy w y weithred fawr o aberthu ei hun : ni bydd 
angen iddo aberthu ei hun drosom mwy ; y mae y gwaith 
mwyaf wedi ei orphen a'i beríFeithio, ond y mae ei gariad 
yr un i ofalu ac arwain i'r borfa fras. Y mae eangder 
dwyfol yn ei gariad a*i aberth. ** A defaid ereiU sydd 
genyf," meddai, **ÿ rhai hyny hefyd sydd raid i mi eu 
cyrchu. " O'i gariad y mae efe yn eu dwyn i'w adnabod 
ef: **A'm Uais i," meddai, **a wrandawant ;" oblegid 
y maent yn adnabod ei lais. Y mae y Bugail Da i'w 
adnabod wrth ei lais ; y mae y bobl sydd wedi adnabod 
ei lais yn ei ganlyn ef i fewn ac allan. Llanwodd y nef- 
oedd âg lawn. Trwy hyn boddlonodd y Tad : **Am 
hyn y mae y Tad yn fy ngharu i, am fy mod yn dodi fy 
einioes fel y cymerwyf hi drachefn ;" a chan iddo aberthu 
ei hun drosom yn wirfoddol, y mae efe yn ewyllysgar 
bob amser i gyflawni anghenion ei bobl, y rhai sydd yn 
credu ynddo ac yn disgwyl wrtho. Y mae gwirfoddol- 
rwydd gweithred fawr ei gariad yn yr adnod hon : * * Nid 



152 

oes neb yn eî dwyn oddiarnaf fi, ond myfi sydd yn eí 
dodi hî i lawr ohonof fy hun. Y mae genyf feddiant i*w 
dodi hi î lawr, ac y mae genyf feddiant i*w chymeryd 
hi drachefn. Y gorchymyn hwn a dderbyniais i gan fy 
Nhad." Y mae efe wedi marw yn wirfoddol. Parod 
ac ewyllysgar ydyw efe gan hyny i ofalu am ei bobl yn 
eu holl ofalon. 

YR lESU YN Y GYSEGR-WYL. 

** Efe a ddaeth i'r gysegr-wyl yn Jerusalem, aV gauar 
oedd hi ;" a rhodiai yn y cysgod rhag y gwlaw yn 
mhorth Solomon. Yn ei ymddiddan âV luddewon rhydd 
arbenigrwydd ar gredu ynddo i ddeall ei eiriau a'i ddysg- 
eidiaeth ef. ** Pa hŷd," gofynent, **yr wyt yn peri i 
ni amheu? os tydi yw y Crist^ dywed i ni yn eglur." 
** Mi a ddywedais i chwi," meddai, **ac nid ydych yn 
credu : y mae y gweithredoedd yr wyf fi yn eu gwneuthur 
yn enw fy Nhad yn tystiolaethu am danaf fi ; ond nid 
ydych yn credu." Mynent aros mewn dallineb ysbrydol 
trwy dwyll pechod. ** Nid ydych o'm defaid i," meddai, 
" y mae fy nefaid i yn gwrando ar fy llais i." Yr ydwyf 
yn rhoddi fy rhoddion mwyaf gwerthfawr i'm pobl, y 
rhai sydd yn gwrando ar fy llais ; ac yn rhoddi iddynt 
fy wyd tragywyddol, a diogel ydynt yn fy Uaw i, ac yn 
llaw fy Nhad i : llaw mewn llaw, a ghob llaw yn ddwy- 
ol, ac yn gylch o ddiogelwch am fywyd un o fy mhobl i. 

Oherwydd iddo ddywedyd ** Myfi a'r Tad un ydym,'*^ 
cododd yr luddewon gerig dfachefn i'w labyddio ef. 
Gofynodd : Gwnaethum lawer o weithredoedd o dru- 
garedd yn eich plith ; am ba un o'r gweithredoedd yr 
ydych yn fy llabyddio i ? * * Onid y w yn ysgrifenedig yn 
eich cyfraith chwi, Mi a ddywedais, Duwiau ydych?"^ 
Os dywedodd *efe hyn am y rhai a dderbyniasant air 
Duw : os dywedodd efe hyn am y bobl a gododd efe r 
lywodraethu, ac arwain, a mynegu ei ewyllys i bobl 



158 

Israel, a ddywedwch chwi am yr hwn a sancteiddiodd y 
Tad, yr hwn a anfonodd efe i'r byd i geisio a chadw y 
colledig, Yr wyt ti yn cablu, am i mi ddywedyd, Mab 
Duw ydwyf? Gadewch i'm gweithredoed dystiolaethu 
fod y Tad ynof fi a minau ynddo yntau. Yr oedd efe 
yn gynefin â chael ei wrthod gan benaethiaid y bobl. 
Ceisiasant ei d dal ; ond gan na ddaeth ei awr ef eto, efe 
a ddiangodd o* u d wylaw h wynt. Pan yr oedd Galilea 
a Jerusalem yn cau yn ei erbyn, yr oedd Perea ganddo, 
yr ochr ddwyreiniol i'r lorddonen, i droi ei wyneb iddo, 
er mwyn cael llonyddwch i gyflawni ei waith cyn dioddet 
ohono. Yr oedd y lle hwn, yn ddiau, yn gysegredig yn 
ei olwg, oherwydd yr oedd loan wedi bod yma yn cyf- 
lawni ei weinidogaeth. Tynai y bobl ato i ba le bynag 
yr elai. Y mae rhyw swyn nefol yn ein Gwaredwr i 
dynu y bobl ato ei hun. Llawer a ddaethant ato yn 
Perea, a gwelsant ynddo gyflawniad o brophwydoliaeth 
loan. Eu tystiolaeth oedd fod yr holl bethau a 
ddywedodd loan am yr lesu yn wir. Yr oedd gweled 
cyflawniad o brophwydoliaeth loan ynddo ef yn cael 
eíf aith ddaionus arnynt : ** A Uawer a gredasant ynddo.**' 



164 



PENOD XIII. 



Yr lesu yn Bethania, yn adgyfodi Lazarus — Cynghor yr 
luddewon yn ei erbyn — Yn dysgu ei ddysgyblion i ochel 
surdoes y Phariseaid — I ofni Duw yn fwy na dynion — 
I gredu yn ngofal y Tad am danynt — Y Gwaredwr yn 
gwrthod bamu achos bydol ar gais bydolddyn — Yn llef- 
aru dameg yr amaethwr bydol — Yn cynghori ei ddysg- 
yblion i beidio rhagofalu am bethau tymhoroL 



CYFODI LAZARUS. 

■**A hoff oedd gan yr lesu Martha, a'i ohwaer, a Lazarus." — 
lOAN xi. 5. 

DANGOSODD y teulu yn Bethania garedigrwydd i'r 
lachawdwr mewn adeg yr oedd yn brofiadol o gael 
ei wrthod a'i ddirmygu gan lawer. Hyfryd iawn iddo, 
mewn adeg o wrthwynebiad a gwrthodiad, ydoedd der- 
byniad a chroesaw teulu Bethania. Pan yr oedd pob 
drws yn gauedig iddo yn Jerusalem, yr oedd drws 
agored iddo yn Bethania. Prin ydyw cyfeillion a chared- 
igrwydd mewn adeg o wrthwynebiad a darostyngiad. 
Yr oedd gan Job gyflawnder o gyfeillion pan oedd yr 
heulwen yn tywynu ar ei Iwybrau, ond yn ei dlodi a'i 
ddarostyngiad trodd ei gyfeillion yn gysurwyr gofidus 
iddo. Profodd yr lesu, mewn adeg o wrthwynebiad, 
deulu Bethania yn íFyddlawn a charedig iddo. Yr oedd 
y teulu hwn wedi ei adnabod ac yn ei garu ; ac eglurent 
eu cariad ato trwy ei groesawu i'w tŷ. HoíFai y teulu 
hwn ; teimlai yn gartrefol gyda hwynt, a rhoddodd 
amlygiad o'i gariad at y teulu, ac o ddwyfoldeb ei 



155 

Berson a*i anfoniad gan y Tad, trwy adgyfodi eu brawd 
Lazarus oV bedd. Anfonodd y ddwy chwaer genad at 
yr lesu i Perea, i fynegu iddo fod yr hwn oedd yn hofF 
^anddo yn glaf. Yn groes î ddisgwyliad y chwiorydd, 
arhosodd yr lesu lle yr oedd ddau ddiwrnod. Dis- 
gwylient iddo ddyfod yno gyda'r genad a anfonasant. 
Yr oedd Martha a Mair yn meddwl na ddaethai mar- 
wolaeth iV tŷ na'r gymydogaeth pe buasai ef yno. Yr 
■oedd efe mor llawn o fywyd fel y credent nas gallai 
marwolaeth deyrnasu yn yr un man âg ef. Dywedodd 
Martha, "Arglwydd, pe buasit ti yma, ni fuasai farw 
fy mrawd." Dywedodd yr lesu eiriau iV un perwyl 
wrth ei ddysgyblion yn Perea : **Bu farw Lazarus," 
tneddai, **ac y mae yn llawen genyf fi nad oeddwn i 
yno, er eich mwyn chwi, fel y credoch; ond awn ato ef." 
Cyfeiriasant tua Bethania, a chyn cyrhaedd y lle clybu 
Martha ei fod ef ar y fFordd, ac aeth i*w gyfarfod ; ac 
wedi cyraedd ato dywedodd, **Arglwydd, pe buasit ti 
jma ni buasai farw fy mrawd." ** Adgyfodir dy frawd 
drachefn," meddai wrthi. **Miawn," meddai Martha, 
* * y r adgyfodir ef yn y dydd diweddaf. " Atebodd yr lesu, 
^* Myfi yw yr Adgyfodiad aV Bywyd; yr hwn sydd yn 
credu ynof fi, er iddo farw a fydd byw; a'r hwn sydd yn 
fyw ac yn credu ynof fi, ni bydd marw yn dragywydd." 
Wele eiriau cysurlawn yn nghymydogaeth angeu a*r 
bedd. Ond gruddfan ac wylo y mae yr lesu ! Ni wyddai 
y chwiorydd eu bod yn ymddiddan âV Adgyfodiad a'r 
Bywyd, er eu bod yn credu yn yr adgyfodiad yn y dydd 
diweddaf. Gruddfanodd yr lesu yn yr ysbryd, a 
gofynodd, **Pa le y dodasoch ef ? " Dywedasant, 
**Tyred agwel." Dacw yr Adgyfodiad a*r Bywyd yn 
cyfeirio at fedd ei gyfaiU hofF. Ar y íFordd at y bedd 
dangosodd ei fod yn feddianol ar ddynoliaeth dyner : 
** Yr lesu a wylodd." Ni raid i neb gywilyddio wrth 
golli dagrau tra yn cyfeirio at fedd un anwyl ganddo — 



156 

•* Yr lesua wylodd.** Dangos gwendid a chaledwch, ac 
nid nerth a rhinweddau y ddynoliaeth, y mae gallu 
myned trwy ddyfFryngalar heb goWì dagrau. Gorchy- 
mynodd yr hwn oedd yn wylo iddynt symud ymaith y 
maen. Gofynai iddynt hwy wneuthur yr hyn a allent. 
Yr oeddynt hwy yn abl i dreiglo ymaith y maen. Hawdd 
y gallasai yr lesu symud y hwnw ; ond mwy cydweddol 
â*i drefn oedd gorchymyn iddynt hwy symud ymaith y 
maen, er mwyn eu dwyn i gredu ac utuddhau. Ar 
Iwybr ufudd-dod iddo y mae i ni weled ei ryfeddodau. 
Dangosodd yr lesu yma ei undeb â'r Tad trwy godi ei 
olwg i fyny a gweddì'o arno, gan ddiolch iddo am ei 
wrando bob amser ; a gofyn iddo ei wrando yn yr 
amgylchiad hwn, fel y byddai iV bobl gredu ei anfoniad 
ganddo ef. Y mae ei ymdrech i gyfodi y marw o'i 
fedd yn dechreu mewn gweddi at y Tad ; ac wedi iddo 
weddio ar y Tad efe a lefodd â llef uchel, ** Lazarus^ 
tyred allan," a'r hwn a fuasai farw a ddaeth allan yn 
rh wym yn nillad y bedd. Dy wedodd, * * Gollyngwch ef 
yn rhydd, a gadewch iddo fyned ymaith." Trwy ei 
ryddhau o rwymau y bedd teimlent yn gartrefol gydag 
ef. Dangosodd trwy y wyrth hon ei allu i fywhau y 
meirw pan wedi syrthio yn ddwfn i lygredigaeth 
marwolaeth. Yr oedd Lazarus yn y bedd er's pedwar 
diwrnod. Ni raid anobeithio am neb ar y ddaear. Tr 
graddau y cyflawnai weithredoedd i ddangos ei ddwy- 
foldeb, a*i gyfaddasder i gyfarfod anghenion dynion, iV 
graddau hyny y cynhyrfai gelyniaeth yr luddewon yn ei 
erbyn. 0*r dydd hwnw allan cydymgynghorasant pa 
fodd y lladdent ef ; gan hyny ni rodiodd yr lesu yn 
amlwg yn mysg yr luddewon. Efe a aeth i ddinas a 
elwid Ephraim, yr hon a safai oddeutu ugain milldir, 
medd rhai, llai medd ereiU, iV gogledd o Jerusalem. 



167 
OFNI DUW YN FWY NAC OFNI DYNION. 

Ei waith neillduol y dyddiau hyn oedd dysgu ei ddysg- 
yblion. Dywedodd wrthynt pan yr oedd lluaws y bobl 
wedi d'od yn nghyd yn y lle hwn, ** Gwyliwch rhag sur- 
does y Phariseaid, yr hwn yw rhagrith ;" a dywed 
wrthynt am sefyll yn onest a chadarn i gyhoeddi y gwir- 
ionedd, er gorfod dioddef. ** Fy nghyfeillion," meddai, 
** nac ofnwch y rhai sydd yn Uadd y corph, ac wedi 
hyny heb ganddynt ddim mwy i*w wneuthur." Galwai 
hwy yn gyfeillion fel rhaî a gyd-ddioddefent âg ef dros y 
gwirionedd. ' * Nac ofn wch ddynion, " meddai ; * * ofnwch 
Dduw, yr hwn wedi darfFo iddo ladd sydd âg awdurdod 
i fwrw i ufFern ; ìe, meddaf i chwi, hwnw a ofnwch." 
Mwy na chael gwyneb dynion ydyw cael gwyneb Duw ; 
mwy ydyw cael ei wyneb a*i ofal ef na holl wrthwyneb- 
iadau ac ymosodiadau dynion. Credwch yn ngofal fy 
Nhad am danoch ; y mae ei ofal yn fawr a chyffredinol 
am danoch ; y mae efe yn gofalu am adar y tô, er eu 
bod yn hynod isel yn y farchnad : ** oni werthir pump o 
adar y tô er dwy ffyrling ?" Y mae dau i'w cael am un 
ffyrling, a phump am ddwy ffyrling : un yn fwy trwy 
brynu gwerth dwy ffyrling ; ac nid oes un ohonynt 
mewn anghof gerbron Düw. Mwy ydyw ei ofal am 
danoch chwi ; y mae hyd yn nod gwallt eich pen chwi 
yn gyfrifedig oU. Sefwch o'm ochr i, er gorfod dioddef ; 
mi a'ch harddelaf chwi gerbron angelion Duw. Dyma 
fwy i chwi na chael gwynebau dynion uwchaf y byd, sef 
cael arddeliad y barnwr ohonoch fel ei eiddo yn y farn. 
Ni raid i chwi ofni sefyll o flaen llywiawdwyr ac awdur- 
dodau. Cewch eich dysgu gan yr Ysbryd Glân, yr hwn 
sydd yn abl i'ch cyfarwyddo, pa fodd i lefaru ac i 
wneuthur yn ol ewyllys Duw. 

Gwaeddodd un o'r bydolddynion arno o'r dyrfa, 
"Athraw, dywed wrth fy mrawd am ranu â mi yr 
etifeddiaeth.'* Ceisiai gan yr lesu arfer ei awdurdod er 



158 

mantais fydol iddo ef. Gwrthododd ymyraeth mewn 
achos bydol. ** Y dyn," gofynai, ** pwy a'm gosododd 
i yn farnwr neu yn rhanwr arnoch chwi ?" Bu y cais 
beiddgar hwn yn achlysur iddo gynghori ei ddysgyblion 
i ochelyd cybydd-dod a chariad at y byd. 

DAMEG YR AMAETHWR BYDOL. 

Er mwyn argraphu ar feddwl y dysgyblion y cynghor 
i ochelyd cybydd-dod a chariad at y byd, Uefarodd 
ddameg yr amaethwr bydol ac ynfyd. **Tir rhyw wr 
goludog a gnydiodd yn dda ;" ac wrth weled y cnydau 
mor doreithiog, dechreuodd ystyried a chynllunio ; 
gwelai nad oedd ganddo ddigon o le i gy nwys y cnydau 
toreithiog, a daw i*r penderfyniad i dynu i lawr yr hen 
ysguboriau ac adeiladu rhai mwy ; ac yna, wedi adeiladu 
rhai mwy a chasglu iddynt y cnydau, y mae yn myned 
i ddyweyd wrth ei enaid, ** Fy enaid, y mae genyt dda 
lawer wedi eu rhoi i gadw dros lawer o flynyddoedd : 
gorphwys, bwyta, ŷf, bydd lawen. Eithr Duw a ddy- 
wedodd wrtho, O ynfyd, y nos hon y gofynant dy enaid 
oddiwrthyt ; ac eiddo pwy fydd y pethau a barotoaist ?" 
Ynfyd y geilw efe yr hwn sydd yn dibynu yn gwbl o ran 
ei enaid ar bethau y byd hwn. ** Efe a dyra olud, ac 
nis gẃyr pwy a'i casgl. " Eiddo ereill fydd y pethau a 
fwriadai efe eu rhoddi i'r enaid, ac ef ei hun yn dlawd 
heb ddim. O ynfyd, meddai yr lesu uwch ei ben. 
Felly y mae yr hwn sydd yn trysori iddo ei hun, yn byw 
yn gwbl iddo ei hun, ac i'r byd ; nid oes ganddo neb 
uwch nag ef ei hun i*w foddloni, ac nid yw gyfoethog 
tuagat Dduw ; nid oes ganddo heddwch tuagat Dduw ; 
nid oes ganddo y werthfawr fFydd ; nid oes ganddo fawl 
na diolch nac addoliad i Dduw ; y mae ei enaid ef yn 
wir dlawd, a'r tlodi mwyaf ydyw tlodi enaid. Pan yn 
gadael y byd y mae ef yn gadael y cwbl ar ei ol, ac yn 
disgyn i dlodi a thrueni tragywyddol. 

Dywed wrthynt hefyd am ochel rhoddi eu bryd ar 



159 

fwyd a diUad, a gwylîo rhag cymeryd eu blino gan 
bryder a rhagofal o berthynas iddynt. Y mae y bywyd 
yn fwy na'r bwyd, aV corph yn fwy na*r dillad. Y mae 
yr hwn sydd yn porthi y brain ac yn gwisgo y lili yn 
gofalu am danoch mewn ystyr dymhorol. Yn hytrach 
na cheisio y pethau hyn, fel y mae y Cenhedloedd, 
ceisiwch deyrnas Dduw. Trwy geisio y deyrnas yn 
gyntaf chwi gewch y pethau hyn yn ychwanegol : " A'r 
holl bethau hyn a roddir i chwi yn ychwaneg. " Eich 
galwedigaeth chwi yw ceisio y pethau sydd uchod ; 
canys rhyngodd bodd i*r Tad roddi i chwi y deyrnas : 
mae eich Tad wedi eich gwneyd chwi yn etifeddîon 
teyrnas. Trysorwch yn y nef, gan hyny : dewiswch 
bethau y deyrnas yn drysor i chwi, yn benaf o ran 
gwerth yn eich bryd a*ch ymdrech. Byddwch yn effro 
yn fy ngwasanaeth ; byddwch yn debyg i rai yn disgwyl 
eu Harglwydd i'w llongyfarch a'u derbyn ato ei hun, 
oddiwrth eu Uafur at eu gwobr. ** Gwyn eu byd y 
gweision hyny, y rhai a gaifF eu Harglwydd pan ddel yn 
effro." Efe a ymwregysa i weinyddu arnynt hwy yn yr 
amgylchiad pan y bydd pawb wedi cilio, ** ac a ddaw ac 
a wasanaetha arnynt hwy." 

Dywed, **Mi a ddeuthum i fwrw tân ar yddaear." 
Dygodd i*r ddaear yr elfen uwch o fywyd ysbrydol, yr 
hwn sydd yn bywhau ac yn dinystrio. Y mae y tân 
nefol hwn yn bywhau y pethau sydd o'r un egwyddorion 
ag ef ei hun, ac yn dinystrio y pethau sydd yn wrth- 
wynebol iddo. Ei fwriad yn dyfod i'r byd ydoedd dwyn 
y tân ysbrydol hwn i wneyd ei gartref ar y ddaear, a 
threiddio i galonau dynion. Y mae y tân nefol hwn yn 
h)rtrach na rhoddi heddwch yn peri ymrafael ; y mae y 
da aV drwg yn rhyfela yn erbyn eu gilydd yn y cysyUt- 
iadau Uawnaf o gariad ; y tad a ymrana yn erbyn y mab, 
a'r mab yn erbyn y tad ; y fam yn erbyn y ferch, aV 
ferch yn erbyn y fam. 



160 



PENOD XIV. 



Edijeirwch yn ffrwyth manteiston crefyddol — Dameg y 
ffigysbren diffrwyth — Yn tosturio wrth wraig mewn 
gwendid — Ar ei ymdaith i Jerusalem ein Harglwydd 
yn anog y dysgyhlion i ymdrechu i fyned i mewn i 
deymas nefoedd — Cael ei rybuddio am Herod yn ceisio 
ei ladd ef—Jerusalem yn lladd y prophwydi — Yr lesu 
yn ciniawayn nhy y Pharisead ary Sabhath — Yn dysgu 
pafodd iymddwyn mewn gwledd, a phafodd i wahodd 
i wledd — Damegy swper mawr — Yn dys^fod hunan- 
ymwadiad cu: eistedd i lawr i fwrw y draul yn angen- 
rheidiol €w ganlyn ef 



EDIFEIRWCH YN FFRWYTH BREINTIAU CREFYDDOL. 

**Onid edifarhewch, chwi a ddifethìr oU yn yr un modd. — 
Lüc xiii. 5, 

GEILW yr lesu arnom i edifarhau am ein pechodau 
rhag cael ein difetha ganddynt. Yr oedd y bobl 
sydd yn arfer ac yn ymhyfrydu mewn cyhoeddi trychin- 
ebau, aníFodion, a dinystr sydd yn cyfarfod plant dynion, 
yn y byd yn nyddiau ein Harglwydd, y rhai a edrychent 
ar y trychinebau aV anífodion sydd yn cyfarfod plant 
dynion yn ganlyniad uniongyrchol pechodau y bobl sydd 
yn eu cyfarfod ; ac ymddigrifant ynddynt eu hunain fel 
rhai nad ydynt yn haeddu eu cosbi fel y rhai hyn. Er 
mwyn cael ei farn, mynegodd rhai iddo am y Galileaid y 
rhai y cymysgasaî Pilat eu gwaed yn nghyda'u haberthau, 
gan gyfeirio, y mae'n debyg, at Judas y Galilead ac 
ereiU, y rhai, tuag ugain mlynedd cyn hyn, a godasant 



161 

yn erbyn llywodraeth Rhufain, ac a gosbwyd gan Pilat 
pan yn aberthu yn yr wyl yn Jerusaiem. Galwodd yr 
lesu hwynt adref at eu pechodau eu hunain. Onîd 
edifarhewch, meddai, bydd eich pechodau chwithau yn 
sicr o'ch difetha : **onid edifarhewch, chwi a ddifethir 
oU yn yr un modd." Nid oes íFordd i chwi ddianc rhag 
cosbedigaeth eich pechodau ond trwy edifeirwch a 
maddeuant. Gofynodd ddau gfwestiwn iV bobl bunan- 
gyfiawn sydd yn wastad yn son am bechodau pobl ereiU 
* * A ydych ch wi yn tybied fod y Galileaid hyn yn bech 
aduriaid mwy na'r hoU Galileaid ? Nac oeddynt, meddat 
i chwi : eithr onid edifarhewch, chwi a ddifethir oll yn 
yr un modd. Neu y deunaw hyny ar y rhai y syrthiodd 
y twr yn SiloaAi, ac a'u lladdodd hwynt : a ydych chwi 
yn tybied eu bod hwy yn bechaduriaid mwy na'r hoU 
ddynion oedd yn cyfaneddu yn Jerusalem ? Nac oeddynt, 
meddaf i chwi : eithr onid edifarhewch, chwi a ddifethir 
oll yn yr un modd." Heb edifeirwch yn ffrwyth eich 
manteision crefyddol, tori i lawr fel prenau diffrwyth fydd 
y diwedd. 

Yma i gadarnhau y gwirionedd am y perygl yr oedd 
y genedl ynddo llefarodd ddameg y ffigysbren difFrwyth. 
Nid oeddynt yn edifarhau am eu pechodau, ac nid 
oeddynt yn dwyn ffrwythau addas i edifeirwch. Yr 
oedd y ffigysbren yn y ddameg wedi ei blanu yn y 
winllan. Daeth arglwydd y winllan i geisio ffrwyth 
arno, ac nis cafodd ; a daeth i geisio ffrwyth ar y ffigys- 
bren am dair blynedd ac heb gael dim. Dywedodd 
Arglwydd y winllan wrth y gwinllanydd, **Wele, tair 
blynedd yr ydwyf yn dyfod i geisio ffrwyth ar y ffigys- 
bren hwn, ac nid ydwyf yn cael dim ; torr ef i lawr ; 
paham y mae efe yn diíFrwytho y tir? Yr oedd ei 
ddylanwad gwenwynig yn diffrwytho y tir," ac yn 
rhwystro ereill i ddwyn fFrwyth. Y mae cam- 
ddefnyddio breintiau crefyddol yn difFrwytho y tir- 



162 

Yr oedd gweinidogaeth loan, a thair blynedd o weini- 
dogaeth ein Harg-lwydd, wedi estyn i'r genedl freintiau 
crefyddol tra rhagorol. Dyrchafwyd hwy hyd y nef o 
ran breintiau crefyddol. Pan y mae yr Arglwydd yn 
rhoddi, disgwylia fFrwyth cyfatebol ; y mae ef yn gofyn 
fFrwyth y tair blynedd hyn, ac nid ydyw yn cael dim, 

Y mae y gwinllanydd yn gofyn, **Gad ef y flwyddyn 
hon hefyd, hyd oni ddaríFo i mi gloddio o'i amgylch, a 
bwrw tail : ac os dwg efe ff'rwyth da : onid ê, gwedi 
hyny torr ef i lawr. " Y mae y geiriau hyn yn y ddameg 
yn gosod ger ein bron amynedd a chariad yr lesu yn 
dadleu am arbediad y genedl a'r anychweledig, er mwyn 
defnyddio goruchwyliaeth ychwanegol, a'r oruchwyliaeth 
ddiweddaf, tuagatynt ; ac os na wnant ddefnydd priodol 
oV oruchwyliaeth hono, **onidê, gwedi hyny torr ef i 
lawr." 

TOSTURIO WRTH Y WRAIG YR HON OEDD MEWN GWENDID. 

Tosturiodd yr lesu wrth wraig, yr hon oedd mewn 
gwendid er*s deugain mlynedd, pan yn dysgu yn y 
synagog ar y Sabbath. Gwnai y wraig hon ymdrech 
wastadol i dd'od iV synagog ar y Sabbath i addoli ; 
ymdrechai yn ei gwendid i gadw y Sabbath ac anrhyd- 
eddu y cysegr. Felly y daeth hi i gyfarfyddiad â'r 
lachawdwr, yr hwn a'i rhyddhaodd o'i gwendid. Dy- 
wedodd wrthi, ** Ha wraig, rhyddhawyd di oddîwrth 
dy wendid. Ac efe a roddes ei ddwylaw arni : ac yn 
ebrwydd hi a unionwyd, ac a ogoneddodd Dduw." 
Dywedodd yr arch-synagogydd, oddiar ei ragrith a*i 
ífurfìoldeb wrth y bobl, ** Chwe diwrnod sydd, yn y rhai 
y dylid gweithio : ar y rhai hyn gan hyny deuwch, a 
iachâer chwi ; ac nid ar y dydd Sabbath." Vr oedd efe, 
yr hwn sydd yn gwybod beth sydd mewn dyn, yn gweled 
ei ragrith a'i dwyll, a dywedodd wrtho, ** O ragrithiwr." 

Y mae yn bosibl bod yn arch-swyddog yn eglwys Dduw 



16S 

ar j ddaear ac jm arch-rag^thìwr yr un pO'd ; *• ont 
oìlwn^ pob un ohonoch ar y Sabbath ei ŷch neu ei asyn 
o'r preseb, a*i arwain i'r dwfr ? Ac oni ddylai hon, a hi 
jn ferch i Abraham, }t hon a rw^-niodd Satan, wele 
ddeunaw mlynedd, gael ei rhyddhau oV rhw\*m h\%*n ar 
ydyddSabbath?" 

PERYGL CRBFYDD ARWYNEBOL. 

Pan yr oedd efe yn tramw>'o trwy ddinasoedd a threfì, 
gan athrawiaethu ac ymdeithio tua Jerusalem, gofynodd 
un iddo, ** Arglwydd, ai ychydig yw y rhai cadwedig ?'* 
Nîd atebodd y cwestîwn, ond dywedodd wrthynt, 
"Ymdrechwch i fyned i mewn trwy y porth cyfyng.*' 
Gwnewch yr ymdrech am fyned i mewn yn ymdrech 
fawr eich bywyd. Gofelwch chwi am wneyd ymdrech i 
fyned i mewn eich hunain, gan mai yn awr yw yr amser 
cymeradwy. Llawer a geisiant fyned î mewn ac nis 
gallantj^m y bydd yn rhy ddiweddar arnynt. Ymdrech 
ofer ydyw yr ymdrech î fyned i mewn a'r drws wedi ei 
gau. Nis gall y rhai sydd yn ymfoddloni ar grefydd 
arwynebol — ar broffes o grefydd yn unig — fyned i mewn 
i'r bywyd, oherwydd eu bod yn ymfoddloni ar bethau 
annigonol i roddi hawl a chymhwysder i fyned i mewn. 
Gallant dystiolaethu, **Ni a fwytasom ac ayfasom yn 
dy ẃydd dî, a thi a ddysgaist yn ein heolydd ni;" ond 
ni bydd dim cyfrinach wedi pasio rhwng y bobl sydd yn 
ymfoddloni ar broffes o grefydd yn unîg âV lesu ei hun. 
Dywed wrthynt, "Nid adwaen chwi o ba le yr ydych. 
Ewch ymaith oddiwrthyf, chwi weithredwyr anwiredd.'* 

I rybuddio crefyddwyr arwynebol, dywed wrthynt yn 
onest ac eglur, y caent weled Abraham, Isaac, a Jacob, 
a'r holl brophwydi, yn nheyrnas Dduw, a hwythau wedi 
eu cau allan. A phan y byddant hwy wedi eu cau allan, 
caent weled pobl o bob cyfeiriad yn eistedd yn nheyrnas 
Dduw. 



164 

Gydag hunanfeddiant dwyfol y llefarodd efe wrth y 
Phariseaid, y rhai yn ddiau a anfonwyd gan Herod, ac 
a ddywedasant, **Dos allan, a cherdda oddiyma, canys 
y mae Herod yn ceîsio dy ladd dî." Atebodd yr lesu, 
Dywedwch iV cadnaw hwnw, — gfwnewch yn hysbys i'r 
gelyn creulawn, ysglyfaethus, a dichellgar hwnw, — y 
byddaf heddyw ac yfory, a threnydd yn aüonyddu ar eî 
dylwyth ef, ac yn trugarhau wrth ddynion. I gael fy 
lladd yr wyf yn myned i Jerusalem. Jerusalem am ladd 
yprophwydi ! **canys ni all fody derfyddam brophwyd 
allan o Jerusalem. O, Jerusalem, Jerusalem, yr hon 
wyt yn lladd y prophwydi, ac yn llabyddio y rhaî a 
anfonir atat : pa sawl gwaith y mynaswn gasglu dy blant 
yn nghyd, y modd y casgl yr íâr ei ch)rwion dan ei 
hadenydd, ac nis mynech ! " 

YN CINIAWA AR Y SABBATH YN NHY Y PHARISEAD. 

" A'r Arglwydd a ddywedodd wrth y gwas, Dos allan i'r nrif-flfyrdd 
a'r caeau, a chymhell hwynt i ddyîod i mewn, fel y Ilanwer'fy 
nhŷ."— Luc xiv. 23. 

Darfu i un o benaethiaid y Phariseaid wahodd yr lach- 

awdwr î giniaw i'w dŷ ar y Sabbath. Gwahoddodd 

ereill hefyd er mwyn ei wylied ef. Yr oedd yr lesu yn 

cael ei wylied yn fanwl gan y rhagrithwyr hyn er mwyn 

cael rhywbeth yn ei erbyn. Gwylient ef yma dan rith 

caredigrwydd yn y cylch teuluaidd. Ymddangosodd 

ger ei fron ddyn yr hwn oedd yn defFro eî dostúri, yr 

hwn oedd yn glaf o'r dropsi. Gofynodd yr lesu Vr c^rf- 

reithwyr a'r Phariseaîd, y rhai oedd yn eî wylîed, " Aî 

rhydd iachau ar y Sabbath ? " Tewi a wnaethant, er eu 

bod yn gyfreithwyr : nid oedd ganddynt ddim i'w 

ddywedyd yn ei erbyn. ** Ac efe a'i cymerodd ef ato, ac 

a*i hiachaodd ef ; ac a'i gollyngodd ef ymaith." Cauodd 

eu genau trwy ofyn, ** Asyn neu ych pa un ohonoch a 

syrth i bwll, ac yn ebrwydd nis tyn ef allan ar y 

Sabbath?" 



165 
Y GWERSI AR Y CINIAW. 

Y mae efe yma yn ein dysgu pa fodd i ymddwyn pan 
y'n gwahoddir i wledd. Yr oedd gwahaniaeth neillduol 
yn yr eisteddleoedd yn ngwleddoedd yr luddewon : yr 
oedd rhai eisteddleoedd yn uchel, a rhai yn is. Mawr 
ydoedd awydd y Rabbiniaid i eistedd yn yr eisteddleoedd 
uchaf. Sarhad mawr a ystyriai Rabbi i un heb fod yn 
ei gylch ef eistedd uwchlaw iddo. Pwy sydd yn dysgu 
fel yr Athraw mawr ? Rhydd gyfarwyddyd i ni pa fodd 
î ymddwyn mewn lleoedd o anrhydedd. Wele y cyfar- 
wyddyd : Dos ac eistedd yn y Ue isaf. Fel ei holl 
ddysgeidiaeth ef, y mae y cyfarwyddyd hwn yn myned 
yn erbyn balchder dynion. Y mae llygaid dynion beilch- 
ion y byd ar y cadeiriau a*r eisteddleoedd uchaf heibio i 
bawby ac uwchlaw pawb. Nac eistedd, meddai, yn y 
lle uchaf, rhag fod yr hwn a'th wahoddodd yn meddwl 
yn uwch o rywun arall. nag ohonot ti, ac iddo ofyn i 
ti roddi dy le i hwnw, a thithaú gael dy gywilyddio ; 
canys pob un a ddyrchafo ei hun a ostyngir, a'r hwn a 
ostyngo ei hun a ddyrchefir. Y modd yr ymdrecha 
lluaws mawr o ddynolryw i ymddyrchafu ydyw trwy 
ddyrchafu eu hunain ; ond y mae gair yr lesu yn cael ei 
wirio ynddynt — a ostyngir; a dyrchefir Uawer trwy 
ostwng eu hunain, fel y dywed efe ; ond dylid gofalu 
fod amcan cywir iV ymostyngiad. 

DAMEG Y SWPER MAWR. 

Wedi rhoddi cyfarwyddyd i'r gwahoddedigion pa fodd 
i ymddwyn yn y wledd, rhydd gyfarwyddyd i*r gwahodd- 
wyr pa fodd i wahodd. Dyma y cyfarwyddyd : ** Eithr 
pan wnelych wledd, galw y tlodion y'r efryddion, y 
cloffion, y deillion : a dedwydd fyddi ; am nad oes 
ganddynt ddim i dalu i ti : canys fe a delir i ti yn 
adgyfodiad y rhai cyfiawn." Ni fyddi yn dy golled 



166 

gydag egwyddorion da : fe delîr î ti yn adgyfodiad y 
rhai cyfiawn. Bron na ddywedem fod y rheol hon 
yn syrthîo yn amlach yn ngwleddoedd y byd hwn nag 
y cedwir hi. Yn fynych yn y byd y brodyr, y 
ceraint, aV cymydogion goludog a wahoddir, ac an- 
fynych y gwahoddir y tlodion, y rhai nas gallant ad-dalu. 
Y mae rheol a chyfarwyddyd yr lesu yn parhau yr un o 
ran gwerth, ac y mae y rhai sydd wedi ei gwneuthur 
wedi profi ei gwerth a'i rhagoriaeth, ac wedi gwneyd 
trwy hyny gyfeillion oV mammon anghyfiawn, ac wedi 
cael derbyniad helaeth i*r tragywyddol bebyll. 

** Gwyn ei fyd y neb a fwytao fara yn nheyrnas Dduw,'* 
meddai un o'r gwahoddedigion wrth y bwrdd. Tybiaî 
y byddai gwledd ardderchog yn y nefoedd wedi yr ad- 
gyfodiad, a pharod ydoedd i ddyweyd fel Balaam, 
** Marw a wnelwyf o farwolaeth yr uniawn, a bydded fy 
niwedd i fel yr eiddo yntau." 

Dywedodd yr lesu mewn atebiad iddo : ** Rhyw wr a 
wnaeth swper mawr, ac a wahoddodd lawer." Fel pe 
dywedasai wrtho : Y mae darpariaeth a gwleddoedd yr 
Efengyl ar y bwrdd yn barod ; y mae y gwahoddiadau 
wedi myned allan ; y mae cyfleusdra î ti gael bwyta 
bara yn nheyrnas Dduw heddyw ; anfonodd fy Nhad loan 
a minau i wahodd, ac anfonais inau fy nysgyblion i'ch 
gwahodd, ond yr ydych yn gwrthod y gwahoddiadau ; 
yr ydych yn gwrthod ac yn diystyru anfonedig y Tad^ 
ac yr ydych yn diystyru y gweision. Ofer ydyw i chwî 
ddisgwyl y diwedd da a hyfryd a ddymunwch yn y byd 
a ddaw tra yn gwrthod gwahoddiadau yr Efengyl 
heddyw. 

Yn y ddameg y mae yr hwn wnaeth swper mawr 
yn anfon ei weision pryd swper i fynegu i'r rhai a 
wahoddasid, ** Deuwch ; canys weithian y mae pob 
peth yn barod. A hwy oll a ddechreuasant yn unfryd 
ymesgusodi." Ni ddywedodd neb oV gwahoddedigion, 



167 

** Ni ddeuaf fi ; " ond ceisiant oil ymesgusodi trwy 
ddy weyd fod pethau ereill ar ý pryd yn galw am eu sylw 
blaenaf. Y mae geudeb yr esgusodion yn amlwg i 
ddangos anallu dyn i ddwyn esgusawd digonol dros 
wrthod gwahoddiadau yr Efengyl. ** Mi a brynais 
dyddyn," meddai un, ** ac y mae yn rhaid i mi fyned i'w 
weled." Esgusawd rhyfedd oedd myned i weled y 
tyddyn ar oi ei brynu. Un arall a ddywedodd, * * Mi a 
brynais bum' iau o ychain, ac yr ydwyf yn myned i*w 
profi." Amiwg ydyw mai cyn eu prynu y dylasai efe eu 
profi. Dywedodd un arall, ** Mi a briodais wraig, am 
hyny ni allaf ddyfod." Gofynodd un pregethwr i hwn, 
paham na ddeuai a'i wraig gydag ef. Y mae yma dair 
esgusawd yn cael eu gwneyd yn y ddameg dros wrthod 
y gwahoddiadau i'r swper mawr, y rhai sydd yn cynwys 
esgusodion dynion yn gyíFredin dros wrthod gwahodd- 
iadau yr Efengyl, y rhai ydynt gofalon y byd hwn, twyll 
cyfoeth, a phleserau bywyd. Gwahaniaethant yn eu 
hesgusodion, ond deuant iV un penderfyniad i wrthod 
cynygion yr Efengyl. Dyma ydoedd hanes cenedl Israel 
yn amser ein Hiachawdwr yn y byd, a dyma ydyw eu 
hanes heddyw. Pobl ydynt **yn caru y byd yn fwy na 
charu Duw." 

** Yna gẃr y tŷ, wedi digio." Y mae gwrthod gwa- 
hoddiadau didwyll a charedig yn taflu dirmyg ar y gẃr 
a wnaeth y swper mawr : y mae yn digio am y sarhad, 
gan ei fod wedi darparu yn helaeth, a gwahodd yn ddi- 
dwyll. Dywedodd wrth y gwas, ** Dos allan ar frys i 
heolydd ac ystrydoedd y ddinas, a dwg i mewn yma y 
tlodion, a'r anafus, a'r cloffion, aV deillion." Pobl 
dlodion, pechaduriaid, a thrueiniaid cenedl Israel a 
feddylir wrth y rhai a wahoddid yn y ddinas, y rhai 
adewid gan benaethiaid y genedl i ymdrybaeddu yn eu 
trueni. Gwnaeth y gwas fel y gorchymynodd ei 
arglwydd, fel y gallodd ddyweyd, ** Gwnaethpwyd fel y 



168 

gorchymynaîst, ac eto y mae lle." Ni ddylai ac ni fydd 
y tŷ heb ei lanw wedi gwneyd y fath ddarpariaeth ; y 
mae y swper mawr yn galw ac yn cymhell i fyned allan o 
derfynau cenedl Israel. Gan hyny, dywed wrth ei was, 
** Dos allan i'r prif-ffyrdd a'r caeau, a chymhell hwynt i 
ddyfod i mewn, fel y llanwer fy nhŷ ;" a dywed hefyd 
na chaifF y bobl sydd yn gwrthod ei wahoddiad brofì o'i 
swper. 

HUNANYMWADIAD YN ANGENRHEIDIOL. 

Llefarodd yr lesu wrth y bobl a'i canlynai am yr 
angenrheidrwydd am hunanymwadiad i fyned i mewn iV 
wledd yn y byd a ddaw. **Os daw neb ataf íì," 
meddai, ** ac ni chasäo ei dad a'i fam, a'i wraig a'i 
blant, a'i frodyr a'i chwiorydd, íe, ei einioes ei hun 
hefyd, ni all efe fod yn ddysgybl i mi. A phwy bynag 
ni ddyco ei groes, a dyfod ar fy ol i, ni all efe fod yn 
ddysgybl i mi." Neu fel cawn ni eiriau cyífelyb gan 
Matthew, ** Yr hwn sydd yn caru tad neu fam yn fwy 
na myfì, nid yw deilwng ohonof fì ; a'r neb sydd yn 
caru mab neu ferch yn fwy na myfì, nid yw deiiwng 
ohonof fì." Y mae y geiriau hyn yn dysgu ei fod ef yn 
haeddu y flaenoriaeth ar bawb a phob peth. Ei le 
priodol ei hun ydyw y lle uchai yn y galon ac yn y 
gweithredoedd. Trwy ymgyflwyniad llwyr a chyflawn 
iddo ef y mae i ni Iwyddo i fyned i mewn i wlad y bywyd 
tragywyddol. Gydag ef ni a fyddwn yn abl i ymwadu 
â ni ein hunain, a chodi y groes a'i chyfrif yn goron ; 
gydag ef byddwn yn galiu marw i ni ein hunain, a marw 
i'r byd, er ei fwyn ef ;* gydag ef ni a awn yn eofn trwy 
rwystrau yr anialwch i'r orphwysfa sydd eto yn ol i bobl 
Dduw. Rhaid gwneyd y pethau hyn i Iwyddo i fyned i 
mewn i'r bywyd : rhaid cario y groes i gaei y goron, a 
thristau i brofi ei liawenydd pur a thragywyddol. 



169 

EISTEDD I LAWR A BWRW Y DRAUL. 

Ar y daith olaf hon i Jerusalem dywedodd wrth y bobf 
am iddynt eistedd i lawr a bwrw y draul, a pheîdio ei 
g-anlyn gyda gau ddibenion. Nid oes neb ohonoch, 
meddai, yn ymgymeryd âg adeiladu tẃr heb eistedd i 
lawr a bwrw y draul a oes ganddo a'i gorpheno ; ac nid 
oes yr un brenin yn myned allan i ryfel heb wneyd ym- 
holiad a oes ganddo adnoddau digonol i wynebu y 
gelyn. Gwnewch chwithau eistedd i lawr a bwrw y 
draul a oes genych òlwg ar ddigon i gario allan yr -ym- 
drech. Ni raid i chwi ymfoddloni ar lai na digon i garîo 
allan yr ymdrech i fyned i mewn iV bywyd tragywyddol. 
Y mae pobpeth angenrheidiol i'r ymdrech i'w gael yn 
rhad i chwi ddim ond gofyn am dano. Rhaid i chwi 
wneyd eich meddyliau i fyny i ymwrthod âV hyn oll a 
feddwch fel y pethau blaenaf yn eich golwg, a'u colli yn 
hytrach na fy ngadael i, i fod yn ddysgyblion i mi. Nis 
gellwch fy nghael i tra y mae y pethau ereill yn uwch 
yn eich golwg na myfi ; ac hebof fi ni ellwch Iwyddo 
i fyned i mewn i'r bywyd. Os caf fi y flaenoriaeth gyda 
chwi, byddwch yn abl i ymwadu â chwi eich hunain, a 
chodi y groes ; a bydd eîch bywyd yn bur a gwerthfawr 
yn y byd. 



170 



PENOD XV. 



Y Phariseaid aW ysgriýenyddion yn grwgnach am barod- 
rwydd ein Gwaredwr i dderbyn ỳechaduriaid — Yr 
lesuyn llefaru tair dameg i gyhoeddi gallu a ỳharod- 
rwydd Duw i gadw pechaduriaid, sçf dameg y ddafad 
a gollasid, dam^g y dryll arian, a dameg y mab afrad- 
lon — Yn dysgu pa fodd i wneyd cyfeillion o'r mamon 
anghyfiawn — Damegy goruchwyliwr anghyfiawn — Yn 
condemnio y Phariseaid — Yn rhybuddio am y perygl i 
ddynionfyw iddynt eu hunain ac €r byd hwn — Dameg 
y gwr goludog a Lazarus — Dameg y weddw daer — 
Dameg y Pharisead a'r publican. 



PARODRWYDD YR lESU I DDERBYN PECHADURIAID. 

*'' Y Phariseaid a'r ysgrifenyddion a rwgnachasant, gan ddywedyd, 
Y mae hẅn yn derbyn pechaduriaid, ac yn bwyta gyda hwynt." 
— Luc XV. 2. 

YR oedd geiriau, gweithredoedd, a gwahoddiadau yr 
lesu yn tynu y publicanod aV pechaduriaid ato. 
Deallasant fod ynddo barodrwydd anghymarol i dderbyn 
pechaduriaid ; ac yr oeddynt wedi d'od i wybod erbyn 
hyn fod ynddo gyfaddasder digyíFelyb i gyfarfod â'u 
hangenion. Daw teyrnasoedd y byd ato pan y gwelant 
ynddo barodrwydd i'w derbyn a chyfaddasder i gyfarfod 
i.'u hangenion. ** Efe," meddai y brophwydoliaeth, " a 
lywodraetha o fôr hyd fôr, ac o'r afon hyd derfynau 
eithaf y ddaear. Canys efe a wared yr apghenog pan 
Avaeddo, a'r hwn ni byddo iddo gynorthwywr ; efe a 



171 

achub y tlawd aV rheidus, ac a wared feibîon y rhaî 
anghenus. " Maeei barodrwydd i gaáw a'i waredigaethau 
achubol yngwasanaethui ledaenuei lywodraeth ysbrydoL 
Canfyddodd yr holl bublicanod a*r pechaduriaid bethau 
ynddo oedd yn cyfarfod â'u hangenion hwy. Barnai y 
Phariseaid a'r ysgrifenyddion ei fod yn gosod ei hun yn 
rhy agored i'r bobi a ystyrid ganddynt yn beryglus i ym- 
gymysgu â hwy : ni allent hwy gydgerdded a chyd- 
gyfeiUachu â*r bobl hyn. Dywedent mewn gair a 
gweithred wrthynt, Saf di yna : sancteiddiach wyf fi na 
thydi ; ac awgryment y gellid ei farnu oddiwrth y bobl 
oedd yn troi o'i gwmpas, fei y mae dyn i'w farnu wrth 
ei gwmpeini. "Y mae hwn," meddent, **yn derbyn 
pechaduriaid." Y fath wirionedd anmhrisiadwy ! Ni 
ddywedodd neb well gwirionedd na hwn. Y mae y 
^wirionedd hwn yn parhau yn ei werth. Trodd Uawer 
eu hwynebau ato trwy y gair hwn. Da gan ei bobl ar 
hyd y daith feddwl am y gair yma ; a phan yn gwynebu 
ar dragywyddoldeb estyna y gair hwn gynorthwy i lawer 
i daflu eu hunain i freichîau eu Gwaredwr. 

CEISIO Y COLLEDIG. 

Yma llefarodd yr lesu dair dameg, y rhai sydd yn 
dysgu parodrwydd a gallu Duw i gadw, sef dameg y 
ddafad a goliasid, y dryil arian, aV mab afradlon. ** Pa 
ddyn ohonoch," meddai, ** a chanddo gant o ddefaid, ac 
os cyll un ohonynt, nid yw yn gadaei yr amyn un pum 
ugain yn yr anialwch, ac yn myned ar ol yr hon a goll- 
wyd, hyd oni chafFo efe hi ?" Yr wyf fi, fel pe dywedasai, 
jn gwneyd tuagat bechaduriaid yr hyn a wnaech chwi 
mewn ystyr naturiol. Y mae y bugail yn myned ar ol 
y ddafad golledig, ac yn ei cheisio hyd oni chaifo efe hi. 
Nid oes obaith i'r ddafad golledig ddychwelyd adref o'i 
chrwydriadau heb iV bugail fyned ar ei hol, a'i cheisio 
hi. * * Nyni oll a grwydrasom fel defaid ; troisom bawb 

M 



172 

i'w íFordd ei hun. " Nid oedd obaith i ni ddychwelyd yn 
ol at Dduw wedi encilio oddiwrtho ar hyd ein ffyrdd ein 
hunain, heb i'r Bugaîl Da dd'od i lawr o*r nef i'n ceisio. 

Y mae efe yn ceisio pechaduriaid colledig,— yn eu ceisio 
trwy bregethu, dysgu a thrugarhau hyd onid edifarhant 
a dychwelyd ato ef. Y mae y bugail yn myned i'r 
mynyddoedd i geisio y golledig. Gair prydferth ac 
addysgiadol ydyw y gair, ** Ac wedi iddo ei chael, efe a'i 
dug hi ar ei ysgwyddau ei hun yn llawen." ** Felly," 
meddai, ** y bydd llawenydd yn y nef am un pechadur a 
edifarhao, mwy nag am onid un pum ugain o rai 
cyfiawn, y rhai nid rhaîd iddynt wrth edifeirwch." Y 
mae yr angelion yn llawenychu yn nychwelîad un 
pechadur at Dduw ; y mae llawenydd Duw ei hun yn 
llenwi drosodd iV angelion. Y mae y nefoedd yn llawn 
o lawenydd pan y mae un pechadur yn edifarhau ac yn 
dychwelyd at Dduw. 

DAMEG Y DRYLL. 

** Neu pa wraig, a chanddi ddeg dryll o arian, ac os 
cyll hi un dryll, ni oleu ganwyll ac ysgubo y tŷ, a cheisio 
yn ddyfal hyd onis caffo ef ?" Meddiant a gwerth sydd 
yn peri i*r wraig chwilio am y dryli arian ; y mae'r dryll 
coiledig yn eiddo iddi, ac y mae yn werthfawr yn ei 
golwg. Nid oes bywyd ynddo i ymdeîmlo â'i sefyllfa. 

Y mae y dyn trwy dwyll pechod wedi caledu ei galon : 
y mae efe yn rhy galed i deimio ei drueni ; ond darn 
arian ydyw efe er hyny yn ngolwg yr lesu. Y mae y 
wraig yn ymdrechu i geisio y dryll a gollasid, a cheisio 
yn ddyfal hyd onis cafFo ef ; ac wedi llwyddo i'w gael 
geilw ei chyfeillesau a'i chymydogesau i gyd-lawenhau 
â hi, gan ddywedyd, * * Cyd-iawenhewch â mi ; canys 
cefais y dryll a gollaswn." ** Felly, meddaf i chwi," 
meddai yr lesu, ** y mae llawenydd yn ngẃydd angelion 
Duw am un pechadur a edifarhao." Yr oedd gan y 



178 

wraîg lawenydd nid yn unig iddi ei hun, ond hefyd i 
bawb o*i hamgylch. Y mae yr angelion yn cael eu galw 
i gyd-lawenhau âg ef am un pechadur a edifarhao. 

DAMEG Y MAB AFRADLON. 

Yn y drydedd ddameg daw yr lesu yn nes atom. 
Defnyddia un oV un natur a ni yn nameg y mab afradlon 
i ddysgu y gwirionedd yn fwy cyflawn. Yn y mab 
afradlon y mae ef yn dangos y dyn yn dewis gadaei 
Duw, a gadael ei gartref, ac yn myned yn mhell oddi- 
wrtho, ac yn y pelider yn blino ar bechod a'i drueni, ac 
yn blino arno ei hun, yn d'od ato ei hun, yn edifarhau, 
ac yn troi ei wyneb tua thŷ ei dad, a'r tad yn ei ganfod 
ac yn rhedeg i'w gyfarfod, ac yn syrthio ar ei wddf, ac 
yn ei gusanu ; ac wedi iddo gyrhaedd y tŷ, cyn Vr 
bachgen afradlon gael gorphen ei gyffes, y mae y tad 
yn gorchymyn dwyn allan y wisg oreu, a gwisgo am 
dano, a rhoddi modrwy ar ei law, ac esgidiau am ei 
draed ; a gorchymynodd y tad Ìadd y ÌÌo pasgedig er 
mwyn gwneyd gwledd o lawenydd ar ddychweliad y 
mab afradlon adref. Mae llawer o bregethu wedi bod 
ar ddameg y mab afradlon. Y mae ynddi wirioneddau 
mawrion yr efengyl, a gwirioneddau cymhelliadol i'r 
penaf o bechaduriaid i ddychwelyd at yr Arglwydd, a 
phery yn llawn a gwerthfawr tra y bydd yn amser 
cymeradwy i berswadio dynion i ddychwelyd yn ol at 
Dduw. 

ARFER Y BYD HEB EI GAMARFER. 

*'Ac yr wyt yn dywedyd i chwi, Gwnewch i chwi gjfeillion o'r 
mamon anghyfiawn : fel, pan fo eisieu arnoch, y'ch derbyniont 
i'r tragywyddol bebyll."— Luc xvi. 9. 

Y ma rhydd yr lesu gyfarwyddyd i'w ddysgyblion pa 
fodd y gallent arfer y byd heb ei gamarfer. Un o 
beryglon a chamgymeriadau dysgyblion Crist ydyw 



174 

edrych ar y byd hwn a'i bethau fel pethau ar wahan i 
deyrnas eu Harglwydd. Y mae plant y byd hwn yn 
byw yn unig iV byd hwn : y byd a'i gyfoeth a'i bleserau 
ydyw eu duw ; nid ydyw y byd yn ei oreu yn teilyngu y 
fath warogaeth oddiwrth ddynion, y rhai sydd wedi eu 
creu i addoli a gwasanaethu Duw. Nid ydyw cariad y 
Tad yn y galon sydd yn rhoddi y flaenoriaeth iV byd 
hwn : * * O char neb y byd, nid ydy w cariad y Tad ynddo 
ef." Y mae plant y byd hwn yn camddefnyddio y byd 
a*i bethau trwy wneyd gormod ohono. Y mae plant y 
goleuni yn y perygl o gamddefnyddio y byd hwn trwy 
beidio gwneyd digon ohono trwy ei ddefnyddio i was- 
anaethu amcanion uchel teyrnas nefoedd. Wrth edrych 
yn gyífredinol, deuwn i'r casgliad nad yw dysgyblion yr 
lesu wedi dysgu ei wers ef ar y byd. Edrychant yn 
ormodol ar y byd a'i bethau fel pethau yn perthyn yn 
hollol iV byd hwn, ac fel eiddo personol i ni ein hunain, 
ac ar wahan i deyrnas ein Harglwydd. Cyfarwyddyd 
yr Athraw ydyw, * * Gwnewch i chwi gyfeillion oV 
mamon anghyfiawn." Byddwch ofalus a charedig wrth 
eich brodyr tlodion yn y byd. Pan y bydd rhai ohonynt 
mewn henaint, ac fe ddichon mewn tlodi, cyfrenwch 
iddynt angenrheidiau tymhorol. Peidiwch gadael i*ch 
brodyr tiodion fod mewn angen pan y mae ar eich Uaw 
eu cynorthwyo. Dyna y ffordd i chwi wneyd cyfeiliion 
oV byd hwn i'ch derbyn iV tragywyddol bebyll. Y mae 
yn sicr y bydd rhai ohonynt wedi myned i'w cartref 
tragywyddol o'ch blaen chwi. Byddant yn eich derbyn 
yn siriol pan y byddwch chwithau yn cyrhaedd adref. 
** Fel, pan fo eisieu arnoch, y'ch derbyniont Vr tragy- 
wyddol bebyll." 

DAMEG Y GORUCHWYLIWR ANGHYFIAWN. 

Er mwyn dysgu ac argraphu y gwirionedd llefarodd 
ddameg, a thrwy y ddameg dymuna gadw yn fyw y 



175 

§^ríonedd yn meddwl ei bobl yn y byd. **Yr oedd 
rhyw wr goludog, yr hwn oedd ganddo oruchwyliwr ; a 
hwn a gyhuddwyd wrtho, ei fod ef megis yn afradloni ei 
dda ef." Galwodd y gwr goludog ei oruchwyliwr ato, 
a gofynodd iddo, ** Pa beth yw hyn yr wyf yn glywed 
am danat : dyro gyfrif o'th oruchwyliaeth : canys ni clii 
f od mwy yn oruchwyliwr. " Gofynodd y goruch wyliwr 
iddo ei hun, ** Pa beth a wnaf ? canys y mae fy arglwydd 
yn dwyn yr oruchwyliaeth oddi arnaf : cloddio nis gallaf, 
a chardota sydd gywilyddus genyf." Mi a wn beth a 
wnaf, meddai, mi a alwaf ddyledwyr fy arglwydd, ac 
ymddygaf tuagatynt fel y gallaf ddisgwyl derbyniad i*w 
tai, wedi cael fy nhaflu allan o'r oruchwyliaeth. Gwnaeth 
eu c)rfrif i'w arglwydd yn Uai. Mae ei argiwydd yn ei 
ganmawl, nid am iddo wneuthur anghyfiawnder âg ef, 
ond am iddo wneuthur yn gall trwy iddo wneyd defnydd 
o'r manteision oedd yn ei law i barotoi derbyniad iddo 
yn y dyfodol. *' AV arglwydd a ganmoiodd y goruch- 
wyliwr anghyfiawn am iddo wneuthur yn gall ;" ac yma 
rhydd yr lesu awgrym fod plant y byd hwn yn gallach 
yn eu cenhedlaeth na phlant y goleuni : gwnant weil 
defnydd na phlant y goleuni oV manteision sydd yn eu 
dwylaw gogyfer â*u dyfodol yn y byd. Callach ydynt 
gyda'r pethau lleiaf yn y byd hwn nag ydyw plant y 
goleuni gyda phethau mwyaf teyrnas nefoedd. Gosod- 
ant bethau y byd mewn gwell mantais o berthynas i'w 
dyfodol yn y byd nag y gwna plant y goleuni o berthynas 
i'w dyfodol yn y byd a ddaw yn yr alwedigaeth nefol. 

Dywed wrthynt am fod yn eff*ro i ddefnyddio y byd a'i 
bethau gwerthfawr i well mantais na byw yn unig yn y 
byd hwn trwy eu defnyddio i wasanaethu amcanion ei 
deyrnas ef, ac i wneyd cartref a derbyniad mewn gwlad 
well. **Y neb sydd íFyddlawn," meddai, **yn y lleiaf 
sydd íFyddlawn hefyd mewn llawer, a'r neb sydd 
anghyfìawn yn y lleiaf sydd anghyfiawn hefyd mewn 



176 

llawer." "Trwy ras yr ydym yn gadwedig ;" ond y 
mae perygl anghofio bod Brenin y deyrnas yn gwobrwyo 
rhoddion a llafur cariad. Y mae yr hwn sydd yn 
gwneyd duw o'r byd hwn yn gwneyd anghyfiawnder âg 
ef ac â*i enaid ei hun. ** Ni ellwch," medd efe, ** was- 
anaethu dau arglwydd : ni ellwch wasanaethu Duw a 
mamon." Dywed wrth y rhai sydd yn ymroddi i'w 
wasanaethu ef, ac yn dwyn pobpeth i dalu gwarogaeth 
i'w deyrnas, ** Mawr fydd eich gwobr yn y nefoedd." 

Yr oedd y Phariseaid, y rhai oedd ariangar, yn clywed 
hyn, ac yn ei watwar, **a hwy a'i gwatwarasant ef." 
Yr oedd eu rhagrith a*u hunan-gyfiawnder yn peri iddynt 
weled beiau yn mhawb ond ynddynt hwy eu hunain ; yr 
oeddynt yn gallu gwatwar y sanctaidd aV dihalog aV 
didoledig oddiwrth bechaduriaid. Y mae yma yn ym- 
drechu i roddi cyfleusdra iddynt i adnabod eu hunain 
trwy ddynoethi eu rhagrith. ** Chwychwi," meddaî, 
<< yw y rhai sydd yn eich cyfiawnhau eich hunain gerbron 
dynion ; eithr Duw a ẃyr eich calonau chwi." Y mae 
eich ymdrech i ymddangos yn dda a duwiol gerbron 
dynion, a'ch ymdrech i dwyllo a chamarwain pobl ereiU, 
yn fíìaidd gerbron Duw, ** canys y peth sydd uchel gyda 
dynion, sydd ffiaidd gerbron Duw." Y mae cyfiawnhau 
eich hunain gerbron dynion yn uchel yn eich golwg 
chwi, ond ffiaidd ydyw gerbron Duw. Yr un modd 
hefyd y mae eich sancteiddrwydd honiadol. Er 
eich manylwch ymddangosiadol i gadw y gyfraith, yr 
ydych yn troseddu y gyfraith i foddloni eich llygredig- 
aeth eich hunain ; ** eithr Duw a ẃyr eich calonau 
chwi," yr hwn sydd yn edrych nid ar yr olwg allanol 
ond ar y galon. Y gyfraith a'r prophwydi oedd hyd 
loan ; er y pryd hwnw y pregethir teyrnas Dduw, a 
phob dyn sydd yn ymwthio iddi. Y mae y gyfraith yn 
ei grym, ei gwirionedd, a'i hawdurdod yn nheyrnas 
Dduw ; a haws yw i nef a daear fyned heibio nag i un 



177 

tipyn oV gyfraith ballu. Y mae efe yn gosod allan a<r 
yn sefyll dros ofynion uchel ei gyfraith yn ei deyrnas 
ef ; gyda llymder y gwna hyn, ac nis gallai y Phariseaîd 
lai na theimlo ei fin. ** Pwy bynag," meddai, "a 
ollyngo ymaith ei wraig, ac a briodo un arall, y mae ete 
yn godinebu ; a phwy bynag a briodo yr hon a ollyng- 
wyd ymaith oddiwrth ei gwr, y mae efe yn godinebu." 

DAMEG Y GOLUDOG A LAZARUS. 

Llefarodd yr lesu ddameg i ddangos y perygl i ddyn- 
ion fyw yn gwbl iddynt eu hunaîn, a byw yn hollol i'r 
byd hwn, a'r perygl mawr o gamddefnyddio manteision 
amser. ** Yr oedd rhyw wr goludog," meddai, ** ac a 
wisgid a phorphor a llian main, ac yr oedd yn cymeryd 
byd da yn helaethwych beunydd : yr oedd hefyd ryw 
gardotyn, a'i enw Lazarus, yr hwn a fwrid wrth ei borth 
ef yn gornwydlyd, ac yn chwenychu cael ei borthi âV 
briwsion a syrthiai oddiar fwrdd y gwr cyfoethog ; ond 
y cwn a ddaethant, ac a lyfasant ei gornwydydd ef." 
Nid ydym i farnu cyflyrau dynion oddiwrth eu hamgylch- 
iadau yn y byd. Wele yr annuwiol yn cael ei gylchynu 
âg anrhydedd a mwynderau y byd, ac wele ddyn duw- 
iol yn gardotyn tlawd, a derbyniai fwy o dosturi oddi- 
wrth greaduriaid direswm nag oddiwrth yr hwn a 
wrthodai ganiatau y briwsion i ddiwallu ei angen. ** A 
bu iV cardotyn farw, a'i ddwyn gan yr angelion i 
fynwes Abraham." Nid oes yma air o son am ei gladd- 
edigaeth. Anfonwyd angelion oV nefoedd i ddwyn ei 
ysbryd i fynwes Abraham. Amlwg yma ydyw y rhagor 
rhwng y cyfiawn aV drygionus, aV hwn a wasanaetho 
Dduw aV hwn nis gwasanaetho ef. Y mae yr angelion 
yn gweinyddu ar y duwiol er bod yn dlawd. **AV 
goludog hefyd a fu farw, ac a gladdwyd." Cafodd y 
goludog gladdedigaeth ; ac os barnwn ni y claddedig- 
aeth wrth yr amgylchiadau deuwn iV casgliad ei fod ya 



178 

rhwysgfawr. ** Ac yn uffern efe a gododd ei olwg, ac 
efe mewn poenau, ac a ganfu Abraham o hirbell, a 
Lazarus yn ei fynwes." Gofynodd i Abraham, ** O dad 
Abraham, trugarha wrthyf." Yr oedd yr amser i íefain 
trugarha wedi myned heibio ; a phe buasai yn cael ei 
wneyd mewn amser, nid oedd yn ddigonol, gan nad 
oedd yn cael ei gyfeirio i'r Ue priodol. Llefai Trugarha, 
er nad oedd efe wedi dangos dim trugaredd. Gofynodd 
i Abraham anfon Lazarus i drochi pen ei fys mewn dwfr, 
ac i oeri ei dafod ; canys dywed, **fe a'm poenir yn y 
fflam hon." **Ha fab," meddai Abraham, **coffa 
i ti dderbyn dy wynfyd yn dy fywyd, ac felly 
Lazarus ei adfyd ; ac yn awr y diddenir ef, ac y poenir 
dithau." Deddf fawr teyrnas Dduw ydyw, fod ein 
dymuniadau presenol î reoli ein dedwyddwch dyfodol. 
Yn ol y ddeddf hon, os ydyw ein dymuniadau am bethau 
da yn cael eu cyfyngu i amser yn unig, ofer ydyw 
gobeithio am ddaioni wedi i amser fyned heibio ; ond yn 
ol yr un ddeddf y mae yr hwn sydd yn cyfarfod â 
drygau yn y byd, ac yn gorchfygu y drygau ynddo ei hun, 
ac sydd yn cael ei weithio i geisio y pethau sydd uchod, a 
cheisio ei ddiddanwch oddi uchod, yn ei farwolaeth yn cael 
ei ryddhau o'i holl ofidiau a thrueni y byd presenol, ac 
yn myned i mewn i'r llawenydd pur a thragywyddol. 
Dywed Abraham hefyd fod gagendor wedi ei sicrhau 
rhyngddynt, fel nas gallent dramwy at eu giiydd. 
Gofynodd eilwaith, **Yr wyf yn atolwg i ti gan hyny, 
O dad, ddanfon ohonot ef i dŷ fy nhad : canys y mae i 
mi bump o frodyr : fel y tystiolaetho iddynt hwy, rhag 
dyfod ohonynt hwythau hefyd iV lie poepus hwn." 
Buasai hyny yn ychwanegu ei boenau. **Abraham a 
ddyẃedodd wrtho, Y mae ganddynt Moses aV proph- 
wydi ; gwrandawant arnynt hwy. " Os gwnant hwy 
ddefnydd oV manteision sydd ganddynt ni ddeuant yna. 
**Na3^e, y tad Abraham." Nage a ddywedai yn y byd 



179 

hwn, a nage yn y byd tragywyddol, meddai y pregethwr. 
** Eithr os á un oddiwrth y meirw atynt, hwy a edifar- 
hant.** Dywedodd Abraham yn derfynol, ** Oni wran- 
dawant ar Moses a'r prophwydi, ni chredant chwaith pe 
codai un oddiwrth y meîrw." Y mae y manteision 
goreu iddynt hwy ganddynt, ac os nad ydynt yn gwneyd 
defnydd o'r manteision sydd ganddynt, ni chredant 
chwaith pe byddai un oddiyma neu oddiyno yn myned 
yno i'w rhybuddio. 

PARHAD A THAERINEB MEWN GWEDDI. 

•* Rhaid gweddio yn wastad, ac heb ddiffygio." — Lrt^ xviii. 1. 

Y gwirionedd a ddysgir i ni yn y gair hwn ydyw, yr 
angenrheîdrwydd am ddyfalbarhad a thaerineb mewn 
gweddi am fendithion ysbrydol i Iwyddo y deyrnas yn y 
byd. Dyledswydd a braint pob dyn ydyw gweddio. 
** Pob duwiol a weddia." Nid oes neb yn dduwìol heb 
weddio yn ddibaid. Y mae ein gwaith a*n dyledswyddau 
dyddiol a gwastadol yn galw arnom i weddio ; anadliad 
y bywyd ysbrydol a thragywyddol ydyw gweddi. I 
orchfygu ein gelynion ysbrydol, a darostwng ein 
chwantau drwg, ac i gael goruchafiaeth arnom ein 
hunain, rhaid parhau mewn gweddì. Mewn cymundeb 
parhaus â Duw mewn gweddi y gallwn gyflawni gwaith 
ysbrydol. Gofynodd y dysgyblion iddo, **Arglwydd, 
anghwanega ein íFydd ni." Yn n^wyneb ei orchymyn 
iddynt i faddeu i*r brodyr seithwaith yn y dydd, os dy- 
wedent seithwaith yn y dydd **y mae yn edifar genyf." 
Mynega iddynt anhawsderau ei deyrnas hyd ddydd y 
farn, ac nas gallent orchfygu a myned trwy rwystrau 
ond trwy weddio yn wastad ac heb ddiffygio. Y mae 
gweddio yn wastadol heb ddifíygio yn golygu taerineb 
mewn gweddi, a'r weddi daer ydyw y weddi Iwyddianus. 



180 

DAMEG Y BARNWR ANGHYFIAWN A'r WEDDW DAER. 

Llefarodd ddwy ddameg i osod argraph ddofn ar eu 
meddwl mai trwy ddefosiwn gwastadol a ffyddiog- 
gweddi yr oedd iddynt gyflawni gwaith ysbrydol, a 
gorchfygu eu gelynion aV rhwystrau. Dywed yn 
nameg y weddw daer fod taerineb yn llwyddo mewn 
amgylchiadau hynod o anfanteisiol. * * Yr oedd rhyw 
farnwr," meddai, ** mewn rhyw ddinas, yr hwn nid ofnaî 
Dduw, ac ni pharchai ddyn." Dyn caled ac anystyriol 
oedd y barnwr : yr oedd efe wedi distewi pob dylanwad 
a barai iddo ofni Duw a pharchu dyn. Nid oedd ynddo 
ofn Duw : ni theimlai un amser ei fod ef yn gyfrifol i 
neb, ac yr oedd yn hollol amddifad o gydymdeimlad a 
pharch i'w gyd-ddynion. Efe ei hun ydoedd amcan 
uchaf ei fodolaeth. ** Yr oedd hefyd yn y ddinas hono 
wraig weddw ; a hi a ddaeth ato ef, gan ddywedyd, 
Dial fi ar fy ngwrthwynebwr. " Cymerai adyn caled fel 
hwn fantais ar sefyllfa ddiamddifFyn y weddw i ohirio ei 
chais. *^ Ac efe nis gwnai dros amser ;" ond ni chafodd 
lonyddwch gan y weddw ; cymhellai ei chyfyngder hi i 
fyned ato, a bod yn daer ger ei fron. Myned yn daerach 
yr oedd hi bob tro yr elai hi ato, fel, o*r diwedd, y daeth 
efe i benderfynu gwrando arni : ** eithr wedi hyny efe a 
ddywedodd ynddo ei hun, Er nad ofnaf Dduw, ac na 
pharchaf ddyn." Yr oedd efe yn ddigon caled i ym- 
ffrostio yn ei annuwiaeth a*i galongaledwch. ** Eto/* 
meddai, '*am fod y weddw hon yn peri i mi flinder, mî 
a'i dialaf hi ; rhag iddi ddyfod yn y diwedd a'm syfrdanu 
i." Gwelai oddiwrth ei gwynebpryd ei bod hi mewn 
cyfyngder a thrallod, a*i bod yn daer a difrifol yn ei 
chais ato. Mi a*i dialaf hi, meddai, rhag iddi fy nharo 
yn fy wyneb. Ystyr gyntaf syfrdanu ydyw taro ar y 
wyneb neu y pen. Gwrandawodd hi oherwydd bod 
arno ofn am ei wyneb. 



181 

LLWYDDIANT TAERINEB. 

Yma llwyddodd taerineb mewn amgylchiadau hynod 
o anfanteisiol. **Oni ddial Duw ei etholedigion, sydd 
yn llefaii; arno ddydd a nos, er ei fod yn hir oedi 
drostynt ?" Wele bobl yn llefain ar un sydd yn llaw^n 
o dosturi a pharodrwydd i wrando llef o gyfyngfder : y 
mae efe yn hoffi clywed eu llais a gweled eu g^edd. 
Da ganddo bob golwg arnynt yn d'od ato i geisio yn ol 
eu hangen. Y mae efe yn gofyn iddynt, " Gad i mi 
weled dy wyneb, gad i mi glywed dy lais ; y mae dy lais 
yn beraidd, a*th olwg yn hardd." ** Efe a edrych ar 
weddi y gwael, ac ni ddiystyrodd eu dymuniad.** 
** Tosturiol iawn yw yr Arglwydd a thrugarog." Taer- 
íneb ei bobl mewn gweddi ydyw y dylanwad mwyaf 
arno oV ddaear, aV gwaith mwyaf ar y ddaear ydyw 
gweithrediadau dwyfol ras Duw mewn atebiad i weddiau 
taerion ei bobl ar y ddaear, yn enw lesu Grist. Os 
ydyw barnwr anystyriol ac anghyfiawn yn cael ei ber- 
swadio i wrando ar un nad oedd yn ei charu, nac yn ei 
hofni, yn unig trwy ei thaerineb, yr hyn hefyd a gasêid 
ac a ofnid ganddo, pa faint mwy y bydd i'r hwn sydd 
yn berfFaith mewn cyfiawnder, gwirionedd, cariad, a 
daioni wrando gweddiau taerion a gwastadol ei bobl 
anwyl trwy gyflawni ei addewidion ? Er ei fod yn 
gadael iddynt weddio am hir amser yn eu golwg hwy 
mewn helbulon a gwrthwynebiadau i brofi eu cywirdeb, 
ac i gynyddu eu gostyngeiddrwydd, eu symledd, a*u 
difrifwch. ** Yr wyf yn dywedyd i chwi y dial efe hwynt 
ar frys." Hir oedi ydyw yn ol amser y ddaear ; ar frys 
ydyw yn ol amser y nefoedd. ** Mab y dyn pan ddel," 
gofyna, ** a gaiíî efe ffydd ar y ddaear ?" Ffydd tuagat 
ein Harglwydd lesu Grist sydd yn wir werthfawr ar y 
ddaear. Pan y deuai i gospi yr luddewon am erlid a 
gwrthwynebu ei bobl, a fyddai ei bobl yn disgwyl wrtho 



182 

y pryd hwnw ? Awgryma yma mai perygl eî bobl ydy w 
blino yn eu disgwyliadau wrtho, oherwydd ei fod yn hir- 
ymarhous yn ei ddyfodiad yn erbyn eu gelynion. 

Y PHARISEAD a'r PUBLICAN YN Y DEML YN GWEDDIO. 

** Ac efe a ddywedodd y ddameg hon hefyd wrth y rhai oedd yn 
hyderu amynt eu hunain eu hod yn gyfiawn, ac yn diystyru 
ereill." — Luc xviii. 9. 

Nid ydyw defosiwn gweddî yn llwyddianus nac yn 
gymeradwy gyda Duw, pa mor berfFaith bynag a pha 
mor wastadol bynag, ar sail hunan-gyfiawnder dynol. 
Ar y truan aV gostyngedig o ysbryd y mae efe yn 
edrych. Y mae efe yn gwrthwynebu y beilchion ac yn 
rhoddi gras iV gostyngedig. Y mae y gweddì'wr balch, 
hunan-gyfiawn, a rhagrithiol yn anghymeradwy ganddo 
ef. Dywed wrth y tlawd, **Lleda dy safn, a mi a*i 
llanwaf." Yma yn y ddameg rhydd ddesgrifiad i ni oV 
gweddiwr balch a'r gweddiwr gostyngedig ac edifeirioL 
** Dau wr a aeth i fyny i'r deml i weddio ; un yn 
Pharisead, aV llall yn bublican." Y mae y Pharisead 
balch a hunan-gyfiawn yn diystyru ereill hyd yn nod pan 
yn gweddio. Efe a aeth yn mlaen yn y deml iV lle 
mwyaf amlwg. Diolch i Dduw y mae efe yn ei weddi 
nad ydyw efe fel y mae dynion ereill : yr oedd yn lân 
oddiwrth bechodau gwaradwyddus, ac nid oedd efe yn 
debyg iV publican oedd yno yr un adeg ag ef ; ac yr 
^edd efe yn ymprydio ddwywaith yn yr wythnos. Gan 
hyny ymprydiai fwy nag oedd y gyfraith yn ofyn. ** Yr 
wyf," meddai, **yn degymu cymaint oll ag a feddaf." 
Ei gyfiawnder ei hun oedd sail ei weddi, os oedd hi yn 
teilyngu yr enw. Nid oes un deisyfiad o'i mewn, gan 
ei fod yn berfFaith yn ei olwg ei hun. Safai y publican 
o hirbell oddiwrth y Pharisead, ac o hirbell oV lle mwyaf 
amlwg yn y deml, yr hwn a ystyrid y lle agosaf at y 
nefoedd ; ac ni fynai gymaint a chodi ei olwg tuaV nef. 



183 

ond curodd ei ddwyfron, gan ddywedyd, **0 Dduw, 
bydd drugarog wrthyf bechadur. " Gweddi fer o nd yn 
cynwys ei holl angen oedd gweddi y publican. Er mor 
fer, y mae yn cynwys trî pheth mawr — pechadur mawr, 
trugaredd fawr, a Duw mawr. Y mae gweddi y Pharîs- 
ead yn cynwys llawer mwy o eiriau na gweddi y 
publican, ac yn ddiau yn y deml yn unîg y byddai yn 
gweddio, neu fnewn lleoedd cyhoeddus. Yn y cyhoedd 
y mae y rhagrithiwr a'r hunan-gyfiawn yn gweddio yn 
unig. Clywsom am un yn hir weddio yn y cyfarfod 
gweddio, pryd yr oedd ei ddau was yn eistedd yn ymyl 
eu gilydd. Dywedodd un wrth ei gyd-was, ** Y mae 
meistr yn gweddio yn hir heno." ** Gad iddo," meddai 
y llall, **ni fu wrthi hi er pan y bu ef yn y lle acw o'r 
blaen." Dywed yr lesu am y publican, **Aeth hwn i 
waered i*w dŷ wedi ei gyfiawnhau yn fwy na'r llall." 
Yr oedd ei weddi oV pellder yn esgyn at Dduw : ** A'r 
Arglwydd a'i clybu." Gwnaeth ef yn gymeradwy yn yr 
Anwylyd ; gwisgodd ef yn nghyfiawnder gwyn a glân 
lesu Grist. ** Canys pob un a'i dyrchafo ei hun a 
ostyngir, a phob un a*i gostyngo ei hun a ddyrchefir." 



184 



PENOD XVI. 



Yr lesu yn derbyn ac yn hendithio plant bychain — Y 
llywodraethwr ieuanc yn gofyn iddo pa ffordd i etifeddu 
hywyd tragywyddol — Yn myned ymaith yn athrist 
oherwydd ei gariad at y hyd — Petr yn gofyn heth a 
fyddai iddynt hwy — Yr lesu yn ymostwng i ateh y 
cwestiwn — Dameg y gweithwyr yn y winllan — Yn 
mynegi iddynt y drydedd waith am ei farwolaeth a'i 
adgyfodiad — Uchelgais lago ac loan. 



"Gadewch i'r plant bychain ddyfocl ataf fì, ac na waherddwch 
hwynt." — Lut^ xviii. 16. 

DOETH y gwnaeth y rhieni ddwyn eu plant at yr 
lesu, fel y cyfiFyrddai efe â hwynt a*u bendithio 
pan yr oedd yn myned heibio ar ei daith olaf yn y byd. 
Y mae yr hanes yn cynwys esiampl, addysgiadau, a 
chymhelliadau anmhrisiadwy i rieni ac eglwys Crist o 
berthynas i blant bychain. ** Ar dysgyblion pan welsant, 
a'u ceryddasant hwy." Yn ngolwg y dysgyblion nid 
oedd ond traíîerth ofer, ac nid oedd ond rhwystr i'r lesu 
ar ei daith. **Gadewch," meddai, **i'r plant bychain 
ddyfod ataf íì, ac na waherddwch hwynt : canys eiddo 
y cyfryw rai yw teyrnas Dduw." Yr oedd gweled eu 
gwynebau diniwed, ac edrych yn eu llygaid diddichell, 
wedi bod yn sefyll o flaen gwynebau yn llawn dichell a 
thwyll, yn ameuthyn hyfryd ac yn esmwythâd iddo ef. 
Canfyddai ynddynt burdeb, gwirionedd, symledd, cywir- 
deb, diniweidrwydd, hynawsedd, a chariad dibynol, y 
rhai sydd yn beríîaith ynddo ef ei hun, ac sydd yn dra 



185 

gwerthfawr yn ei ganlynwyr. Yn hytrach na'u ceryddu 
am eu dwyn ato, efe a'u cymerodd yn ei freichiau, ac a 
roddes ei ddwylaw arnynt, ac a*u hendithiodd. Def- 
nyddiai bob cyfleusdra i argfymhell y dysgyblion a'i 
ganlynwyr i feddu rhinweddau sydd, er yn anmherfFaith, 
yn y plant bychain. " Pwy bynag," meddai yma, ** ni 
dderbynio deyrnas Dduw fel dyn bach, nid ä efe i mewn 
iddi." Y mae rhinweddau y dyn bach yn ei ganlynwyr 
yn eu gwneyd yn anwyliaid yn ei olwg ef. Y fath 
golled i'r plant hyn fuasai i*r lesu fyned heibio y daith 
olaf hon heb gael eu cyflwyno gan eu rhieni i freichiau 
yr lesu, fel y byddai iddo weddio drostynt a'u bendithio. 
Nid oedd eu holl ofal a'u holl gymwynasau iddynt i gyd 
gyda'u gilydd yn ddim wrth y gymwynas fawr hon, sef 
cyflwyno eu plant i freichiau yr lesu. Wele esiampl 
werthfawr i rieni. Y cymwynaswyr mwyaf i'w plant 
ydyw y rhai sydd yn cyflwyno eu plant yn y bedydd, yn 
eu gweddiau, ac yn eu haddysg i freichiau yr lesu, i gael 
ei ddymuniadau o'u plaid a*i fendith arnynt. 

Y LLYWODRAETHWR lEUANC YN DYFOD AT YR lESU. 

" Un peth sydd ddiíFygiol i ti." — Marc x. 21. 

Daeth rhyw Iywodraethwr ieuanc a chyfoethog iawn 
at yr lesu pan yr oedd efe ar ei ffordd i Jerusalem , a 
gofynodd iddo, ** O, Athraw da, beth a wnaf fel yr etifedd- 
wyf fywyd tragywyddol ?'* Yr oedd y dyn ieuanc hwn o 
gymeriad dilychwin, yn nghanol temtasiynau ieuenctyd 
a chyfoeth. Yr oedd trwy ddylanwad bywyd dilychwin 
a dylanwad ei gyfoeth wedi ei godi yn llywodraethwr y 
synagog. Meddai hefyd feddwl uchel am y Gwaredwr 
fel athraw cymhwys i*w gyfarwyddo pa fodd i etifeddu 
bywyd tragywyddol. Dangosodd fesur o onestrwydd 
yn ei awydd am fywyd tragywyddol trwy redeg at yr 
lesu, ac ymostwng ar ei liniau ger ei fron, a'i alw, ** O 
Athraw da." Gofynodd yr lesu iddo, ** Paham y gelwi 



186 

fi yn dda ? nid oes neb da ond un, sef Duw. " Y mae 
gwir ddaioni yn hanfodi yn Nuw. Yr ydwyf fi gan 
hyny yn Dduw. I ddyrchafu meddwl y dyn ieuanc am 
dano y dywedodd hyn. Yn Nuw y mae gwir fywyd. 
** Ti a wyddost y gorchymynion," meddaî, ** Na odineba, 
Na ladd, Na ladrata, Na cham-dystiolaetha, Na cham- 
golleda, Anrhydedda dy dad a*th fam." ** Y rhai hyn i 
gyd," atebodd, ** a gedwais o'm hieuenctyd. Beth sydd 
yn eisieu i mi eto?" Dengys ei ateb iV Athraw nad 
oedd yn adnabod ei hun nac yn adnabod gofynion 
ysbrydol gorchymynion Duw iddo. **A*r lesu gan 
edrych arno, a*i hofFodd." HoíFai gymeriad dilychwin 
y dyn ieuanc ; hoíFai weled cwestiwn mor fawr a phriodol 
yn cael lle yn meddwl dyn ieuanc. ** Beth a wnaf fel yr 
etifeddwyf fywyd tragywyddol ?" 0*r holl gwestiynau, 
hwn ddylai gael y flaenoriaeth yn y meddwl, y galon, 
a*r ymdrech. Hoíîai yr lesu hefyd ei onestrwydd a*i 
ddifrifwch gydaV cwestiwn mawr hwn. Y mae efe yn 
hoffì gonestrwydd. Mynegodd yr lesu beth oedd yn ei 
galon trwy geisio ganddo roddi 'y flaenoriaeth iddo ef, 
ac nid i gyfoeth y byd. **Un peth," meddai, **sydd 
ddiíFygiol i ti : dos, gwerth yr hyn oll sydd genyt, a 
dyro iV tlodion ; a thi a gai drysor yn y nef : a thyred, 
a chymer i fyny y groes, a dilyn fi." Y mae un peth, os 
ydyw yn sefyll yn uwch naV Ceidwad, yn ddigon i*n cau 
ni allan o deyrnas nefoedd. Y mae gafael tỳn yn y byd 
yn y perygl o gau llawer allan o deyrnas nefoedd. Yr 
un peth oedd yn rhwystro hwn i etifeddu bywyd tragy- 
wyddol ydoedd cariad cryfach at ei gyfoeth nag at y 
Gwaredwr a'i deyrnas. Rhoddodd iddo gyfleusdra i 
ymryddhau oddiwrth yr un peth oedd yn ei rwystro i 
etifeddu by wyd tragywyddol. Yr oedd efe yn gyfoethog 
iawn ; ond nid oedd ei gyfoeth yn haeddu ei gyíFelybu i 
feddianu yr Arglwydd yn rhan, ac etiíeddu y bywyd 
ynddo yn y byd hwn. Yr oedd telerau teg a rhesymol i 



187 

etifeddu bywyd tragywyddol yn rhy galed yn ngolwg y 
dyn ieuanc gobeithiol hwn. ** Efe a bruddhaodd," 
medd yr hanes, ** wrth yr ymadrodd, ac a aeth ymaith 
yn athrist : canys yr oedd ganddo feddianau lawer." 
Golwg bruddaidd ydyw hon. Dyn ieuanc gobeithiol a 
chyfoethog yn y byd yn rhedeg at yr lesu, ac yn ym- 
grymu o*i flaen gyda chwestiwn y bywyd tragywyddol ; 
ond wedi gwrando cyfarwyddyd yr lesu i werthu eî 
feddianau, a rhoddi iV tlodion, er mwyn ei ryddhau 
oddiwrth ei gariad at y byd, a chymeryd i fyny y grpes, 
a'i ddilyn ef, y mae yn myned ymaith yn athrist, ac 
yn troi ei gefn y pryd hwn ar y gwir Dduw aV bywyd 
tragywyddol. 

CADW YN BOSIBL GYDA DUW. 

** AV lesu a edrychodd o'i amgylch, ac a ddywedodd 
wrth ei ddysgyblion, Mor anhawdd yr ä y rhai y mae 
golud ganddynt i deyrnas Dduw !" ** Y mae yn haws 
i gamel fyned trwy grai y nodwydd, nag i oludog fyned 
i mewn i deyrnas Dduw." Yr oedd edrych ar y dyn 
ieuanc hwn yn myned ar ol ei gyfoeth, ac yn troi cefn 
arno ef, yn ei ofidio ef yn ddiau. Cynefin ydoedd efe â 
dolur. Brawychodd y dysgyblion wrth ei eiriau ef. Yr 
oedd y syniad luddewig yn dal yn fyw ynddynt er dilyn 
yv hwn a ddaeth heb le i roddi ei ben i lawr i*n cyfoethr 
ogi ni trwy ei dlbdi ef. Edrychai yr luddewon ar 
Iwyddiant yn y byd yn arddangos llwyddiant mewn 
^refydd. Yr oedd dyn cyfoethog yn eu golwg yn ddyn 
crefyddol. Dan ddylanwad y syniad hwn brawychodd 
y dysgyblion wrth ei eiriau ef. I roddi eglurhad ar ei 
eiriau dywed, ** O blant, mor anhawdd yw i*r rhai sydd 
-â'u hymddiried yn eu golud fyned i deyrnas Dduw." 
** A phwy a all fod yn gadwedig?" gofynodd y dysgybl- 
ion iddynt eu hunain. Rhyfedd yw ei addfwynder a'i 
ostyngeiddrwydd yn dysgu rhai gwrthnysig. Dysgodd 



188 

hwynt yma mewn modd addfwyn ac eglur. ** Gyda 
dynion," meddai, **anmhosibl yw hyn, ond gyda Duw 
pob peth sydd bosibl." Cadw sydd bosibl gyda Duw ; 
y mae Duw wedi gwneyd ein cadw yn bosibl. Nid oes 
genym ormod i*w golli i dd'od i delerau Duw i*n cadw. 
Beth pe dygid ni dan yr un prawf a'r Ilywodraethwr 
ieuanc hwn? Beth fyddai canlyniad y prawf? A 
ddeuem ni allan yn llwyddianus o arholiad yr lesu ? 
Profwn ni ein hunain, a ydym yn y íFydd. 

PETR YN GOFYN BETH A FYDDAI IDDYNT HWY. 

Sylwodd Petr ar y dyn ieuanc yn methu gadael eí 
gyfoeth er mwyn canlyn Crist, a dechreuodd feddwl am 
dano ei hun a*i gyd-apostolion. Un o'i feddyliau a 
dybiai y gallai efe a*i gyd-apostolion dderbyn llawer : 
Darfu i ni adael pob peth a*i ganlyn ef. Cododd meddwl 
arall ynddo, debygem, yr hwn a ddywedai, Nid oedd 
genych chwi fawr i'w adael o'i gymharu â'r gwr ieuanc 
hwn : nid oedd genych chwi ond ychydig longau pysgota 
ac ychydig rwydau. Cododd meddwl arall ynddo, a dy- 
wedodd, Ni a adawsom bob peth, ac ni ofynid ond hyny 
iddo ef ; a daeth ei awydd sydyn i gael gwybod beth 
fyddai iddynt hwy yn ddigon cryf i ofyn i*w Arglwydd. 
** Wele," gofynodd, ** nyni a adawsom bob peth, ac a'th 
ganlynasom di : beth gan hyny a fydd i ni ?" Oherwydd 
fod yr Arglwydd yn hoffi gonestrwydd ei ddysgyblion, 
ac yn hoffi gwneyd defnydd o'r cyfleusdra i roddi gwers 
îddynt ar y cwestiwn, er nad oedd hwn yn gwestiwn 
hyfryd Vr hwn oedd yn ymyl cyflawni y weithred fwyaf 
o hunan-ymwadiad, trwy roddi ei fywyd drosom, y mae 
efe yn eu calonogi yn ei waith ac yn ngwyneb rhwystrau, 
ac yn eu rhybuddio o*u perygl i edrych yn ormodol ar 
dalu a derbyn, ac i ysbryd cyflogi fyned i mewn yn 
ormodol i*w hysbryd yn y gwaith, yr hyn a dynai oddi- 
wrth werth eu gwasanaeth. Y mae yr ysbryd hwn yn 



189 

gwneyd y rhai blaenaf yn olaf, ac y mae Ysbryd Crist 
yn dyrchafu rhai bychain yn uchel yn ei deyrnas ef. I 
ateb cwestiwn Petr dywed, ** Yn wir meddaf i chwi, Nid 
oes neb a*r. a adawodd dŷ, neu frodyr, neu chwiorydd, 
neu dad, neu fam, neu wraig, neu blant, neu diroedd, 
o'm hachos i aV efengyl, a'r ni dderbyn y càn cymaint 
yr awrhon y pryd hwn, dai, a brodyr, a chwiorydd, a 
mamau, a phlant, a thiroedd, yn nghydag erlidiau ; ac 
yn y byd a ddaw, fywyd tragy wyddol. " Beth bynag a 
roddir trwy y pethau uchod, dywed ei fod efe yn rhoddi 
y càn cymaint i*w ganlynwyr a'i weision ffyddlawn yr 
awrhon y pryd hwn. Os cartref, rhydd efe ragorach 
cartref ynddo ei hun ac yn ei dŷ ; os perthynas a theulu, 
y mae ynddo ef gàn cymaint yn well, a gwna efe y 
berthynas deuluaidd â*i ras ei hun gàn cymaint yn well ; 
ac os etifeddiaeth, y mae hono felly hefyd, a chymeryd 
yr erlidiau i mewn. Dywed yn ei bregeth ar y mynydd, 
** Gwyn eich byd pan y'ch gwaradwyddant, ac y'ch 
erlîdiant, ac y dywedant bob drygair yn eich erbyn, er 
fy mwyn i, a hwy yn gelwyddog." Llawenychai Paul 
yn ei ddioddefiadau dros Grist ; ac fel yr oedd ei ddi- 
oddefiadau yn amlhau, felly trwy Grist yr oedd ei 
ddiddanwch yn amlhau. *'Ac yn y byd a ddaw," 
meddai, Mfywyd tragy wyddoi. " Dywedai Dr. Saunders 
** fod ein Gwaredwr yn rhoddi càn punt y bunt (cent, 
per one) yn y byd hwn ; ond ni charwn," meddai, 
** ddyweyd fawr am proportions mawrion y byd a ddaw : 
y mae punt yn myned yn ddinas yno." 

**Ond llawer," meddai, **oV rhai blaenaf a fyddant 
olaf, aV rhai olaf yn flaenaf." Y mae perygl, fel pe 
dywedasai, trwy ymofyn, Beth fydd i ni ? i'r rhai blaenaf 
fyned yn olaf ; a*r rhai a edrychir arnynt yn y byd a'r 
eglwys yn fychain, a änt yn flaenaf trwy wneyd y cwbl 
er fy mwyn i. Y bobl sydd yn ormodol o dan lywodr- 
aeth hunangarwch yw y rhai tebycaf o fod yn olaf yn ei 



190 

deyrnas ef. Dywed hefyd y caiff et apostolion, y rhai a 
adawsant bob peth, ac a'i dilynasant ef, ac a fuont dyst- 
ion iddo fel sefydlwyr ei deyrnas yn y byd, pan eisteddo 
Mab y dyn ar orsedd ei ogoniant, eistedd hwythau ar 
ddeuddeg gorsedd, yn barnu deuddeg Ilwyth Israel. 

DAMEG Y GWEITHWYR YN Y WINLLAN. 

Parodd cwestiwn Petr, ** Beth gan hyny a fydd i ni ?" 
iV lesu lefaru dameg y gweithwyr yn y winllan. 
** Canys teyrnas nefoedd sydd debyg," meddai, ** i wr o 
berchen tŷ, yr hwn a aeth allan, a hi yn dyddhau, i 
gyflogi gweithwyr i'w winllan. Ac wedi cytuno â'r 
gweithwyr er ceiniog y dydd, efe a'u hanfonodd hwy i'w 
winllan." AV rhai cyntaf hyn yn unig y gwnaeth 
gytundeb. Efe a aeth allan y drydedd awr a'r chweched 
aV nawfed awr, ac a welodd ereill yn sefyll yn segur yn 
y farchnadfa, a dywedodd wrthynt, ** Ewch chwithau i'r 
winllan ; a pha beth bynag a fyddo cyfiawn, mi a'i 
rhoddaf i chwi. Ac efe a aeth allan yn nghylch yr 
unfed awr ar ddeg, ac a gafodd ereill yn sefyll yn segur, 
ac a ddywedodd wrthynt, Paham y sefwch chwi yma ar 
hyd y dydd yn segur? Dywedasant wrtho, Am na 
chyflogodd neb nyni. Dywedodd yntau wrthynt, Ewch 
chwithau i'r winllan ; a pha beth bynag fyddo çyfiawn , 
chwi a*i cewch." Yn yr hwyr, dywedodd arglwydd y 
winllan wrth ei oruchwyliwr, **Galw y gweithwyr, a 
dyro iddynt eu cyflog, gan ddechreu o'r rhai diweddaf 
hyd y rhai cyntaf ;" a thalodd iddynt bob un geiniog. 
Y mae y rhai cyntaf yn y winllan, wrth weled y rhai olaf 
hyn yn derbyn ceiniog, yn disgwyl cael mwy ; **a 
hwythau a gawsant bob un geiniog." Grwgnachasant 
am hyn. Y mae gwyneb y ddameg yn erbyn ysbryd 
masnachol yn ei deyrnas ef, ac ynddi cawn eglurhad ar 
y geiriau y bydd y rhai olaf yn mlaenaf trwy weithio yn 
ostyngedig a chy wir er mwyn Crist ; a*r rhai blaenaf yn 



191 

olaf trwy edrych yn ormodol ar hunanles ac elw iddynt 
eu hunaîn. Mae gan yr Arglwydd yn eî deyrnas yn y 
byd waith i ddynion ; y mae efe yn galw dynion yn 
weithwyr yn ei waith a*i winllan yn y byd. Y rhagor- 
fraînt uwchaf a'r fantais oreu i bechadur colledig a 
thlawd ydyw myned i wasanaeth yr lesu. Y mae aml 
un trwy gael myned i fewn i wasanaeth meistr da, a 
thrwy ei wasanaethu yn dda, yn esgyn i safle uchel yn y 
byd. Anrhaethol fwy na chael myned i wasanaeth y 
g^oreu o ddynion ydyw cael myned i wasanaeth Brenin y 
brenhinoedd, ac Arglwydd yr Arglwyddi. Segurwyr yn 
ei olwg ef ydyw dynion tuallan iV deyrnas; ac y mae 
segnrwyr yn ei deyrnas weledig ar y ddaear yn dwyn 
arwyddion na phrofasant yr alwedigaeth nefol, ac na 
phrofasant ryddhad maddeuant trwy ei waed, fel ag 
i'w cymhell i'w garu a'i wasanaethu ef. Y mae yr 
Arglwydd yn y ddameg yn dysgu ei fod ef yn dda ac 
uniawn tuagat ei weithwyr. Ni wna gam â gwr yn ei 
fater. Dywed wrth yr hwn sydd yn grwgnach, " Y 
C)rfaill, nid ydwyf yn gwneuthur cam â thi : onid er 
ceiniog y cytunaist â mi ? Cymer yr hyn sydd eiddot, a 
dos ymaith : yr ydwyf yn ewyllysio rhoddi iV olaf hwn 
megis i tithau. " Mynega yma ei benarglwyddiaethol ras 
i roddi i'w weithwyr fel y mae efe yn ewyllysio. ** Ai 
nid cyfreithlawn," meddai, ** i mi wneuthur a fynwyf âV 
eiddot fy hun ? neu a ydyw dy lygad di yn ddrwg am fy 
mod i yn dda?" A wyt ti yn edrych yn ddigofus am fy 
mod yn gwneyd i'r olaf hwn fel yr wyf yn ewyllysio ? Y 
mae y rhai a gyflogwyd yn y boreu yn y ddameg hon, 
a'r mab hynaf yn nameg y ddau fab, yn gyffelyb o ran eu 
hysbryd a*u hanfoddlonrwydd i ras Duw amlhau iV isel- 
radd. Yma y mae efe yn rhybuddio y bobl sydd yn 
edrych yn ormodol ar eu lles eu hunain o*u perygl o gael 
eu gosod yn olaf yn y diwedd, os nad cael eu cau allan 
o'î deyrnas ef ; ** canys llawer," meddai, ** sydd wedi eu 



192 

galw, ac ychydig wedi eu dewis." Beth bynag ydyw 
ystyr y geiriau, gellir gweled ynddynt rybudd oV perygl 
o gael ein cau allan yn y diwedd wedi bod yn y winllan 
ar hyd y dydd. 

Y mae y bobl sydd yn cael eu cyfrif yn uchel yn ei 
olwg ef yn cyfrif y pethau oedd elw iddynt yn golled er 
mwyn Crist. ** lë, yn ddiameu," meddai un ohonynt, 
<<yr wyf yn cyfrif pobpeth yn golled, oherwydd ardderch- 
awgrwydd Crist lesu, fy Arglwydd ; er mwyn yr hwn 
y'm colledwyd yn mhob peth, ac yr wyf yn eu cyfrif yn 
dom fel yr enillwyf Grist." Nid gwerthfawr ganddo eî 
einioes ei hün er mwyn Crist. '*Byw i mi yw Crist," 
meddai, **a marw sydd elw." Yr ydwyf fi yn byw i 
Grist, ac yr wyf yn barod i farw iddo ef. 

UCHELGAIS lAGO AC lOAN. 

*' Canys ni ddaeth Mab y dyn i'w wasanaethu, ond i wasanaethu, ae 
i roddi ei einioes yn bridwerth dros lawer." — Mabc x. 45. 

Y pryd hwn mynegodd yr lesu yn eglur i'w ddysgybl- 
ion y drydedd waith ei fod yn myned i Jerusalem iV 
gwarth, y dioddef, a'r marw, ac adgyfodi y trydydd 
dydd ; ** a hwy ni ddeallasant ddim oV pethau hyn, a'r 
gair hwn oedd guddiedig oddiwrthynt, ac ni wybuant y 
pethau a ddywedwyd." Er ymdrech yr lesu iV per- 
swadio i gredu fod yn rhaid iddo fyned i'r groes a marw, 
ni fynent ddeall y pethau hyn, a chauent eu Ilygaid rhag 
edrych ar ei waradwydd, oherwydd llenwid eu bryd a'u 
meddyliau â gobeithion daearol. Gobeithient am 
ddyrchafiad yn y byd yn ddiau trwy eu cysylltiad â'u 
Harglwydd. Parhau i ddal gafael yr oeddynt yn y 
syniad luddewig, er ymdrech yr Athraw i'w dyrchafu î 
dir uwch. Fe aeth lago, ac loan, a Salome eu mam, ato, 
gan ddeisyf rhywbeth ganddo. Yr oedd y ddau hyn, gyda 
Phetr, wedi cael eu ffafrio trwy gael eu galw i fod gydaV 
lesu mewn amgylchiadau neillduol. Dechreuent obeithio 



193 

am fFafrau ychwanegol a mwy hefyd, wrth ystyried fod 
Salome, eu mam, fel y tybia rhai, yn chwaer i Mair 
mam yr lesu, a barnent y buasai yn fanteisiol gwneyd 
€u cais trwy Salome, eu mam, yr hon a hofüd gan yr 
lesu. Gellir tybio mai oV meibion yn benaf ac nid oV 
fam y tarddodd y deisyfiad hwn, er bod y fam yn barod 
i g-ymeryd rhan yn yr ymdrech, a chyflwynodd y deisyfiad 
ger ei fron gyda difrifwch ac anrhydedd. Ymostyngodd 
ger ei fron mewn addoliad. Gofynodd yr lesu iddi, 
* * Pa beth a fyni ? Dy wedodd hithau wrtho, Dy wed am 
gael o*m dau fab hyn eistedd, y naill ar dy law ddehau, 
aV llall ar dy law aswy, yn dy frenhiniaeth. " Dywedodd 
wrthynt, **Ni wyddoch chwi beth yr ydych chwi yn eî 
ofyn. A ellwch chwi yfed oV cwpan yr ydwyf fi ar yfed 
ohono, .a'ch bedyddio âV bedydd y bedyddir fi?" A 
ellwch chwi ddioddef fel myfi ? A ellwch chwi ddal yr 
un triniaethau cyn esgyn i anrhydedd ? Dymuno cael 
y goron heb y croesau yr oeddynt yn y cais hwn. 
Galwodd eu sylw at ei ddioddefiadau, y rhai oedd yn 
ymyl. Atebasant y gallent hwy yfed oV un cwpan ag 
ef, a chymeryd eu bedyddio âV un bedydd. ** Diau,'* 
meddai, ** yr yfwch oV un cwpan." Cafodd lago wybod 
yn fuan beth oedd profi chwerwder y cwpan trwy 
ddioddef marwolaeth er mwyn Crist. Profodd loan 
hefyd chwerwder cwpan y dioddef trwy gael ei alltudio 
i Patmos yn ei henaint. Profasant ar ol hyn mai trwy 
ymwadu â hwy eu hunain, a chodi y groes, y gallent eî 
ddilyn ef, a myned i mewn i'w ogoniant. 

YN DYSGU DRACHEFN PA FODD I FYNED I FYNY. 

Nid oedd y deisyfiad hwn yn rhyngu bodd yr lesu, er 
ei fod yn dyfod oddiwrth rai oedd yn hofF ganddo ; ac 
nid oedd y cais hwn yn dderbyniol gan y deg ereill oV 
apostolion. ** A phan glybu y deg hyn, hwy a sorasant 
wrth y ddau frodyr." Galwodd yr lesu hwynt ato, ac a. 



194 

roddodd wers drachefn a thrachefn iddynt pa fodd í 
esgyn i wir anrhydedd. Dywedai mai nid trwy geisio 
dyrchafiad y mae ei gael, ond trwy fod yn ddigon gos- 
tyngedig i fod yn wâs i bawb : ** a phwy bynag a fyno 
fod yn benaf yn eich plith, bydded yn wâs i chwi." Y 
mae efe ei hun yn myned o'u blaen yn y cyfarwyddyd 
hwn fel esiampl, cymhelliad, a chynorthwywr i wneuthur 
y cyfarwyddyd : ** Canys ni ddaeth Mab y dyn i'w was- 
anaethu, ond i wasanaethu, ac i roddi ei einioes yn 
bridwerth dros lawer." Trwy edrych arno ef, a'i garu, 
a chyfranogi ohono, y gwnaed hwy yn gyíFelyb iddo 
mewn gallu i ddioddef wrth wasanaethu ereill er ei fwyn 
ef. 



195 



PENOD XVII. 



Yr lesu yn rhoddi eu golwg i ddau ddeillion — Yfi trugar- 
hau wrth Zaccheus — Dameg y deg ỳunt — Yn dysgu am 
ei frenhiniaeth ysbrydol — Yr lesu yn dyfod i Bethania 
chwe^ diwmod cyn y Pasg — Yn aros yno am enyd i 
orỳhwyso — - Yn marchogaeth i Jenisalem — Yn wylo dros 
y ddinas — Y ỳlant yn ei glodfori yn y deml — Yntau yn 
eu cymeradwyo. 



** Ac a hwy yn myned allan o Jericho, tyrfa fawr a'i canlynodd ef. 
Ac wele, dau ddeiUion yn eistedd ar fin y flfordd, pan glywsant 
fod yr lesu yn myned heibio, a lefasant, gan ddywedyd, 
Arglwydd, fab Dafydd, trugarha wrthym." — Matth. xx. 29, 30. 

HANES am wr dall a roddir î ni gan Marc a Luc, a 
dywed Luc mai pan yn nesau at Jericho.y llefodd 
y dall ar yr lesu, ac nid ar ei ffordd o Jericho, yn ol 
Matthew a Marc. Dywed Bengel mai wrth fyned i 
Jericho y llefodd un, aV llall boreu dranoeth, pan yr oedd 
yr lesu yn myned o Jericho. **A boreu dranoeth," 
medd ef, **wrth fyned o Jericho, rhoddodd yr lesu eu 
golwg i'r ddau ddeillion. " Cyfarchent yr lesu fel rhai 
wedi cael mesur o adnabyddiaeth ohono. ** Arglwydd, 
Fab Dafydd," ydoedd yr enw arno fel y prophwyd y 
disgwylid am dano, yr hwn y dywedai yr addewid y 
byddai iddo agoryd Uygaid y deillion, a chlustiau y 
byddariaid a agorid. Ceisiodd y dyrfa iddynt beidio 
Uefain arno : **AV dyrfa a*u ceryddodd hwynt, fel y 
tawent : hwythau a lefasant fwyfwy, gan ddywedyd, 
Arglwydd, fab Dafydd, trugarha wrthym." Nis gellir 
gwneyd i ffydd beidio llefain ar ei Harglwydd o gyfyng- 



196 

der. **AV lesu," medd yr hanes, **a safodd/' Yr 

oedd llef ífydd y deillion hyn fel yn cau y ffordd o'i 

flaen, ** ac a'i galwodd hwynt ato," a thosturiodd wrthynt 

trwy roddi iddynt eu golwg ; **a hwy a'i canlynasant 

ef." Yr oedd canlyn yr lesu yn ddefnydd naturiol ac 

ymarferol oV drugaredd a dderbyniasant. 

*' Canys Mab y dyn a ddaeth i geisìo ac i gadw yr hyn agoUasid." — 
Lüc xix. 10. 

Yr oedd clywed hanes yr lesu wedi cynyrchu awydd 
angerddol i gael ei weled mewn un a elwid Zaccheus, yr 
hwn oedd luddew o ran cenedl, a phublican o ran swydd ; 
aV hwn hefyd oedd gyfoethog, trwy orthrwm ac anghyf- 
iawnder. Oherwydd ei fod yn fychan o gorpholaeth nis 
gallai wèled yr lesu, gan y dyrfa. Yr oedd y dyrfa yn 
cysgodi y Gwaredwr o'i olwg ef. Yr oedd ei awydd yn 
ddigon cryf i wneyd ymdrech trwy redeg o flaen y dyrfa, 
a dringo i sycamor-wydden, fel y gallai gael cipdrem ar 
y Ceidwad. Gosododd ei hun mewn lle manteisiol i'w 
lygaid daro arno. Ni fu ar ei golled o wneyd ymdrech 
i weled yr lesu. Trodd yr ymdrech yn iachawdwriaeth 
iddo. Ni wyddai Zaccheus fod neb yn gwybod ei fod ef 
yn y sycamor-wydden, gan ei bod yn dewfrig. Ni 
phasiodd yr hwn a ddaeth i geisio y colledig y lle heb 
godi ei olwg i fyny. ** A phan ddaeth yr lesu iV lle, ete 
a edrychodd i fyny, ac a'i canfu ef ; ac a ddywedodd 
wrtho, Zaccheus, disgyn ar frys : canys rhaid i mi aros 
heddyw yn dy dŷ di." Os rhedodd efe o flaen y dyrfa, 
ac os gwnaeth efe frys i ddringo y sycamor-wydden, er 
mwyn cael ei weled, pan glywodd lais yr lesu yn ei alw, 
ac yn mynegu iddo mewn dull brenhinol ei fod i aros yn 
ei dŷ, **efe a ddisgynodd ar frys, ac a'i derbyniodd yn 
llawen." Y dyrfa a rwgnachasant oherwydd iddo fyned 
i letya at wr pechadurus. Cadwodd ei wisgoedd yn lân 
yn mysg publicanod a phechaduriaid. . Y dihalog aV 
didoledig oddiwrth bechaduriaid oedd efe er bod gyda 



197 

hwynt. Y mae y publican gorthrymus ac anghyfiawn 
hwn yn dangos fod cyfnewîdiad wedi ei wneyd ynddo. 
Safodd i fyny, **ac a ddywedodd wrth yr Arglwydd, 
Wele, haner fy nâ, O Arglwydd, yr ydwyf yn ei roddì 
Vr tlodion ; ac os dygais ddim o'r eiddo neb trwy gam- 
achwyn, yr ydwyf yn ei dalu ar ei bedwerydd." Y mae 
yr hanes yn galw ein sylw at gyfnewidiad trwyadl yn y 
dyn hwn. Darfu llais yr lesu yn ei alw, a'i gydnabod 
wrth ei enw, a chydnabod ei awydd i gael ei weled trwy 
ddatguddio ei hun iddo, beri iddo ei dderbyn i orsedd ei 
galon ; a buan iawn wedi iddo esgyn i orsedd ei galon 
•ef yr unionodd yr lesu ei fywyd gwyrgam. Y mae yma 
ddau lais yn yr hanes — llais yr lesu yn galw a llais 
Saccheus yn cyfaddef ei bechodau. Gwnaed gwaith 
mawr rhwng y ddau lais, effeithiau yr hwn a ymddang- 
osodd yn ebrwydd yn mywyd Zaccheus. Gwnaed yr 
anghyfiawn yn gyfiawn, y brwnt yn garedig, a gorth- 
rymwr y tlodion yn haelionus a thosturiol wrthynt. 
Mae y Gwaredwr yn gosod ei sel ei hun o gymeradwy- 
aeth ar y gwaith a wnaeth trwy ddyweyd, ** Heddyw 
y daeth iachawdwriaeth i'r tŷ hwn, oherwydd ei fod 
yntau yn fab i Abraham." Profodd foddlonrwydd a 
llawenydd, debygem, yma yn ei ysbryd ei hun, ac yn ei 
ymdrech yn ceisio y colledig wrth weled egwyddorion ei 
deyrnas yn ymddangos mor amlwg yn y colledig hwn. 
lachawdwrîaeth yn y tŷ sydd yn eí wneyd yn gyfoethog. 
Ty tlawd ydyw y tŷ pa faint bynag o oludoedd a mwyn- 
derau y byd sydd ynddo os heb iachawdwriaeth ynddo, 
a thŷ cyfoethog ydyw y tŷ, pa mor dlawd a chyffredîn 
bynag y gall efe fod mewn ystyr dymhorol, os ydyw yr 
iachawdwriaeth ynddo. Gwahoddwn yr lesu iV tŷ : 
oherwydd efe a ddwg iachawdwriaeth gydag ef. 

DAMEG Y DEG PUNT. 

Gwelai yr lesu y meddwl oedd yn troi yn meddylîau 
y dyrfa. Tybient y buasai efe yn cymeryd mantais ar y 



198 

lluaws yn Jerusalem, yn y Pasg cyfagos, i osod ei hun 
yn frenin daearol trwy ei allu ei hun. Llefarodd 
ddameg i ddysgu am dano ei hun fel brenin mewn ystyr 
anrhaethol uwch nag" oedd yn eu meddyliau hwy. 
Meddai, **Rhyw wr boneddig a aeth i wlad bell i 
dderbyn teyrnas iddo ei hun, ac i ddychwelyd." Yr 
oedd yn wybyddus i'r luddewon am Archelaus yn myned 
i Rufain i ofyn i*r ymerawdwr i roddi iddo y llywodraeth, 
yr hon adawodd Herod ei dad iddo yn ei ewyllys, a 
gwyddent i rai ohonynt hwy anfon at yr ymerawdwr, 
gan ddywedyd, ** Ni fynwn ni hwn i deyrnasu arnom." 
" Ac wedi galw ei ddeg gwas, efe a roddes iddynt ddeg 
punt, ac a ddywedodd wrthynt, Marchnatewch hyd oni 
ddelwyf." Dychwelodd y boneddwr wedi derbyn y 
llywodraeth, a galwodd ei weision i roddi cyfrif iddo oV 
defnydd a wnaethent o'r arian a roddodd iddynt i farch- 
nata. Dywedodd y cyntaf, **Arglwydd, dy bunt a 
enillodd ddeg punt." Ei arglwydd a ddywedodd wrtho, 
* * Da, was da : am i ti fod yn íFyddlawn yn y lleiaf, 
bydded i ti awdurdod ar ddeg dinas." A derbyniodd 
yr hwn a enillodd â'i bunt bum' punt yntau bum' dinas ; 
ond cuddiodd un y bunt mewn napcyn. Dywedodd, 
** Arglwydd, wele dy bunt, yr hon oedd genyf wedi ei 
dodi mewn napcyn : canys mi a*th ofnais, am dy fod yn 
wr tost : yr wyt ti yn cymeryd i fyny y peth ni roddaist 
i lawr, ac yn medi y peth ni heuaist.'* ** O'th enau dy 
hun y'th farnaf, tydi was drwg," meddai ei arglwydd. 
Gan dy fod ti yn gwybod fy mod i yn wr tost, dylasit 
roddi fy arian i'r hwn a fuasai yn gwneyd defnydd 
ohonynt, fel y gallwn dderbyn fy eiddo fy hun gyda llog. 
Dy wed wrth y rhai a safai gerllaw, * * Dygwch oddiarno 
ef y bunt, a rhoddwch iV hwn sydd a deg punt ganddo ; 
canys yr wyf yn dywedyd i chwi, mai i bob un y mae 
ganddo, y rhoddir iddo ; eithr oddiar yr hwn nid oes 
ganddo, y dygir oddiarno, le, yr hyn sydd ganddo." A 



199 

chyda golwg" ar ei elynion, y rhai ni fynent iddo deyrnasu 
arnynt, dywed, **Dygwch hwynt yma, a lleddwch ger 
fy mron i." 

Yn y ddameg, y mae efe yn rhybuddîo y genedl am y 
canlyniadau o'i wrthod ef i deyrnasu arnynt fel eu 
Brenin, eu Ceidwad, a'u Duw. Y mae yma rybudd 
hefyd yn y ddameg i'r dysgyblion, y rhai sydd wedi 
derbyn ymddiriedaeth, rhag bod yn esgeulus a difater i 
wneyd defnydd priodol o'r ymddiriedaeth a dderbynias- 
ant. Cawn yma hefyd gymhelliad i ffyddlondeb yn y 
lleiaf. Y mae y ffyddlawn yn enill deg dinas a phump 
dinas trwy farchnata gydag un bunt. 

CRIST YN FRENIN A BARNWR. 

Mae ein Harglwydd yn ei ddarostyngiad a'i ufudd-dod 
hyd angeu y groes wedi derbyn Uywodraeth gan Dduw 
Dad, ac wedi derbyn pob awdurdod yn y nef ac ar y 
ddaear ; rhoddodd y Tad iddo hefyd awdurdod i 
wneuthur barn, oherwydd ei fod yn Fab y dyn. Efe 
ydyw Barnwr y byw a'r meirw. Gelynion i'r Barnwr yn 
y farn fydd y rhai na fynant iddo ef deyrnasu arnynt yn 
y byd, a gelynion iddo fydd y rhai nad ydynt yn gwneyd 
defnydd priodol o'u proíFes ohono. Ychydig o ddyddiau 
ar ol hyn gwaeddai y genedl **Ymaith âg ef : croes- 
hoelier ef." Ni fynwn ni hwn i deyrnasu arnom. 
Judas, ac efe yn un o'r deuddeg, a'i bradychodd ef. 
Bydd y farn yn troi ar bobl gwlad Efengyl yn ol eu 
hymddygiad at y Brenin a'r Barnwr. 

DYFOD CHWE' DIWRNOD CYN Y PASG I BETHANIA. 

" Yna yr lesu, chwe' diwrnod cyn y Pasg, a ddaeth i Bethania." — 
lOAN xii. 1. 

**Crist mewn pryd a fu farw dros yr annuwiol." 
Daeth i Bethania chwe' diwrnod cyn y Pasg. Yr oedd 



200 

y ffordd o Jericho i Bethania yn faith a blinderus ; a 
chan ei fod yn ddyn wedi ei amgylchynu â gwendid wedi 
bod yn llafurio yn Jericho, a theithio tua pymthengf 
milldir i Bethania, gorphwysdra iddo oedd cael cyrhaedd 
y llety caredig tua thri oV gloch prydnawn ddydd 
Gwener. Yr oedd y Sabbath yn dechreu chwech o'r 
gloch nos Wener. Hwn ydoedd y Sabbath diweddaf i'r 
lesu : y Sabbath dilynol yr oedd efe wedi gorphen ei 
waith, ac yn gorphwys o ran ei gorph yn medd newydd 
Joseph. Wele y deg wythnos a thriugain yn y broph- 
wydoliaeth wedi d'od i'r wythnos ddiweddaf, **i ddi- 
benu camwedd, ac i selio pechodau, ac i wneuthur 
cymod dros anwiredd, ac i ddwyn cyfiawnder tragy- 
wyddol." Wythnos fawr oedd wythnos y greadigaeth, 
ond wele wythnos fwy, sef yr wythnos y dioddefodd ein 
Hiachawdwr, ac yr offrymodd ei hun yn aberth ac yn 
offrwm difai i Dduw. Yn yr wythnos hon y dywedodd 
efe ** Gorphenwyd," ac yn yr wythnos hon yr oedd 
amgylchiadau mwyaf ei oes i gymeryd lle. Rhoddodd 
restr o amgylchiadau yr wythnos fawr hon fwy nag 
unwaith iV dysgyblion. Y rhestr ydynt : Mab y dyn yn 
cael ei draddodi i'r archoffeiriaid a'r ysgrifenyddion, ei 
gondemnio i farwolaeth, ei draddodi i'r Cenhedloedd i'w 
watwar ac i'w fìlangellu, ac i'w groeshoelio a'i ladd, a'r 
trydydd dydd adgyfodi. 

Yr oedd amgylchiadau yr wythnos fawr hon yn noeth 
ac yn agored o'i flaen ef. Arhosodd y Sabbath diweddaf 
mewn tawelwch gyda'r teulu caredig yn Bethania, fel 
pe buasai yn dymuno cael ychydig oriau i orphwyso cyn 
dechreu ar waith yr wythnos ryfedd hon. Yr oedd 
amgylchiadau yr wythnos yn fyw yn ei feddwl ; ac 
oherwydd ei fod yn berffaith ddyn, diau fod pryder yn 
ei feddwl o berthynas i'r wythnos ddyfodol. Er fod ei 
gariad yn gryf ac angerddol, trwy wendid y ddynoliaeth 



201 

gwr g-ofidus a chynefin â dolur oedd efe. Pe yr edrychem 
arno fel un ohonom ni, buasem yn meddwl fod amgylch- 
iadau yr wythnos yn d*od i'w feddwl y naill ar ol y llall. 
Os oedd yn dda iddo gael bod gydaV teulu hoíF mewn 
tawelwch y Sabbath diweddaf, yr oedd y tawelwch 
hefyd yn fanteisiol i amgylchiadau yr wythnos dd'od a 
flaen ei feddwl. Deuai, debygem, ymdrech gardd 
Gethsemane i'w feddwl, a Judas gydaV milwyr a 
lanternau a lampau yn d'od i'w ddal ; rhoddi ei hun i 
fyny iV archoíFeiriaid a'r ysgrifenyddion i'w brofi, a'i 
ddwyn o flaen Pilat. Amgylchiad mawr i un sanctaidd 
oedd sefyll i gael ei brofi o flaen rhagrithwyr drwg a 
llygredig. Gwelai o flaen ei feddwl ddioddef, ei watwar, 
a'i fílangellu gan Rufeiniaid calon-galed ; a mwy na holl 
brofedigaethau wythnos ddiweddaf ei oes ydoedd cudd- 
iadau gwyneb ei Dad. Edrychai ar y Tad yn deíFro y 
cleddyf i daro yr hwn oedd anwyl ganddo. Gallasai y 
Tad ddyweyd wrtho, Yr ydwyf fi yn d'od yn dy erbyn 
am y tro cyntaf erioed. Enaid ei ddioddefiadau oedd 
cuddiadau gwyneb ei Dad. 

Cadwodd yr holl amgylchiadau aV pryder a allasai 
fod ar ei feddwl yn gwbl iddo ei hun : nid oedd yn dewis 
aflonyddu ar dangnefedd y teulu cysurus hwn ; nî fyneg- 
odd iV teulu y profedigaethau mawrion oedd yn ei ymyl. 
Feallai mai tebyg i gyfarwyddyd Petr fuasai yr eiddynt 
hwythau — **Trugarha wrthyt dy hun," neu rywbeth 
cyffelyb. Gofalus iawn oedd efe na byddai i'w bresenol- 
deb dynu oddiwrth gysur y teulu. Ac er ei fod gyda 
theulu tawel mewn lle o'r neilldu, nid oedd yn bosibl 
iddo gael tawelwch yn hir. Tyrfa fawr o'r luddewon 
a ddaethant i aflonyddu ar ei dawelwch, nid er mwyn 
yr lesu yn unig, ond fel y gwelent Lazarus hefyd. 



202 

YN MARCHOGAETH I JERUSALEM. 

^'Bydd lawen iawn, ti ferch Seion ; a chrechwena, ha ferch Jeru- 
salem. Wele, dy frenin yn dyfod atat : cyfiawn ac achubydd 
yw efe ; y mae efe yn Uariaidd, ac yn marchogaeth ar asyn, ac 
ar ebol Uwdwn asen." — Zech. ix. 9. 

Wedi aros dros y Sabbath yn Bethania daeth efe a'i 
ddysgyblion, y dydd cyntaf o'r wythnos, neu y Sabbath 
yn ol ein cyfrif ni, yn y boreu a chychwynasant tua 
Jerusalem. Arferai fyned i Jerusalem fel dyn cyíFredin ; 
ond y boreu hwn y mae yn marchogaeth ar ebol asen 
mewn rhwysg a llawenydd brenhinol. Gwrthodai ar- 
ddangosiadau o deimladau molianus y bobl iddo. Yr 
oedd ei orchymynion i beidio ei ganmol yn cael eu tori 
yn lled aml gan y rhai a dderbynient ei waredigaethau : 
** a hwy," medd yr hanes, ** a'i clodforasant ef trwy yr 
hoU wlad hono." Trwy ei allu i gyfarfod â phob math 
o anghenion, a melusdra ei eiriau a phereidd-dra ei lais, 
gallasai feddianu poblogrwydd digyífelyb. Gwrthododd 
ein Gwaredwr ganmoliaeth dynion heb eu sancteiddio 
trwy ei waed ; ond yma y mae efe yn esgyn i Jerusalem 
mewn rhwysg brenhinol. Hyd yn hyn nid oedd wedi 
j;"wneyd cyhoeddiad ohono ei hun fel Brenin Seion ; ond 
yma dywed mewn modd cyhoeddus, ** Wele dy Frenin 
yn dyfod i ti yn addfwyn, ac yn eistedd ar asen, ac ebol 
llwdn asen arferol â'r iau." Yr oedd ffurf ei fynediad i 
Jerusalem y waith hon yn gosod y penaethiaid aV bobl 
mewn sefyllfa iV dderbyn neu ei wrthod ef. ** Ewch i*r 
pentref sydd ar eìch cyfer," meddai wrth ddau o'i 
ddysgyblion, ** ac yn y fan chwi a gewch asen yn rhwym 
ac ebol gyda hi : gollyngwch hwynt, a dygwch ataf fi. 
Ac os dywed neb ddim wrthych, dywedwch, Y mae yn 
rhaid iV Arglwydd wrtho. Ac yn y fan efe a'u denfyn 
hwynt." Rhydd Marc a Luc hanes yr ebol yn unig, 
'**ar yr hwn nid eisteddodd dyn erioed." Y ddau 



203 

ddysgybl a aethant yn ol ei orchymyn, ac a gawsant fel 

y dywedasaî efe. Dy wedasant pan y gofynodd y perch- 

enog paham y gollyngent yr asen a'r ebol, fod yn 

rhaid i'r Arglwydd wrthynt. Anfonodd efe y ddau 

ddysgybl gydag awdurdod brenhinol, ac os un o ddysg- 

yblion yr lesu ydoedd perchenog yr asen aV ebol, llawen- 

ychai yn ddiau wrth weled ei Arglwydd yn gwneyd 

defnydd o'i eiddo ef. A hwy a ddygasant yr ebol at yr 

lesu, a bwrîasant eu dillad arno, ac efe a eisteddodd 

arno, ** ar yr hwn nid eisteddodd neb ;" a chydgerddodd 

yr asen â'r orymdaith. Gwnaeth hyn fel y cyflawnid y 

brophwydoliaeth am dano. Dymunai anrhydeddu a 

chadw y Gair sanctaidd trwy gyflawni y brophwydol- 

iaeth am dano : ** Megis y mae yn ysgrifenedig, Nac 

ofna, ferch Seion : wele, y mae dy Frenin yn dyfod, yn 

eistedd ar ebol asen." Nid fel rhyfelwr y marchogodd 

efe i Jerusalem, ond fel Brenin heddwch, yn addfwyn a 

gostyngedig, yn eistedd ar ebol asen. Parod ac ufudd 

ydoedd yr ebol i anrhydeddu ei Greawdwr a'i Gynhaliwr. 

Ysbail ac anrhaith rhyfel ydy w arwyddion buddugoliaeth 

brenhinoedd y byd ; ond carcharorion wedi eu rhyddhau 

oedd yn anrhydeddu Brenin Seion yn ei esgyniad i 

Jerusalem. Yr oedd yno luaws o'i ddysgyblion, y rhai 

a*i carent ef. Yn mysg y rhai a daenasant eu dillad ar 

y ffordd yr oedd y deillion yr agorodd efe eu llygaid 

hwynt, debygem. Diau fod y cloffìon a wnaeth efe î 

rodio yn mysg y rhai oedd yn myned bV blaen, ac yn 

addurno y ffordd â changau oV gẃydd. Cariai y 

cleifion gwahanol a lanhaodd efe oddiwrth eu hafiechyd 

balmwydd yn eu dwylaw i anrhydeddu y Brenin. 

Gwneid y dyrfa i fyny o amrywiaeth. ** Ac weithian," 

medd yr hanes, * * ac efe yn nesau at ddisgynfa mynydd 

yr Olewydd, dechreuodd yr holl luaws dysgyblion 

lawenhau, a chlodfori Duw â llef uchel, gan ddywedyd, 

Bendigedig yw y Brenin sydd yn dyfod yn enw yr 



204 

Arg^lwydd. Tang-nefedd yn y nef, a gogoniant yn y 
goruchaf. Bendigedig yw y deyrnas sydd yn dyfod yn 
enw Arglwydd ein tad Dafydd. Hosanna yn y goruch- 
afion." "Athraw," meddai y Phariseaid, **ceryddady 
ddysgyblion. " ** Pe tawai y rhai hyn," meddai, **y 
llefai y cerig yn y fan." Rhaid ei ddyrchafu. Nid oes 
neb dan gymaint o rwymau iV ddyrchafu a'i bobl. 
Mwynhad iddo ef yn ddiau ydoedd mawl a chlodforedd 
ei ddysgyblion cyn dioddef ohono ; ond yn nghanol yr 
anrhydedd a*r mawl, dacw fe yn wylo dros y ddinas : 
** Pan welodd efe y ddinas, efe a wylodd drosti. " Profodd 
lawenydd, tristwch, a galar yn yr amgylchiad hwn. 
Pan gyrhaeddasant y ddinas, gofynodd y bobl, ** Pwy 
yw hwn ? a*r torfeydd a ddywedasant, Hwn yw lesu, y 
Prophwyd o Galilea." Cyhoeddwyd ef yn yr amgylch- 
îad hwn yn Frenin ac yn Brophwyd. 

" A'r lesu a aeth i mewn i Jerusalem, ac i'r deml." — Marc xi. 11. 

Ar ol iddo farchogaeth fel Brenin i Jerusalem a myned 
iV deml, ni pheidiodd drugarhau, yn ol ei arfer, wrth y 
deillion aV cloffion, y rhai a ddaethant ato yn y deml ; 
** ac efe a'u hiachaodd hwynt." Parhaodd y plant yn y 
deml i roddi clod a mawl iV Gwaredwr. Os bydd brwd- 
frydedd yn yr awyrgylch, y mae y plant yn debyg o'i 
brofi a'i ddangos trwy lefain. Buan y profasant y 
brwdfrydedd i anrhydeddu Brenin Seion : gwaeddent 
yn y deml, ** Hosanna i fab Dafydd." **A wyt ti yn 
clywed beth y mae y rhai hyn yn ei ddywedyd ?" gofynai 
yr archoíFeiriaid aV ysgrifenyddion iddo. **Ydwyf," 
meddaiV lesu ; ac yn lle gwrthod banllefau y plant yn 
ei glodfori, y mae yn eu cymeradwyo, gan fynegu iV 
grwgnachwyr fod Duw, o enau plant bychain a rhai yn 
sugno, yn perffeithio moliant. ** Oni ddarllenasoch 
chwi erioed," meddai, ** O enau plant bychain a rhai yn 
sugno y períFeithiaist foliant. " Mae Duw yn perffeithia 



205 

ei foHant trwy leisiau unplyg a dîymffrost y plant 
bychain. 

Hwn ydoedd y dydd yr oedd oen y Pasg i gael ei 
neillduo i*w aberthu, ac ar y dydd hwn y mae Oen Duw 
yn cyhoeddi ei hun yn Frenin iddynt. 




[Carmel.] 



206 



PENOD XVIIL 



Yr lesu yn myned heibio y ffigyshren ddiffnssyth — Yn 
glanhau y deml yr ail waith — Yn anog y dysgyhlion i 
ffydd a maddeugarwch — Y ỳenaethiaid yn ei holi am 
ei awdurdod — Yr lesu yn eu holi hwy amfedydd loan — 
Damegy ddaufah — Damegy winllan — Dameg ỳriodas 
mahy hrenin — Yn cyfarfod y Phariseaid aW Herodan- 
iaid yn nghylch talu teymged i Cesar — Yn distewi y 
Saduceaidyn nghylch yr adgyfodiad, ac yn dynoethi eu 
cyfeiliomadau — Yn ateh y cyfreiihiwr o herthynas t 
orchymyn mawr y gyfraith — Yn gofyn iddynt hwy ỳa 
foddyr oedd yn Fah Dafydd ac yn Arglwydd iddo — Yn 
cynghoriy torfeydd aW dysgyhlion i ochel tehygolrwydd 
i'r Phariseaid aW ysgrifenyddion — Yn dynoethieu rhag- 
rith — Yn ocheneidio uwchhen Jerusalem, 



Y FFIGYSBREN DIFFRWYTH. 

** A hi weithian yn hwyr, efe a aeth allan i Bethania gyda'r deu- 
ddeg." — Marc xi. 11. 

ATHRANOETH, sef boreu yr ail ddydd— boreu Llun 
— cyfeiriodd efe a'i ddysgyblion i Jerusalem, ac yr 
oedd arno chwant bwyd. Pa fodd felly ? A aeth efe i'r 
mynydd neu i le anghyfanedd yn blygeiniol o'r lltty i 
weddìo ? neu a oedd yno rhyw ddysgybl yn Jerusalem 
. yn ei ddisgwyl i gael boreufwyd gydag ef ? Ni ddywedir 
i ni paham yr oedd chwant bwyd arno : ni chawn ond 
hysbysiad oV íFaith. **Ac wedi iddo ganfod o hirbell 
ffigysbren âg arno ddail, efe a aeth i edrych a gaifai 
ddim arno. A phan ddaeth ato, ni chafodd efe ddîm 
ond y dail : canys nid oedd amser ffigys." Ond yr oedd 



207 

y dail yn tystiolaethu i*r teithydd fod yno ffrwyth ar y 
pren ; ond pan y daeth efe ato nid oedd yno ddim ond y 
dail. Dyma ddarlun cywir o broffes uchel heb gyflawni 
y broffes. Gwelai efe yn y ffìg'ysbren hwn ragrith 
penaethiaid crefydd yn ei oes. Gwneyd y cwbl fel yr 
ymddangosent i ddynion. Dywedodd wrth y fifigysbren 
diffrwyth, ** Na thyfed ffrwyth arnat byth mwyach. Ac 
yn ebrwydd y crinodd y fîìgysbren." Y mae efe yn 
disgwyl ffrwyth ysbrydol ar bobl yn profíesu crefydd. 
Disgwylir grawnwin ar y winwydden wedi ei phlanu yn 
y winllan, a fîìgys ar fîìgysbren pan wedi ei blanu mewn 
lle manteisiol i ddwyn ffrwyth. Ffrwyth yn ogoniant i'r 
Tad a ofynir ac a ddisgwylir ar y bobl sydd yn proffesu 
. crefydd, y rhai sydd yn meddianu manteision i ddwyn 
ffrwyth. Agwedd beryglus ydyw agwedd ddiffrwyth ; 
ar y ffordd i grino y mae y pren diffrwyth, ac ar y 
ffordd i grino y mae y crefyddwr diffrwyth. Dywed 
yr lesu wrth y fîìgysbren diffrwyth, ** Na thyfed ftrwyth 
arnat byth mwyach ;" a chrino ydyw canlyniad union- 
gyrchol peidio dwyn ffrwyth : ** ac yn ebrwydd y crinodd 
y fîìgysbren." Os ydym yn dwyn ffrwyth i ogoniant 
Duw, yr ydym ar dir i dderbyn ei gymeradwyaeth ef ; 
ac os heb ddwyn ffrwyth yr ydym, er meddianu y man- 
teision, nîs gallwn ddisgwyl ei gymeradwyaeth. 

AV lesu a aeth i mewn i deml Dduw, a dangosodd yr 
ail waith zêl tŷ ei Dad trwy lanhau y deml o'r gwerthwyr 
â'r prynwyr : dymchwelodd i lawr fyrddau y newidwyr 
ariíTn, a chadeiriau y rhai oedd yn gwerthu colomenod. 
**Onid yw yn ysgrifenedig, " gofyna, **y gelwir fy nhŷ 
i yn dŷ gweddi i'r holl genhedloedd ? ond chwi a'i 
gwnaethoch yn ogof lladron. " * * Ac yr oedd efe beunydd 
yn athrawiaethu yn y deml." Hoffai y bobl wrando 
arno pan y ceisiai y penaethiaid ei ddifetha. Ymneill- 
duodd i Bethanla yn y prydnawn, ac oddiyno ciliodd iV 
mynydd î weddío ; aV boreu, sef boreu ddydd Mawrth 



208 

yn ol ein hamser ni, wrth fyned heibio, hwy a welsant y 
ffigysbren wedi crino oV gwraidd. Rhyfeddodd y 
dysgyblion am hyn, gan ddywedyd, ** Mor ddisymwth 
y crinodd y ffigysbren." 

Y mae efe yma yn eu hanog i feithrin íFydd gref yn 
Nuw er mwyn gorchfygu anhawsderau yn eu gwaith 
drosto ef yn y byd. Bydded genych ffydd yn Nuw, 
meddai ; gyda íFydd gref yn Nuw, pe byddai y rhwystrau 
ar ffordd llwyddiant fy nheyrnas fel y mynydd hwn, sef 
mynydd yr Olewydd, gellwch ddywedyd wrtho, Coder 
di i fyny, a bwrier di iV môr, hyny a fydd. Gofalwch, 
meddai, pan yn gweddì'o fod genych ffydd gref yn Nuw, 
a chredwch y derbyniwch ; a phan safoch i weddío 
gofalwch am fod ynoch deimladau a dymuniadau da 
tuagat eich cyd-ddynion. Y mae ffydd ddiffuant yn 
cynwys teimladau a dymuniadau da tuagat ddynion. 
Nid oes ffydd gref yn Nuw yn y galon sydd yn meithrin 
digofaint at ddynion. Gan hyny, meddai, pan ** safoch i 
weddío, maddeuwch, o bydd genych ddim yn erbyn neb, 
fel y maddeuo eich Tad yr hwn sydd yn y nefoedd i 
chwithau eich camweddau." Gofalwch am fod eich 
meddwl a'ch calon yn lân oddiwrth ddigofaint at 
ddynion ; aV ffordd i lanhau y galon oddiwrth ddigofaint 
ydyw trwy faddeu. 

Gofynodd yr archofFeiriaid a henuriaid y bobl iddo, 
**Trwy ba awdurdod yr wyt ti yn gwneuthur y pethau 
hyn ? a phwy a roddes i ti yr awdurdod hon ?" Yr 
oedd glanhau y deml oV marchnatwyr wedi cynhyrfu 
ei elynion yn ei erbyn, a chymerasant achlysur oddiwrth 
ei fynegiad cyhoeddus ohono ei hun fel brenin, i alw 
gallu Rhutain i*w brofì. Penderfynasant anfon rhai o 
benaethiaid mwyaf eu dylanwad yn eu mysg at yr lesu, 
i geisio cael peth yn ei erbyn, trwy ofyn iddo trwy ba 
awdurdod yr oedd efe yn gwneyd y pethau hyn, y rhai 
oedd yn tynu y bobl ar ei ol. Nid atebodd yr lesu y 



209 

cwestiwn, gan ei fod yn gweled eu bwrîad. Disgwylîent 
iddo fynegu iddynt ei fod wedi d'od oV nef, a bod ei 
awdurdod yn ddwyfol. Nid oedd yn dewis myned i'w 
gafael trwy eu dichell hwy. Cyn i mi ateb eich 
cwestiwn, meddai, y mae yn briodol i chwi ateb un 
cwestiwn am loan, ac wedi i chwi ateb un cwestiwn 
i mi, minau a fynegaf i chwi trwy ba awdurdod 
y r ydwyf yn gwneuthur y pethau hyn. * * Bedydd 
loan : o ba le yr oedd, ai oV nef ai o ddynion ?" Anfon- 
wyd loan gan Dduw i barotoi y ffordd o'i flaen ef 
trwy bregethu edifeirwch. Fe ddaeth yn dystiolaeth fel 
y tystiolaethai am y goleuni. Ni chredasant hwy dyst- 
iolaeth loan am dano ef, ac nid edifarhasant am eu 
pechodau. Cyfrifid loan gan y bobl yn brophwyd. 

Wedi ceisio cael yr lesu i*w rhwyd, disgynasaiìt eu 
hunain iV rhwyd a wnaethpwyd ganddynt hwy. Yn eu 
dyryswch, dywedant wrth eu gilydd, Os dywedwn, 
O'r nef ; efe a ddywed, Paham gan hyny na chredech 
iddo ? Ac os dy wedwn, O ddynion ; yr holl bobl a'n llab- 
yddiant ni : canys y maent hwy yn cwbl-gredu fod loan 
yn brophwyd. Dywedasant, Ni wyddom ni. Gan 
hyny, nid ydych yn meddu cymhwysder i dderbyn ty 
atebiad i. Dywedodd wrthynt, **Ac nid wyf finau yn 
dywedyd i chwi trwy ba awdurdod yr wyf yn gwneuthur 
y pethau hyn.** 

DAMEG Y DDAU FAB. 

Ceisiodd drachefn ddangos iddynt y sefyllfa beryglus 
yr oeddynt ynddi. Dangosai ei gariad tragywyddol at 
ddyn yn ei ymdrech i oleuo ei wrthwynebwyr am y 
perygl yr oeddynt ynddo o*i wrthod ef, a marw yn eu 
pechodau. Beth dybygwch chwi, meddai, yr oedd 
gan wr ddau fab. Dywedodd wrth y cyntaf, Fy mab, 
dos, gweithia heddyw yn fy ngwinllan. Dywedodd, 
Nid af ; ond wedi hyny efe a edifarhaodd, ac a aetk. 



210 

Dywedodd yr un modd wrth yr ail, a dywedodd ef, Myfi 
a af, arglwydd ; ac nid aeth efe. Pa un o*r ddau, 
gofynodd, a wnaeth ewyllys ei arglwydd ? Dywedasant, 
Y cyntaf. Cyffelyb iV ail ydych chwi, meddai. Daeth 
loan atoch yn ffordd cyfiawnder, a llefarodd yn erbyn 
eich pechodau, ac yr oeddych yn barod i gydnabod ei 
argyhoeddiadau ; ond nid edifarhasoch fel y credech ei 
dystiolaeth am danaf fi. Cyffelyb ydych i'r mab yn 
proffesu ei barodrwydd i fyned iV winllan i weithio, ac 
heb ddim ond proffes. Proffes uchel heb wneyd dim 
ydyw eich hanes chwi. Yn wir meddaf i chwi, yr ä y 
publicanod a phuteiniaid i mewn i deyrnas Dduw o'ch 
blaen chwi. Er eu bod yn bechaduriaid cyhoeddus, 
credasant hwy i loan. Y mae y bobl yr ydych yn edrych 
arnynt fel rhai peryglus i droi yn eu mysg yn eich con- 
demnio chwi trwy edifarhau a chredu tystiolaeth loan 
am danaf fi. 

DAMEG Y WINLLAN. 

" Ac yn ddiweddaf oU efe a anfonodd atynt ei fab ei liun, gan 
ddywedyd, Hwy a barchant fy mab i." — Matth. xxi. 37. 

Llefarodd yr lesu ddameg arall i'w hargyhoeddi o*u 
pechod o'i wrthod ef. Yr oedd pechodau eu tadau yn 
arwain i un pechod mawr ynddynt hwy. Dirmygu 
cenhadon y nefoedd ydyw hanes eich tadau, meddai yr 
lesu ; yr ydych chwithau yn dilyn yr un Uwybr, ond 
eich bod yn myned yn bellach na hwy : yr ydych chwi 
wedi anmharchu yr hwn a anfonwyd gan Dduw i 
barotoi y ffordd o flaen ei Anfonedig ef ; ac yr ydych yn 
anmharchu y Mab ei hun, am yr hwn y tystiolaethodd 
y cysgodau aV prophwydi. 

Clywch ddameg arall. Gwr **a blanodd winllan, ac a 
ddododd gae o*i hamgylch, ac a gloddiodd ynddi win- 
wryf, ac a adeiladodd dŵr, ac a'i gosododd hi allan i 
lafurwyr, ac a aeth oddicartref. A phan nesaodd amser 



211 

fFrwythau, efe a ddanfonodd ei weision at y llafurwyr, i 
dderbyn ei ffrwythau hi. AV llafurwyr a ddaliasant ei 
weision ef, ac un a gurasant, ac arall a laddasant, ac 
arall a labyddiasant.. Trachefn, efe a anfonodd weision 
ereill, fwy naV rhai cyntaf : a hwy a wnaethant iddynt 
yr un modd. Ac yn ddiweddaf oll, efe a anfonodd atynt 
ei fab ei hun." ** Am hyny eto," medd Marc, **a chanddo 
un mab, ei anwylyd, efe a anfonodd hwnw hefyd atynt 
yn ddiweddat, gan ddywedyd, Hwy a barchant fy mab 
i. Ond y llafurwyr hyny a ddywedasant yn eu plith eu 
hunain, Hwn yw yr etifedd: deuwch, lladdwn ef, a*r 
etifeddiaeth fydd eiddom ni. A hwy a*i daliasant ef, ac 
a*i lladdasant, ac a*i bwriasant allan oV winllan." 
** Am hyny pan ddêl arglwydd y winllan, pa beth a wna 
efe iV llafurwyr hyny ? " Nid oedd ond un ateb i*w 
roddi : ** Hwy a ddywedasant wrtho, Efe a ddyfetha yn 
llwyr y dynion drwg* hyny, ac a esyd y winllan i lafur- 
wyr ereill, y rhai a dalant iddo y ffrwythau yn eu 
hamserau. " 

Yr oedd gwirioneddau y ddameg yn dyrysu meddyliau 
rhai ohonynt. Dywedent, Na ato Duw. Edrychodd yr 
lesu arnynt yn llawn a sefydlog, i*w sicrhau am wírion- 
eddau y ddameg. Gadewch i mi gael eich sylw, meddai, 
at y gair hwn : ** Y maen a wrthododd yr adeiladwyr, 
hwnw a wnaed yn ben y gongl." ** A phwy bynag a 
syrthio ar y maen hwn, efe a ddryllir : ac ar bwy bynag 
y syrthio, efe a*i mâl ef yn chwilfriw." Israel oedd y 
winllan, yr hon a blanodd Duw ei hun. Ei amddiffyniad 
ef a'i cadwodd hi rhag cael ei dyfetha gan ei gelynion. 
Ei dẃr ef oedd y tabernacl aV deml, yr hon a adeiladodd 
efe trwy ereill. Yn y tabernacl a'r deml yr oedd y 
Shecinah dwyfol, arwydd o*i bresenoldeb gyda hwy, ei 
arweiniad a'i amddiffyniad drostynt. Yn sancteiddiolaf 
y deml yr oedd arch y dystiolaeth, yn yr hon yr oedd y 
gyfraith ; ar, ac o flaen y drugareddfa y tywelltid y 



212 

gwaed. O berthynas iddi dywedodd Duw, ** Mi a 
g-yfarfyddaf â thi yno*" 

Y llafurwyr oeddynt ddilynwyr Moses — ^yr oíFeiríaid 
aV Lefiaid, Rabbiniaid, Phariseaid, a*r Ysgrifenyddion, 
Vr rhai y gosododd efe ei winllan i'w llafurio, ac a aeth 
meg-is oddicartref. Y g-weision a anfonodd efe yn amser 
ffrwythau ydoedd ei weision y prophwydi hyd loan, y 
rhai a anmharchwyd g-an y llafurwyr, ac a anfonwyd 
ymaith yn waglaw. Y mae yr Arglwydd yn eiddigeddus 
dros ei weision, a ddanfonwyd ganddo ef ei hun. Y 
mae efe yn ystyried fod ymddygiadau dynion tuagat ei 
weision i'w hystyried yn ymddygiadau tuagato ef ei 
hun. Anmharchu y gweision a anfonodd Duw i geisio 
ff rwy th ar ei winllan wnaeth y Uafurwyr : * * un a gur- 
asant, arall a laddasant, ac arall a labyddiasant. ' Yr 
oedd anmharchu y gweision yn Uenwi y gwpan â^' an- 
wiredd. Ond anmharchu y Mab a lanwodd y gwpan 
yn llawn. Felly dywed ein Harglwydd ddarfod iddynt 
gyflawni mesur eu hanwiredd. Llanwasant y gwpan 
dros ei hymylon yn ddigofaint ar y genedl hyd y dydd 
hwn, trwy groeshoelio Arglwydd y gogoniant. Arwein- 
iodd curo, lladd, a llabyddio ei weision y prophwydi i 
anmharchu y Mab — ei unig-anedig Fab. Y mae curo, 
anmharchu, lladd, a Uabyddio gweision y Goruchaf y 
dyddiau hyn yn arwain i wrthod ac ail groeshofelio 
Arglwydd y gogoniant. Y mae mwy nag un ystyr i 
ladd, ac y mae lladd mwy sylweddol na lladd y corph 
yn cymeryd lle yr oes hon. Yr un ydyw ei eiddigedd ef 
dros ei weision o hyd. Oherwydd ymddygiadau an- 
mharchus dynion tuagat ei weision, a thuagat ei Fab, 
symudodd ei winllan o genedl Israel, ac o blith cenhedl- 
oedd ereill, ac a'i rhoddodd i bobl a ddygent iddo **y 
ífrwythau yn eu hamserau." Efe a ddisgwylia i ni 
barchu ei anwyl Fab. ** Hwy a barchant fy mab i," 
meddai. Myfi sydd wedi eu creu, eu cynal, eu porthi, 



213 

a'u diwallu. Myfì sydd yn rhoddi bywyd ac anadl, a 
phob peth oll iddynt, ac anfonais atynt fy ngweision i 
dystiolaethu am dano. Yr ydwyf wedi gwneyd yn well 
â hwy nag â neb arall. Ni ymddygais at unrhyw genedl 
fel y gwnaethum atynt hwy. Yr wyf yn disgwyl y 
dangosant gymaint o gariad a pharch tuagataf fi fel ag 
i barchu fy Mab i. Fe gymer y Tad yn angharedig 
iawn at y bobl sydd yn gwrthod ei Fab. 

GWNEYD YR lESU YN BEN Y GONGL. 

Nid ydyw ymddygiadau gwrthwynebol ac anmharchus 
dynion yn dyrysu bwriadau Duw. ** Y maen a wrthod- 
odd yr adeiladwyr, hwn a wnaethpwyd yn ben y gongl. " 

Y mae efe yn abl i wneyd i gynddaredd dyn ei folianu. 
Gwnaeth yr lesu yn ben y gongl, er holl wrthwynebiadau 
a gwaradwydd yr luddewon. ** Hwn a wnaethpwyd yn 
ben y gongl." Yr oedd eu gwrthodiad hwy dan ei lyw- 
odraeth yn ei gyfeirio iV gongl. Efe a ddyrchefir er 
gwaethaf ei elynion ; ond darostyngir ei wrthodwyr. 

Y mae y bobl sydd yn parchu ac yn dyrchafu y Mab yn 
cael eu dyrchafu gydag ef : ** A ddwg Duw hefyd gydag 
ef." Ac y mae y bobl sydd yn ei anmharchu ac yn ei 
wrthod yn disgyn dan lid yr Oen. Y mae efe yn gyfod- 
iad iV rhai sydd yn ei barchu. Y cyfodiad uwchaf i 
bechadur ydyw y cyfodiad trwy y Mab ; ac y mae efe yn 
gwymp iV rhai sydd yn ei anmharchu ac yn ei wrthod, 
a'r cwymp dyfnaf i ddyn ydyw y cwymp trwy wrthod ac 
anmharchu y Mab. Deallasant mai am danynt hwy yr 
oedd efe yn llefaru, a cheisiasant ei ddal ef; ond 
oherwydd eu bod yn ofni y bobl, hwy a aethant ymaith. 

Mae dameg y winllan yn edrych yn ol i oruchwyliaeth 
yr Hen Destament, hyd loan a Christ ; ond y mae yr 
hon sydd yn canlyn, sef dameg priodas mab y brenin, 
yn edrych yn mlaen yn benaf i oruchwyliaeth y 
Testament Newydd, hyd y farn ddiweddaf. 



214 

DAMEG PRIODAS MAB Y BRENIN. 

** Cyífelyb yw teyrnas nefoedd," meddai, **i ryw 
frenin a wnaeth briodas i'w fab, ac a ddanfonodd ei 
weision i alw y rhai a wahoddasid i*r briodas : ac ni 
fynent hwy ddyfod. Trachefn efe a anfonodd weision 
ereill, gan ddywedyd, Dywedwch wrth y rhai a wahodd- 
wyd, Wele, parotoais fy nghiniaw : fy ychain a*m 
pasgedigion a laddwyd, a phob peth sydd barod : 
deuwch iV briodas. A hwy yn ddiystyr ganddynt, a 
aethant ymaith, un i'w faes, ac arall i'w fasnach : a'r 
lleill a ddaliasant ei weision ef, ac a'u hanmharchasant, 
ac a'u Uaddasant." Y mae y briodasferch o'r golwg yn 
y ddameg. Llefarodd y ddameg i ddysgu gwirioneddau 
mewn cysylltiad â'r gwahoddedigion i wledd priodas 
mab y brenin, a'r angen am wisg briodas i fyned i'r wledd. 
Y mae y parotoadau a'r gwahoddiadau yn cael eu 
gwneyd gyda rhwysg ac awdurdod brenhinol. Y brenin 
sydd yn lladd ei ychain a'i basgedigion i wneyd pobpeth 
yn barod, a chydag awdurdod brenin y mae efe yn anfon 
ei weision allan i wahodd i'r briodas a wna i'w fab. 
Mae y gweision yn myned allan i wahodd fel rhai wedi 
eu gwisgo â nerth a phrydferthwch gan y brenin. 
Anfonodd y prophwydi i'w gwahodd, ac anfonodd yr 
apostolion i'w cymhell i dd'od i wledd y brenin. Gwrth- 
odasant y gwahoddiadau : **A hwy yn ddiystyr 
ganddynt, a aethant ymaith, un i'w faes, ac arall i'w 
fasnach," ac ereill a anmharchasant, ac a laddasant y 
gweision. Yr oedd gwrthod gwahoddiad y brenin yn 
taflu diystyrwch ar y brenin, ac ar ei fab, ac ar y ddar- 
pariaeth a wnaeth efe ar ei draul ei hun. Darfu gwrthod 
y fath wahoddiad beri i'r brenin lidio, nes anfon ei luoedd 
i ddinystrio y lleiddiaid hyny a llosgi eu dinas â thân. 

Y mae canlyniadau gwrthodiad yr luddewon o Grist 
a'i weision, a'u gwahoddiadau, yn eglur yn ngeiriau y 



215 

ddameg. Er gwrthodîad a diystyrwch yr luddewon 
ohono ef a*i weision, nid ydyw darpariaeth yr Efengyl i 
fyned yn ofer. Dywed wrth y gweision am iddynt 
fyned i'r prif-ffyrdd, a gwahodd pawb i ddyfod i'r 
briodas, nes ei llanw o wahoddedigion. ** A phan 
ddaeth y brenin i weled y gwahoddedigion, efe a ganfu 
yno ddyn heb wisg priodas am dano." Yr oedd yn 
arferiad iV brenhinoedd ofalu fod gwisg priodas i gael 
ei chynyg iV gwahoddedigion. Pan yn gwahodd i 
briodas un o*r teulu gofalent hefyd am gynyg iddynt 
wisg briodol iV amgylchiad. Mae gweision Duw yn 
cynyg gwisg briodas iV penaf o bechaduriaid. Ty- 
walltodd Mab y Brenhin ei waed ei hun i wisgo pechad- 
uriaid yn ei gyfiawnder pur tragywyddol. 

Parod ydoedd Paul i aberthu pob peth oedd ganddo 
er meddianu y wisg hon. Y mae cyfiawnder Crist fel 
llian main glân a disglaer : ni wêl y Brenin, pan y daw 
i mewn i*w hedrych, unrhyw fai yn ngwisg ddifrycheulyd 
cyfiawnder lesu Grist. Ein dymuniad, gyda Paul, fyddo, 
** Ac y'm cair ynddo ef, heb fy nghyfiawnder fy hun, yr 
hwn sydd pVgyfraith, ond yr hwn sydd trwy ffydd Crist, 
sef y cyfiawnder sydd o Dduw trwy ífydd.*' 

EIDDO CESAR I CESAR, AC EIDDO DUW I DDUW. 

" Rhoddwch chwithau yr eiddo Cesar i Cesar, a'r eiddo Duw i 
Dduw." — Matth. xxii. 21. 

Galwodd y Phariseaid gynghor yn nghyd i gynllunio 
pa fodd y gallent ei rwydo ef yn ei ymadrodd, er mwyn 
naiU ai ei ddarostwng yn ngolwg y bobl, neu ei gael i 
afael y gallu Rhufeinig. Yn yr ymgynghreiriad unfrydol 
hwn tybient y gallent ei rwydo yn ei ymadrodd gyda 
golwg ar dalu teyrnged i Cesar. Yr oedd mwyafrif y 
genedl yn erbyn talu teyrnged i lywodraeth estronol. 
Daliai yr Herodianiaid, gan eu bod yn ddeiliaid yr 
ymherodraeth Rufeinig, mai eu dyledswydd oedd talu y 



216 

deyrnged, a thalent warog-aeth i Herod, gweinidog y 
llywodraeth. Penderfynodd y cynghor osod y cwestiwn 
o flaen yr lesu, fel y gallent ei rwydo a'i gyflwyno 
drosodd i Pilat a Herod. I osod y rhwyd dewisasant 
rai o'u dysgyblion — y dynion ieuainc mwyaf gobeithiol 
a galluog yn eu hathrofa, yn nghyda'r Herodianiaid. 
Hwy a aethant, yn ol awdurdod a chyfarwyddyd y 
cynghor, at yr lesu mewn gwisg grefyddol, ond rhag- 
rithiol : ni wyddent fod ei lygaid ef yn gweled eu 
rhagrith. ** Athraw," meddent, ** ni a wyddom dy fod 
yn eirwir, ac yn dysgu fí'ordd Duw mewn gwirionedd, 
ac nad oes arnat ofal rhag neb." Y mae yn rhyfedd 
fod y rhagrithwyr hyn yn gallu mynegu gwirioneddau 
fel hyn am yr lesu. O ba le y cawsant y wybodaeth 
hon ? A gawn ni ynddynt adsain tystiolaeth y bobl am 
dano, y rhai a*i canlynasant ef, ac wedi ei adnabod, rai 
ohonynt? ** Dywed i ni," meddent, **beth yr wyt ti 
yn ei dybied ? Ai cyfreithlawn rhoddi teyrnged i Cesar, 
ai nid yw ? " Er nad oedd y rhai hyn yn ei adnabod ef, 
yr oedd efe yn canfod eu cyfrwysdra a*u rhagrith hwy : 
**Ond yr lesu a wybu eu drygioni hwy, ac a ddywedodd, 
Paham yr ydych yn fy nhemtio i, chwi ragrithwyr?" 
Dadlenodd eu calonau a'u cymeriadau yn eu gwyneb. 
Yr oedd cyfarfod âg un yn eu hadnabod yn drwyadl yn 
peri iddynt wanhau ac arswydo ; ac yr oedd clywed 
cyhoeddiad oV hyn oeddynt mewn gwirionedd yn 
gwneuthur eu mynediad at yr lesu, mewn rhan, yn ddydd 
barn arnynt. ** Dangoswch i mi arian y deyrnged," 
meddaiV lesu, **a hwy a ddygasant ato geiniog. " Nid 
y geiniog luddewig a ddygasant ato, ond yr un yr oedd 
delw ac argraph Cesar arni. Gofynodd iddynt, Eiddo 
pwy yw y ddelw aV argraph? Dywedasant, Eiddo 
Cesar. * * Dy wedodd wr thynt, Telwch chwithau yr eiddo 
Cesar i Cesar, aV eiddo Duw i Dduw." A phan glyw- 
sänt, rhyfeddu a wnaethant a myned ymaith. 



217 

Gwers gychwynol yn nheyrnas Crist ydyw rhyddid 
cydwybod a ffydd. Ysgrifena deiliaid ei deyrnas ef â'u 
Uaw, ** Eiddo yr Arglwydd ydym." Iddo ef yr ydym i 
roddi clod, mawl, ac addoliad. Efe sydd yn haeddu y 
lle uchaf yn y galon, ac efe yn unig fedr lanw dymun- 
iadau y galon. Gwnaeth le digon mawr yn y galon 
îddo ei hun, ac ni fedr neb na dim ond efe ei lanw. 

Y SADUCEAID YN EI DEMTIO YN NGHYLCH YR ADGYFODIAD. 

Yr oedd Satan yn brysur yn temtio ein Gwaredwr y 
dydd Mawrth hwn ; yr oedd hwn yn ddydd profedigaeth 
iddo ef. Defnyddiai y gelyn ragrithwyr ac anffyddwyr 
yr oes i'w demtio. Yr oedd y Phariseaid, yn eu hym- 
drech i'w rwydo, yn dwyn rhagrith i agosrwydd poenus 
^S ®^> y* ^y^ oedd yn brofedigaeth lem iV Ffydd- 
lawn a'r Cywir. Ar yr un dydd daeth y Saduceaid ato 
ef, y rhai a ddywedent nad oes adgyfodiad, gyda 
chwestiwn daearol. Ymddygiad beiddgar o eiddo y 
gelyn oedd galw y Sanctaidd a'r Dihalog i wrthwynebu 
anífyddwyr yr oes ; ond bu yr ymosodiad beiddgar hwn 
yn achlysur i ddwyn allan ohono ef wirioneddau gwerth- 
tawr am y byd ysbrydol. 

Gofynodd y Saduceaid iddo, ** Athraw, dywedodd 
Moses, Os bydd marw neb heb iddo blant, prioded ei 
írawd ei wraig ef, a chyfoded had i'w frawd. Ac yr 
oedd gyda ni saith o frodyr : a'r cyntaf a briododd 
wraig, ac a fu farw ; ac efe heb hiliogaeth iddo, a 
adawodd ei wraig i'w frawd. Felly hefyd yr ail, aV 
trydydd, hyd y seithfed. Ac yn ddiweddaf oll bu farw 
y wraig hefyd. Yn yr adgyfodiad, gan hyny, gwraig i 
bwy o'r saith fydd hi ? " Yr oedd hwn yn hen gwestiwn 
gyda hwy, mae yn dra thebyg, i geisio diraddio athraw- 
iaeth yr adgyfodiad, a dyrysu meddyliau gweiniaid. Er 
fod y Phariseaid yn credu athrawiaeth yr adgyfodiad,. 



218 

nis gallent wrthsefyll y Saduceaid, a diamheu y tybiai 
yr aníFyddwyr beiddgar hyn mai hwy oedd y bobl i 
waradwyddo ein Gwaredwr ; ond ni wnaethant erioed y 
fath gamgymeriad a cheisio diraddio athrawiaeth yr 
adgyfodiad gerbron yr Adgyfodiad aV Bywyd ei hun. 
Cyhoeddodd hwynt yn gyfeiliornwyr yr oes. ** Yr 
ydych yn cyfeiliorni," meddai, **gan na wyddoch yr 
Ysgrythyr na gallu Duw. " Mae yr Ysgrythyr yn dysgu 
athrawiaeth yr adgyfodiad. Datguddia yr Ysgrythyr 
ei thrysorau i bobl sydd yn ei gredu fel gair Duw. 
Dywed wrthynt, Y mae eich syniadau yn gyfeiliornus 
am yr adgyfodiad. Mae pobl y byd hwn yn meirw ; gan 
hyny, i gadw i fyny yr hiliogaeth yn y byd, priodant a 
rhoddant i briodas ; ond y mae plant Duw yn myned i 
fewn i*w deyrnas ef yn y nefoedd i fyw, heb farw mwy. 
Byddant yn anfarwol yn gyffelyb i'r angylion. Bydd y 
teulu yn gyflawn, heb weled bwlch byth mwy. Chwi a 
soniwch, meddai, am Moses : nid ydych yn deall yr hyn 
a ddywed Moses, — y modd y llefarodd Duw wrtho yn y 
berth, gan ddywedyd, ** Myfi yw Duw Abraham, a Duw 
Isaac, a Duw Jacob? Nid yw Duw Dduw y rhai 
meirw, ond y rhai byw. Y mae Abraham, Isaac a 
Jacob yn feirw o ran eu cyrph, ond y maent yn fyw o 
ran eu hysbrydoedd gydag ef; cyd-stad äV angylion 
ydynt o ran anfarwoldeb ; o ran natur eu perthynas a'u 
sefyllfa, plant Duw ydynt. Bydd yr adgyfodiad yn 
cyflwyno iddynt gyrph o*r un ffurf ä'i gorph gogoneddus 
ef. Synodd y torfeydd wrth ei athrawiaeth ef, ac ni 
feiddiasant mwyach ofyn dim iddo ef. 

GORCHYMYN MAWR Y GYFRAITH. 

Aeth y son ar led i*r lesu ostegu y Saduceaid ; ond ni 
hoffai y Phariseaid y son oedd ar led iddo eu gorchfygu 
hwy aV Saduceaid. Galwasant gynghor yn- nghyd 
drachefn i ystyried beth a allent wneyd yn mhellach i*w 



219 

rwydo yn eì ymadrodd. Tybient eu bod hwy yn awdur- 
àoá ar orchymynion Duw. Gosodent y traddodiadau o 
flaen gorchymynion Duw, sef golchi dwylaw cyn bwyta, 
aV cyífelyb. Gorchymyn mawr yn ngolwg y Rabbiniaid 
oedd gwneyd i fyny daselau ac addurniadau eu gwisg- 
oedd. Penderfynodd y cynghor i un ohonynt hwy, yr 
hwn oedd gyfreithiwr, ofyn iV lesu, Pa un oedd y 
gorchymyn cyntaf aV gorchymyn mawr? **Athraw," 
gofynodd, * * pa un y w y gorchymyn mawr yn y gyfraith?" 
neu yn ol Marc, ** Pa un yw y gorchymyn cyntaf o'r 
cwbl ?" Atebodd yr lesu y gofyniad yn llawn. Sefydlodd 
yr egwyddor o ba un y mae ufudd-dod iV gorchymynion 
ereill i darddu. AV lesu a atebodd iddo, ** Y cyntaf oV 
holl orchymynion yw, Clyw, O Israel, yr Arglwydd ein 
Duw, un Arglwydd yw ; a châr yr Arglwydd dy Dduw 
âVh holl galon, ac âVh holl enaid, ac âVh holl feddwl, ac 
â'th holl nerth, hwn yw y gorchymyn cyntaf ; aV ail 
sydd gyffelyb iddo, Câr dy gymydog fel ti dy hun : ar y 
ddau orchymyn hyn y mae yr holl gyfraith aV prophwydî 
yn sefyll." Y mae caru Duw âV holl galon yn golygu 
fod y galon yn gywir mewn cariad at Dduw. Gonest- 
rwydd a chy wirdeb sydd yma mewn gwrthgyferbyniad i 
galon ragrithiol, dwyllodrus, ac hanerog. Os bydd y 
galon yn caru Duw yn uniawn a chywir, y mae y. teim- 
ladau, y meddyliau, aV gweithrediadau yn gyífelyb. Y 
mae caru Duw âV holl enaid yn golygu fod y galon sydd 
yn caru Duw i ddwyn allan y cariad mewn teimladau 
tanllyd o fawl ac addoliad. Y mae caru Duw âV holl 
feddwl yn cynwys gweithrediad meddylgar ac ysbrydol 
yn ol ewyllys Duw. Y mae caru Duw âV holl nerth yn 
golygu ymegnîad i garu Duw : nid rhywbeth i aros yn 
y teimladau aV meddwl yn unig ydyw, ond y mae ef i 
dd'od allan yn y gweithredoedd. Y mae y gorchymyn 
yn gofyn i ni roddi pob gallu sydd ynom mewn gweith- 
rediad llawn a pharhaus i garu Duw. 



220 
PA FODD I GARU DUW a'r CYMYDOG. 

•* A'r ail sydd debyg iddo, Câr dy gymydog fel ti d'y 
hun." Y mae cariad at Dduw i ymhelaethu at y 
cymydog aV brawd, ond nid iV un mesur : **Câr dy 
gymydog fel ti dy hun." Yr eglurhad goreu ar yr ail 
orchymyn yd)rw rheol euraidd yr lesu, yr hon sydd yn 
gofyn i ni wneuthur i ddynion fel yr ewyllysiem i ddynion 
wneuthur i ni. ** Da, Athraw, mewn gwirionedd y 
dywedaist," meddai yr ysgrifenydd. Dywedodd yr 
lesu wrtho, ** Nid wyt ti bell oddiwrth deyrnas Dduw." 
Nid yn unig yr oedd ei atebion yn gostegu ei wrth- 
wynebwyr, ond hefyd yn enill rhai iV un ochr ag ef ei 
hun. Trwy ddysgu ac egluro y gwirionedd cauodd 
enau holl feirniaid a chyfeiliornwyr yr oes : **Ac ni 
feiddiodd neb mwy ymofyn âg ef." 

BETH DYBYGWCH CHWI AM GRIST ? 
" Beth dybygwch chwi am Gríst ?" — Matth. xxii. 42. 

Mae yr lesu, wedi ateb eu cwestiynau dyrys hwy nes 
eu gostegu a gwneyd i*r bobl ryfeddu, yn gofyn cwestiwn 
iddynt hwy. **Beth dybygwch chwi am Grist : mab i 
bwy ydyw ?" O holl gwestiynau y byd hwn y cwestiwn 
sydd ger ein bron ydyw y mwyaf. Mae y meddwl i 
adnabod Crist yn ei ddwyn ef yn eiddo i bechadur tlawd. 
** Crist yw diwedd y ddeddf, er cyfiawnder i bob un sydd 
yn credu." Addas a phriodol iawn, gan hyny, iddynt y 
pryd hyny, ac i ninau y pryd hwn, ydyw sefyll o flaen y 
cwestiwn, ** Beth dybygwch chwi am Grist?" Beth yw 
ein meddwl am ei Berson, ei offeiriadaeth, ei lawn, a'i 
eiriolaeth yn y nef ? Beth ydyw ein meddwl am ei allu 
fel Brenin a Phrophwyd ? Beth ydyw ein meddwl am 
eî wirionedd a*i gariad ? a ydyw efe yn ogoneddus yn 
ein golwg, ac yn werthfawr yn ein calonau ? a ydym ni 
yn ymostwng iddo fel ein Brenin a'n Duw ? a ydym yn 
credu yn Mab Duw? a ydym yn ei geisio nes ei wneyd 



221 

ef yn rhan i ni ein hunain ? a oes ynom ddymuniad i'w 
holl elynion gael eu gosod dan ei draed ef, ac yn eu 
mysg ein chwantau drwg ein hunain ? a ydym ni yn ei 
ystyried ef yn deilwng oV anrhydedd a*r gwasanaeth 
sydd yn ein gallu ni i*w rhoddi iddo, a llawer mwy ? 

Yr ateb a roddasant hwy iddo ydoedd, * * Mab Dafydd. " 
Gofynodd iddynt, ** Pa fodd gan hyny y mae Dafydd yn 
yr ysbryd yn ei alw ef yn Arglwydd, gan ddywedyd, 
Dywedodd yr Arglwydd wrth fy Arglwydd, Eistedd ar 




[bedd dafydd.] 

fy neheulaw, hyd oni osodwyf dy elynion yn droedfainc 
i'th draed di ? Os yw Dafydd gan hyny yn ei alw ef yn 
Arglwydd, pa fodd y mae efe yn fab iddo ? Ac ni allodd 
neb ateb gair iddo." Dieithr iddynt oedd y ddwy 
berthynas yn ei Berson ef, sef ei berthynas fel Mab Duw 
âV Tad, a'i berthynas â Dafydd o ran y cnawd. Fel 
Mab Dafydd daw ei bertiiynas â'n natur ni iV golwg. 
Fel Mab Duw y mae efe yn anrhaethol uwchlaw Dafydd 
ac uwchlaw pawb, yn Dduw bendigedig yn oes oesoedd. 
Am hyny y galwai Dafydd ef yn Arglwydd. 



222 
YR lESU YN DYNOETHI EU RHAGRITH. 

Myned yn fwy anghymodlawn âg- ef yr oedd penaeth- 
iaid y genedl er pob daioni a gyfranai, a chynyddu yr 
oedd eu malais a*u digofaint yn ngolwg rhyfeddodau eî 
weithredoedd a*i eiriau grasusol. Gyda thawelwch a 
pherífaith adnabyddiaeth ohonynt y mae yr lesu yn 
gadael yr ochr amddiffynol, ac yn gwneyd dadleniad 
cyflawn o'u rhagrith a'u hunanoldeb. Meddai, **Yn 
nghadair Moses yr eistedd yr ysgrifenyddion a'r Phari- 
seaid. Yr hyn oll gan Hyny a ddy wedant wrthych am eu 
cadw, cedwch a gwnewch ; eithr yn ol eu gweithred- 
oedd na wnewch : canys dywedant, ac nis gwnant." 
Dywedodd wrth y dyrfa ac wrth ei ddysgyblion am ym- 
ogelyd rhagddynt, a rhag bod yn debyg iddynt. Dysgent 
y bobl i ddyweyd Rabbi ddwywaith, gan mor hoíF 
oeddynt oV teitl. ** Eithr na'ch galwer chwi Rabbi," 
meddai, ** canys un yw eich Athraw chwi, sef Crist ; a 
chwithau oU brodyr ydych. Ac na elwch neb yn dad î 
chwi ar y ddaear : canys un Tad sydd i chwi, yr hwn 
sydd yn y nefoedd." Y mae yr Athraw yma yn llefaru 
yn erbyn uwchafiaeth honiadol a balch yn eglwys Dduw ; 
a rhydd yma drachefn ei gyfarwyddyd pa fodd i fod yn 
wir fawr. ** Pwy bynag a*i gostyngo ei hun, a 
ddyrchefir." 

CONDEMNIO RHAGRITH. 

Yna y mae efe yn myned yn mlaen i ddadlenu eu 
rhagrith trwy gyhoeddi wyth o waeau arnynt. Y rhag- 
rithwyr a gondemniodd efe lymaf. Phylacterau llydain 
a gwisgoedd addurniadol yn cuddio calonau llofruddion 
oedd fwyaf anghymeradwy a gwrthodedig ganddo ef. 
Nis gallwn gánfod mewn iaith fwy o gondemniad ar 
ragrith, balchder, a thwyll, na geiriau yr addfwyn Oen 
yn wythnos olaf ei oes, trwy gyhoeddi wyth o waeau 
uwch eu penau. 



223 

Ddiwrnod neu ddau yn nghynt yr oedd efe yn wylo 
uwchben Jerusalem ; yma y mae efe yn ocheneidio uwch- 
ben y ddinas hono. ** Jerusalem, Jerusalem," meddaî, 
" yr hon wyt yn lladd y prophwydi ac yn Uabyddio y rhai 
a ddanfonir atat, pa sawl gwaith y mynaswn gasglu dy 
blant yn nghyd, megis y casgl iâr ei ch)rwion dan ei 
hadenydd, ac nis mynech !" Y mae efe yn edrych gyda 
thosturi ar Jerusalem yn dwyn dinystr arni ei hun trwy 
ladd ei brophwydi a thrwy ei ladd ef, er nad ydyw yn 
áyweyá gair am ei ddioddeíìadau ei hun. Yn gyffelyb 
i*r îar yn galw ac yn casglu ei chywion o dan ei haden- 
ydd i estyn iddynt amddiffyniad, diogelwch, adnewydd- 
iad, a chysur, felly yr oedd yr lesu yn galw pobl 
Jerusalem aV genedl ato ei hun i roddi bywyd, diogelwch, 
a chysur iddynt. Anfonodd y prophwydi i'w gwahodd 
ato ef, a daeth efe ei hun i*w gwahodd. Dywedodd, 
** Deuwch ataf fi bawb." Gwrandawodd llawer ar'ei 
lais, a chawsant gysgod diogel, cysurus, a llawn dan 
orchudd ei adenydd. Ond gwrthododd pobl Jerusalem 
ei wahoddiadau caredig. Canlyniad eu hymadawiad 
oddiwrth Dduw ydoedd gwrthod ei wahoddiadau ef, yr 
hyn a ddibenodd yn ei ymadawiad ef oddiwrthynt hwy ; 
ac yr oedd ei ymadawiad ef oddiwrthynt yn golygu 
ymadawiad pob peth gwerthfawr. Canlyniad gwrthod 
ei wahoddiadau ydoedd gwaeddi, ** Ymaith âg ef ; croes- 
hoelier ef ; ni fynwn ni mo hwn i deyrnasu arnom." 
** Wele," meddai, **yr ydys yn gadael eich tŷ i chwi yn 
anghyfanedd." Yr oedd efe ar ymadael oV deml pan 
yn llefaru y geiriau hyn, ac ar ol ei ymadawiad ef buan 
y gwnaed y deml yn Jerusalem yn gydwastad â*r llawr. 
Ceisiodd Titus gan ei filwyr arbed y deml gan mor 
ysplenydd ydoedd, ond methodd yn ei ymdrech. 
Gwnaeth y gelynion y tŷ yn anghyfanedd. Y tro nesaf, 
meddai, y cewch fy ngweled fydd ar fy ngorseddfainc, 
yn eich barnu yn y dydd diweddaf. 



224 

Y mae addewid gogyfer a*u dychweliad at yr Arglwydd, 
ac i gael eu himpio i mewn i'w holewydden eî hun. 
Dy wed yr addewid, * * A'r Arglwydd a etifedda Judah ei 
ran yn y tir sanctaidd, ac a ddewis Jerusalem drachefn." 

Yn ei eiriau ymadawol â hwynt daeth i*r golwg yn eî 
gymeriad, ei burdeb moesol, ei wirionedd sylweddol a 
dwyfol, ei gariad cysgodawl a chysurol, ei ostyngeidd- 
rwydd cymwynasgar, ei gysegredigrwydd i ewyllys eî 
Dad, ei lawenydd yn ei hunan-aberth er mwyn bod yn 
gartref diogel, llawn a chysurus i bechaduriaid colledig, 
a'i dosturi galarus wrth edrych ar Israel yn mynu 
dinystrio ei hun. Nid ydyw efe yn gofyn pa fodd wrth 
ddim ond wrth adael dyn colledig, yn mynu dinystrio ei 
hun. Y mae efe yn gofyn pa fodd wrth adael i ddyn 
fyned i ddinystr ar hyd ei fFordd ei hun. 



225 



PENOD XIX. 



Yr lesu yn edrych ar y boblyn bwrw arian €r drysorýa — 
Yn canmol dwy hatling y weddw — Y Groegiaid yn 
ewyllysio gweled yr lesu — Yn gorchfygu ei ofnau trwy 
ymostwng i ewyllys ei Dad — Uef oW nef y drydedd 
waith — Yr lesu yn tynu ato ei hun trwy fyned i'r groes 
— Yn rhagfynegi Pr dysgyblion yr erledigaeth oddi 
allan ac oddi ìnewn — Dinystr Jerusalem — Ei ail ddyfodr- 
iad i ýarnu y byw cCr meirw — Yn anog y dysgyblion i 
wylio. 



YR lESU YN CYMERADWYO DWY HATLING Y WEDDW. 

'* A rhyw wraig weddw dlawd a ddaeth ac a fwriodd i mewn ddwy 
hatling, yr hyn yw ffyrling." — Mabc xii. 42. 

Eisteddodd yr lesu gyferbyn â'r drysorfa, ac a edrych- 
odd pa fodd yr oedd y bobl yn bwrw arian i mewn i*r 
drysorfa ; sylwai ar y symiau a fwrid i mewn. Gall fod 
rhai yn tybio nad oes neb ond dynion yn talu sylw i'r 
symiau a roddir at achos yr Arglwydd, a phob peth yn 
dda os bydd y swm a roddir yn gymeradwy yn ngolwg 
dynion : nid ystyriant fod yr hwn sydd yn rhoddi bywyd 
ac anadl, a phob peth oll iddynt, yn edrych arnynt yn 
cyfranu at ei achos ef. Yma y mae efe yn sylwi ar y 
cyfoethogion a'u cyfraniadau ; y mae hefyd yn gwylîo 
a chymeradwyo y swm lleiaf. Yn yr hanes hwn y swm 
lleiaf a gafodd fwyaf o*i sylw a'i gymeradwyaeth. Yn 
mysg y cyfoethogion gwelai wraig weddw dlawd yn 
d'od yn mlaen, ac yn bwrw i mewn ddwy hatling, yr 
hyn yw fFyrling. Nis gallai roddi Uai, oddieithr iddi 



226 

roddî un hatling yn lle dwy. Hatlîng oedd y coin lleîafy 
ac nid oedd y ddwy hatling yn llawn cydwerth â hatling 
o*n harian ni. Sylwa yr lesu ar, a gwerthfawroga y 
rhodd leiaf a roddir o gariad ato ef ; 'íe, yn yr amgylch- 
îad hwn y coin Ueiaf oedd y rhodd fwyaf yn ngolwg yr 
hwn oedd yn gweled eu hamgylchiadau a*u hegwydd-^ 
orîon. 

Galwodd ei ddysgyblion ato i roddi gwers werthfawr 
îddynt ar y gras o haelioni. Rhoddodd fwy o ganmol- 
iaeth i rodd y wraig weddw dlawd nag i roddion mwyaf 
y cyfoethogion : ** Yn wir," meddai, **yr wyf yn 
dywedyd i chwi, fwrw o'r wraig weddw dlawd hon i 
mewn fwy na'r rhai hyn oll a fwriasant i V drysorfa. " Pwy 
ond efe a fuasai yn canmol y weddw dlawd yn rhoddi 
fel hyn ? Wrth ddysgu ei ddysgyblion yn egwyddorion 
haelioni crefyddol, llefarai yn erbyn bydolrwydd a balch- 
der crefyddol. Gofalent hwy am wneyd eu hunain i 
fyny yn gyntaf cyn rhoddi at achos yr Arglwydd ; * * ond 
hon," meddai, " o'i heisieu a fwriodd i mewn yr hyn oll 
a feddai, sef ei holl fywyd." Dichon fod y ddwy hatling 
yn cynwys enillion deuddydd, ac nad oedd gan y weddw 
ddim ond ymddiried yn yr Arglwydd am y gweddill oV 
dyddiau dyfodol. 

Buasai holl fydol-ddoethion eglwys Dduw yn yr oes 
hon yn ystyried y wraig hon y fFolaf ar y ddaear, a 
buasent yn arfer eu Saesneg (y rhai sydd yn medru 
tipyn ohono), ac yn dywedyd, " Chariíy hegins at home. " 
Dywedasent nad oedd neb yn disgwyl iddi roddi dim yn 
yr amgylchiadau isel a gwasgedig yr oedd hi ynddynt, 
ond gan ei bod hi yn awyddus am roddi, y buasai yn 
fwy rhesymol iddi roddi un hatling, ac nid dwy ; ond, 
druan ohoni, mwy rhesymol fuasai iddi beidio rhoddi o 
gwbl. Ond y mae hi yn derbyn canmoliaeth uchel gan 
yr lesu. Y mae efe yn gweled yn nwy hatling y weddw 
ddarlun bychan o'i hunan-aberth ei hun. Egwyddorion 



227 

ei hunan-oífrymiad oedd yn rhoddi gwerth ar ddwy 
hatling y weddw dlawd yn ei olwg ef. Llawenychai ei 
ysbryd, debygem, wrth weled yn nwy hatling y weddw 
ddarlun bychan, ond cywir, o weithred fawr ei oes, yr 
hon yr oedd efe ar ei chyflawni, sef offrymu ei hun yn 
offrwm ac aberth difai i Dduw. 

DYFODIAD Y GROEGIAID AT YR lESU. 
" Syr, ni a ewyllysiem weled yr lesu." — Ioan xii. 22. 
Daeth rhai Groegiaid at Phylip, yr hwn oedd o Beth- 
saîda yn Galilea. Hoffai y Groegiaid hyn, gallem 
dybio, y grefydd luddewig ; yr oeddynt yn mhlith y 
rhai a ddaethant i fyny i addoli ar yr wyl. Yr oedd 
y son am lesu o Nazareth wedi cynyrchu awydd 
ynddynt i gael ei weled. Daeth y doethion o*r dwyrain, 
dan arweiniad y seren i'w weled yn y preseb ; ac wele y 
Groegiaid yn dymuno cael ei weled yn ymyl ei groes. 
Gwnaethant eu dymuniad yn hysbys i Phylip, at yr hwn 
y daethant yn wylaidd a gostyngedig. Oherwydd fod 
enwPhylip o ystyr Roegaidd, feallai, y teimlent agosach 
perthynas âg ef. ** Syr,'* meddent, **ni a ewyllysiem 
weled yr lesu." Dywedodd Phylip wrth Andreas, a 
thrachefn Andreas a Phylip a ddywedasant i'r lesu. Yr 
oedd eu dyfodiad ato yn ernes o ddyfodiad y cenhedloedd 
ato, a'i fuddugoliaeth i enill cenhedloedd y byd yn fedd- 
îant iddo ; ond gwelai hefyd mai trwy ei farwolaeth yr 
oedd efe i enill y frwydr hon; felly trwy eu dyfodiad 
daeth ei farwolaeth yn fyw i'w deimladau. 

CRIST YN FFRWYTHO TRWY FARW. 

Credaf iddo wneyd eu caîs trwy fyned o gyntedd y 
gwragedd i gyntedd y cenhedloedd, lle yr oeddynt yn 
sefyll ac yn ei ddisgwyl. Ymddangosodd yn siriol a 
grasol iddynt. Dywedodd, ** Daeth yr awr y gogon- 
edder Mab y dyn." Y mae yr awr i mi fyned i mewn i 



228 

ogonîant trwy farw wedi d'od, yr hon y w yr awr ordein- 
iedig yn nghyngor fy Nhad. Wele fi wedi d*od i roddî 
bywyd iV colledig. Rhaid i mi farw i roddi bywyd i'r 
colledig. Mae fy mywyd yn aros ynof fy hun, fel yn y 
^ronyn gwenith, heb i mi farw. Aros ynddo ei hun y 
mae y gronyn gwenith hyd nes y bydd efe marw, ac wedi 
iddo farw efe a ddwg fFrwyth lawer. Y mae y gronyn 
gwenith yn amlhau ac yn cyfranu ei hun trwy farw. 
Fel y mae y gronyn gwenith yn syrthio iV ddaear ac yn 
marw, ac yn tyfu i wneyd cynhauaf mawr o wenith, 
felly y byddaf finau farw i wneyd cynhauaf mawr o bobl 
i mi ty hun, ac ar fy nelw fy hun. 

Y mae gwir Iwyddiant yn tarddu o farw. Gelwir 
arnoch chwi i fy nilyn, meddai, yn fy marwolaeth. Y 
mae cariad cywir tuagataf yn meddu gallu a pharod- 
rwydd i farw er fy mwyn : " os gwasanaetha neb fi, 
dilyned fi," trwy farw er fy mwyn os bydd raid. Dyma 
fi yn myned i roddi fy einioes i lawr i roddi bywyd i 
chwi. Y mae y bywyd sydd yn ífrwyth fy marwolaeth 
yn cynwys yr un gallu i farw er fy mwyn i ; a chaifF fy 
ngweinîdog fod gyda mi ; caiíf gyd-deyrnasuâmi mewn 
gogoniant. Y mae fy Nhad yn myned i*m hanrhydeddu 
i, ac efe a anrhydedda yr hwn sydd yn fý nilyn i : ** y 
Tad a'i hanrhydedda ef." 

Yr oedd agosrwydd ei farwolaeth yn gwneyd i wendid 
ei natur ddynol ofni am ychydig ; yr oedd Gethsemane 
fel yn taflu ei chysgodion cymylog a thywyll i*w 
deimladau ef. 

YN YMOSTWNG I WNEUTHUR EWYLLYS EI DAD. 

**Yrawrhon," meddai, * * y cynhy rfwyd fy enaid, a 
pha beth a ddywedaf ? " A gaf fi ofyn i fy Nhad am fy 
ngwaredu allan oV awr hon ? Y mae gwendid ei natur 
ddynol yn ofni yr amgylchiadau cyfagos. Ond ychwan- 
ega, ** Eithr oherwydd hyn y daethum iV awr hon." Y 



229 

mae pob cam a roddais a'i gyfeiriad at ogoneddu enw 
fy Nhad trwy farw. Ac yn yr olwg ar hyn cafodd 
oruchafiaeth ar ei ofnau. ** O Dad," meddai, **gogon- 
edda dy enw." Un peth yma oedd yn ei gymodi â 
marwolaeth waradwyddus y groes, sef mai hyn oedd 
ewyllys ei Dad ; a chan mai hyn oedd ewyllys ei Dad, yr 
oedd efe yn cael goruchafiaeth ar ei ofnau ; cafodd ad- 
gyfnerthiad yn yr ystyriaeth hon i wynebu Calfaria heb 
ofni. O Dad, meddai, gogonedda dy enw yn fy mar- 
wolaeth i achub a chadw y colledig. 

**Yna y daeth llef o*r nef, Mi a'i gogoneddais, ac a'i 
gogoneddaf drachefn." Y mae fy enw wedi ei ogoneddu 
trwy dy anfoniad, ac mi a'i gogoneddaf drachefn trwy 
dy farwolaeth, a thrwy dy ddyrchafiad i'r nef trwy borth 
marwolaeth. 

Hon ydoedd y drydedd waith i'r Tad gyhoeddi ei 
gymeradwyaeth o'i Fab o'r nef. Clywodd y bobl y llef. 
Dywedodd rhai mai taran oedd ; ereill a ddywedasant, 
^* Angel a lefarodd wrtho.'* Dywedodd yr lesu, ** Nid 
o'm hachos i y bu y llef hon, ond o'ch achos chwi.*' 

**Yn awr," meddai, **y mae barn y byd hwn." Y 
foyd hwn ydoedd y byd a groeshoeliodd Arglwydd y 
gogoniant, y bobl oeddynt yn hollol dan lywyddiaeth 
tywysog y byd hwn ; y rhai sydd o'r un ysbryd âg ef, 
ac yn cario allan ei gynlluniau ef. Byddant wrth fy 
marnu i yn awr yn condemnio eu hunain. ** Yn awr y 
bwrir allan dywysog y byd hwn." Yr ydoedd ei syniad 
ef am ei farwolaeth yn wahanol iawn i dywysog y byd 
hwn a phobl ei deyrnas. Tybiai y byd hwn a'i dywysog 
y byddai croeshoelio Arglwydd y gogoniant yn diogelu 
€u teyrnas hwy ; ond dywed yr lesu, Trwy fy marwol- 
aeth, i gymodi Duw â dyn, fe gyll tywysog y byd hwn 
ei lywodraeth a'i ddeiliaid. Trwy esgyn i Galfaria i 
farw yr ysbeiliodd efe y cadarn o'i awdurdod a'i lyw- 
odraeth, ac y dygodd yn rhydd ei garcharorion oddiarno. 



280 

Trwy gredu ynof fi anrhaìth y creulawn a ddianc o*i 
deyrnas ef i fy nheyrnas i, a than fy llywodraeth. Os 
ysigir fy sawdl i, minau a ysigaf ben y sarph. Fe gyll 
ef ei ddeiliaid a*i lywodraeth ar galonau dynion. Dygodd 
efe i ni dragwyddol ryddhad o gaethiwed diafol a 
phechod, trwy ofFrymu ei hun yn offrwm ac yn aberth 
difai i Dduw. Y mae y Tad wedi derbyn boddlonrwydd 
ynddo. 

YN TYNU ATO EI HUN TRWY FARW. 

** Minau," meddai, *' os dyrchefir fi oddiar y ddaear, 
a dynaf bawb ataf fy hun. " Mae y galluoedd sydd yn 
tynu dynion yn gryfion a lluosog yn y byd. Defnyddia 
y gelyn bob gallu yn ei deyrnas i dynu dynion i ddis- 
tryw. Y mae y galluoedd i dynu yn ei deyrnas yn 
gryfach na nyni : y mae efe yn hen, gwybodus, a 
dichellgar i osod y demtasiwn yn y modd goreu i dwyllo 
a thynu ar ei ol i ddistryw. 

Da iawn i ni feddwl fod gallu ein GWaredwr i dynu 
yn gryfach naV un gallu sydd yn ein tynu tua distryw. 
Efe, trwy ufuddhau i*w Dad, a myned i Galfaria i farw 
er mwyn cael ffordd gyfiawn i faddeu î ni, ydyw y gallu 
cryfaf i dynu dynion ato ei hun. 

EI BOBL YN AMLHAU. 

Rhaid oedd dyrchafu Mab y dyn iV groes ac i'r dde- 
heulaw er dwyn iachawdwriaeth i'r byd, a phwy bynag 
a godo ei olwg ato ef a ddaw yn iach o*r afiechyd 
marwol. Dywed yn y brophwydoliaeth : **A hwy a 
edrychant arnaf fi yr hwn a wanasant.** Ar ol marwol- 
aeth Joseph, gwaredwr teulu Jacob, y dechreuodd plant 
Israel amlhau yn ddirfawr. Caiíf ein Gwaredwr weled 
o lafur ei enaid a chael ei ddiwallu yn iachawdwriaeth 
tyrfa nas gall neb ei rhifo. Ar ol ei farwolaeth ef y mae 
ei bobl wedi dechreu amlhau yn ddirfawr ar y ddaear 
ac yn y nef. 



231 

**Ni a glywsom oV ddeddf," meddai'r dyrfa, **fod 
Crist yn aros yn dragywyddol ; a pha wedd yr wyt ti yn 
dywedyd fod yn rhaid dyrchafu Mab y dyn ? " Nid 
oedd ganddo amser i ymresymu â hwynt. Dywed 
wrthynt, Eto enyd fach y mae y goleuni gyda chwi ; 
gwnewch ddefnydd o'r goleuni tra byddaf fi gyda chwi. 
Yr ydwyf fi ar eich gadael. Gell wch ddeall y cwestiynau 
sydd yn dywyll i chwi trwy gredu ynof a rhodio yn fy 
ngoleuni. **Tra fyddo genych oleuni, credwch yn y 
goleuni, fel y byddoch blant y goleuni." 

YR lESU YN YMADAEL o'r DEML. 
" A'r lesu a aeth allan, ac a jmaadawodd o'r deml." — Matth. xxiv. 1, 

Gadawodd yr lesu y deml wedî llefaru y geiriau 
diweddaf, mewn fFordd o bregethu a dysgu y bobl. Yr 
lesu yn gadael ei dŷ ei hun ! Diau fod ei feddwl a'î 
galon yn ymlenwi o ofid a thristwch wrth adael ei dŷ a 
thŷ ei Dad. Yr oedd syllu ar y deml wrth ei gadael yn 
galw i*w feddwl y dinystr oedd yn ei haros. Buan yr 
aeth ei dŷ yn anghyfanedd wedi iddo ef ymadael ohono. 
Ofer ydyw pob ymdrech i addurno a chadw gogoniant 
ar y ty a*i bethau wedi iddo ef ei hun ymadael. Efe ei 
hun ydyw gogoniant y ty, a phan yr ymedy ef, ymedy 
hefyd y gogoniant. 

Ar ei ymadawiad oV deml llefarai wrth y bobl fel 
Anfonedig y Tad, wedi ei genhadu a*i gymhwyso i gyf- 
lawni bwriadau tragwyddol ei gariad yn achubiaeth y 
byd. Anfoniad y Mab gan y Tad ydyw sail pob anfon- 
iad er mwyn cario allan amcan mawr ei anfoniad ef gan 
y Tad. Gwrthodasant wrando ar yr hwn oedd yn llef- 
aru oV nef. 

A dacw ein Harglwydd yn ymadael am y tro diweddaf 
o*r deml, ar hyd y grisiau dwyreiniol, ac yn cyfeirio ei 
gamrau tua mynydd yr Olewydd, pan y cyfarchwyd ef 



232 

gan un oV dysgyblion, ** Athraw, edrych pa ryw feînî, 
a pha fath adeîladau sydd yma." Y fath feini teg, y 
fath adeilad ardderchog sydd yma ! Dywedir fod y 
deml wedi ei hadeiladu o feini gwynion o faintioli en- 
fawr. Edrychai ef yn wahanol i*r dysgyblion ar y deml 
a'i gogoniant. Yr oedd ei gogoniant a'i mawredd 
yn awgrymu i'w feddwl ef y dinystr a gyflawnid arni. 
Edrychai ef ar farn Duw a ddisgynai ar y lle aV bobl, 
oherwydd iddynt ddirmygu a gwrthod Anfonedig y Tad. 
**A weli di yr adeiladau mawrion hyn ? *' ebe'r lesu 
wrth y dysgybl, **ni adewir maen ar faen ar nis datodir. " 
Yr oedd ei farwolaeth ef i droi yn farwolaeth iV oruch- 
wyliaeth y dalient hwy afael mor dỳn ynddi, ac i 
symud crefydd i oruchwyliaeth newydd, a mwy eang ac 
ysbrydol. 

DIODDEF ER MWYN EI ENW EF. 

Yna efe a aeth yn mlaen i fynydd yr Olewydd, ac a 
eisteddodd ar lethr y mynydd gyferbyn â*r deml. Go- 
fynodd y dysgyblion iddo, ** Dywed i ni pa bryd y bydd 
y pethau hyn ? *' Codai y cwestiynau hyn yn eu medd- 
yliau oddiar eu syniadau daearol am ei deyrnas. Ofer 
ydoedd pob ymdrech i'w symud o'r golygiadau daearol 
ac anianol hyn. Nid oedd dim yn ddigon eífeithiol i'w 
dadwreiddio o'r ddaear ond ei farwolaeth ef a thywallt- 
iad yr Ysbryd Glân. Cymhellai hwynt i wyliadwriaeth 
fanwl a pharhaus arnynt eu hunain. Y mae perygl i 
chwi, meddai, gymeryd eich camarwain. Fe ddaw rhai 
yn fy enw i, gan ddywedyd, Myfi yw Crist ; ac a dwyll- 
ant lawer. Dywedant eu bod wedi eu hanfon gan 
Dduw i ryddhau Israel o dan iau estronol. Cyn iV deml 
gael ei dinystrio bydd rhyfeloedd a son am ryfeloedd. 
Mynega iddynt fod pethau chwerwon i'w cyfarfod o 
achos ei enw ef. ** Edrychwch arnoch eich hunain." 
Dywed y traddodid hwy i*r cynghorau, ac y dygid hwy 



233 

o flaen rhaglawiaìd a brenhinoedd o'i achos ef, er tyst- 
îolaeth iddynt hwy. Ni raid i chwi ragofalu ac ofni 
sefyll o'u blaen, meddai. ** Na ragofelwch beth a 
ddywedoch, ac na fyfyriwch." Dywedwch yr hyn a 
ddaw i*ch meddwl ar y pryd. Bydd yr Ysbryd Glân yn 
eich dysgu i lefaru o'u blaen ; ond ni bydd eich atebion 
yn ol cyfarwyddyd yr Ysbryd Glân yn lladd eu g-elyn- 
iaeth tuagatoch. 

Rhagfynega yr lesu iddynt y trallodid hwynt nid yn 
unig âg erledigaethau oddiallan, ond hefyd â chyfeiliorn- 
adau a gau-brophwydi oddimewn Vr eglwys. Dywed y 
codai gau-brophwydi i dwyllo llawer, ac yr oerai cariad 
lluaws. Ond yr oedd cariad cywir ato ef yn rhoddi 
modd i barhau i'w ganlyn trwy bob rhwystrau : **Eithr 
y neb a barhao hyd y diwedd, hwnw a fydd cadwedig." 

RHAID PREGETHU TRWY YR HOLL FYD. 

Rhaid oedd pregethu yr Efengyl trwy yr holl fyd. 
** A*r Efengyl hon am ydeyrnas," meddai, **abregethir 
trwy yr holl fyd, er tystiolaeth i'r holl genhedloedd : ac 
yna y daw y diwedd. " Cyn i'r farn ddisgyn ar Jerusalem, 
rhaid oedd pregethu Efehgyl y deyrnas, er gwaethaf y 
gelyn a'i luoedd. Gorchymynodd y Gwaredwr iddynt 
ddechreu pregethu Efengyl y deyrnas yn Jerusalem ; a 
phan y pregethid yr Efengyl i'r holl fyd adnabyddus, 
yna byddai diwedd ar y gyfundrefn a'r llywodraeth 
luddewig. 

Dywed hanesyddiaeth i Efengyl y deyrnas gael eí 
phregethu yn Idumea, Syria, a Mesopotamia, gan Judas 
brawd lago ; yn yr Aipht, a rhanau ereill o AfFrica, gan 
Marc, Simon, a Judas ; yn Ethiopia gan eunuch y fren- 
hines Candace o Ethiopia ; yn Pontus, Galatia, a rhanau 
cyfagos, gan Matthias ; yn Asia gan Petr ; yn safleoedd 
y saith eglwys yn Asia gan loan ; yn Parthia gan 



234 

Matthew ; yn Scythia gan Phylip ac Andreas ; yn y 
parthau gogleddol a gorllewinol o Asia gan Bar- 
tholomew; yn Persia gan Simon a Judas; yn Media, ac 
amrywiol barthau dwyreiniol, gan Thomas ; o Jerusalem 
i Illyricum, yn nghyda*r Eidal, gan Paul ; a thebygol 
iddo hefyd ymweled âV Ysbaen, Gaul, a Phrydain. Yn 
y parthau a nodwyd yr oedd Efengyl Crist wedi cael ei 
phregethu, ac eglwysi wedi eu sefydiu ddeng mlynedd 
ar hugain ar ol marwolaeth Crist, ac felly cyn dinystr 
Jerusalem ; ac er y pryd hwnw, parhau i ymledaenu y 
mae teyrnas yr lesu o fôr hyd fôr, ac oV afon hyd dér- 
fynau eithaf y ddaear. 



[PEN TY YN Y DWYRAIN.] 

Dywed wrthynt am ífoi i'r mynyddoedd pan welent y 
ffieidd-dra anghyfaneddol a ragfynegwyd, trwy Daniel 
y prophwyd yn sefyll yn y lle sanctaidd. **Yna," 
meddai, **y rhai a fyddant yn Judea, fFoant iV mynydd- 
oedd : a*r neb a fyddo ar ben y tŷ, na ddisgyned 
i'r tŷ, ac nac aed i mewn i gymeryd dim o'i dŷ ;" 
ac anoga hwynt i ddianc yn ddiymdroi. **Ond 



285 

g"weddiwch," meddai, " na byddo eich íFoedigaeth yn y 
gauaf, nac ar y Sabbath." Gweddiwch cyn, ac yn y 
gorthrymder mawr. Yr oedd gweddi yn ddigon effeith- 
iol i beri na byddo y gorthrymder yn y gauaf nac ar y 
Sabbath. Mawr fyddai y gorthrymder hwn — **y fath," 
meddai*r Gwaredwr, **na bu o ddechreu y byd hyd yr 
awr hon, ac ni bydd chwaith." 

DINYSTR JERUSALEM A GALLU GWEDDI. 

Tystiolaetha hanesyddiaeth yn gyíFelyb i*w ragfyneg- 
îadau ef am ddinystr Jerusalem. Dywed un awdwr, 
** Wylodd yr lesu yn yr olwg ar ddinystr Jerusalem, ac 
y mae yn annichonadwy i unrhyw un o deimladau dyn- 
garol ddarllen yr hanes heb wylo gydaV lesu." -Dywedir 
i un cant ar ddeg o filoedd o'r luddewon farw yn y 
gwarchae, heblaw y lluaws mawr a laddwyd tnewn 
parthau ereill ; ac oni buasai i*r Arglwydd fyrhau y 
dyddiau hyny buasai cenedl Israel wedi ei diwreiddio a*î 
dinystrio. **Eithr er mwyn yr etholedigion, efe a fyr- 
haodd y dyddiau hyny." 

Yn ei ragfynegiadau dywed hefyd y byddai i gau- 
gristiau a gau-brophwydi gyfodi yn nherfyn y dinystr i 
geisio twyllo, trwy arwyddion a rhyfeddodau. Gosodent 
eu hunain allan fel gwaredwyr gweddill y genedl o dan 
iau orthrymus Rhufain. Dywed y gair a ganlyn eu bod 
yn fedrus i dwyllo : ** Hyd oni thwyllant, pe byddai 
bosìbl, îe, yr etholedigion ;" ond wrth yr etholedigion 
dywed, " Eithr ymogelwch chwi : wele, rhagddywedais 
i chwi bob peth." Yr ydwyf yn rhagfynegi i chwi fel y 
byddo i chwi wylio. Yr ydych chwi i gael eich cadw 
rhag cael eich twyllo ganddynt trwy i chwi ymogelyd a 
^wylio. Pan weloch chwi yr arwyddion o'm dyfodiad i 
farnu Jerusalem a'i phobl, bydd yn golygu hefyd fy 
nyfodiad i sicrhau a lledaenu fy nheyrnas mwy ysbrydoL 



286 
GWYLIO RHAG Y GAU-GRISTIAU A*R GAU-ATHRAWON. 

Er mwyn eu cymhell i wylio a deall arwyddion yr 
amserau, dywed, **ond dysgwch ddameg oddiwrth y 
ffigysbren. Pan fo y gangen yn dyner a*r dail yn tori 
allan, chwî a wyddoch fod yr haf yn agos." Bydd rhaî 
ohonoch yn fyw i weled yr amgylchiadau fydd yn ddiwedd 
îV hen fyd crefyddol, ac yn ddechreuad i Iwyddiant fy 
nheyrnas yn y byd. Pan weloch chwi yr arwyddion a 
ragfynegais i chwi, gwybyddwch fod teyrnas Dduw yn 
agos. y mae diwe'dd yr oruchwyliaeth luddewig yn 
sicr, a sicr hefyd ydyw sefydliad, lledaeniad, a llwydd- 
iant fy nheyrnas yn y byd. 

Y mae efe megis yn llithro oddiwrth ei ddyfodiad i 
farn yn erbyn Jerusalem i'w ail-ddyfodiad i farnu y byw 
aV meirw yn niwedd y byd. Dywed nad ydy w amser- 
îad y farn ddiweddaf wedi ei ddatguddio gan y Tad. 
Ni roddodd fy Nhad orchymyn i mi i wneyd yn hysbys 
amser y farn ddiweddaf. Yn ol gorchymyn fy Nhad yr 
wyffi yn llefaru. " Eithr am y dydd hwnw a'r awr," 
meddai, ** ni ŵyr neb, naV angelion sydd yn y nef, naV 
Mab, ond y Tad.*' Llefara efe y pethau a ddywed y 
Tad wrtho i'w mynegi ; nid oedd y Tad wedi gorchymyn 
iddo hysbysu amser ei ddyfodiad i'r farn ddiweddaf. 

ANOGAETH I WYLIO A GWEDDIO. 

Yma dywed wrth bawb, **Gwyliwch." Mae amser 
dyfodiad Mab y dyn trwy angau a barn yn ddirgelwch 
heb ei ddatguddio. Y mae ei ddyfodiad yn sicr, ac yn 
galw am ymdrech neiilduol i fod yn barod i'w gyfarfod ; 
a chan fod amser ei ddyfodiad heb ei ddatguddio, y mae 
galwad arnom i fod yn barod bob amser erbyn ei ddyfod- 
iad ef. Priodol y dywed, gan hyny, **Yr wyf yn 
dywe dyd wrth bawb, Gwyli wch. " Gwy li wch a gweddi wch 
bob amser, gan fod fy nyfodiad yn sicr, ac na wyddoch 
y dydd na'r awr ; byddwch barod bob dydd ac awr. 



287 

DINYSTR DINASOEDD Y GWASTADEDD. 

•* Yr un modd hefyd ag y bu yn nyddiau Lot : yr oeddynt yn 
bwyta, yn yfed, yn prynu, yn gwerthu, yn planu, yn adeìladu ; 
eithr y dydd yr aeth Lot allan o Sodom, y gwlawiodd tân a 
brwmstan o'r nef, ac a'u difethodd hwynt oll." — Lücxvii. 28, 29. 

Mynega yma sydynrwydd ei ddyfodiad trwy sydyn- 
rwydd dyfodiad y diluw a dinystr dinasoedd y gwastad- 
edd. Deuai dinystr disymwth y dinasoedd yn fyw i 
feddwl yr lesu, debygem, pan yn teithio glanau yr 
lorddonen aV Môr Marw. Trodd y gawod frwmstan 
o'r nef y dinasoedd a*r gwastadedd hyfryd yn fôr marw, 
yr hwn sydd yn chwe' milldir a deugain o hyd, ac yn 
naw milldir o led, yn agos i'r liwn ni flagura bywyd, ac 
y teyrnasa marwolaeth. 

Gwna dynion gamddefnydd o ansicrwydd amser ei 
ddyfodiad. Yn lle gwylio a gweddio bob amser, yn ol 
ei gyfarwyddyd ef, ymollyngant i ddiofalwch, pleserau, 
a bydolrwydd. Gofynant, ** Pa le y.mae addewid ei 
ddyfodiad ef. " Rhybuddia hwynt rhag trymhau y meddwl 
a'r galon i gwsg ysbrydol. Y mae pleserau a moethau 
cnawdol a phechadurus, a gofalon y byd a thwyll cyfoeth, 
yn cynyrchu cwsg ysbrydol. Gwyliwch, meddai, fel 
gweision íFyddlawn yn parotoi ac yn disgwyl eu har- 
glwydd yn ol o ymdaith bell, wedi gadael ei dŷ a rhoddi 
awdurdod i*w weision, ac i bob un ei waith ei hun, a 
rhoddi gorchymyn iV drysor wylio. Y mae yr hwn sydd 
â gofal y drws arno yn gwylio ei feistr yn ol, er mwyn 
rhoddi agoriad croesawgar iddo i'w dŷ, a gwna pob un 
ei waith a ymddiriedwyd iddo yn y tŷ. Trwy i bob un 
foci.yn eíFro i wneyd ei waith ei hun, nid ydynt yn ddi- 
fater ac yn cysgu pan y daéth eu harglwydd. Trwy i 
chwi fod yn eíFro i wneyd eich gwaith drosof ac er fy 
mwyn y bydd i mi eich cael yn eíFro ac yn barod i'm 
c)rfarfod pan y deuaf i'ch cyrchu ataf fy hun, ac felly y 
gellwch ddianc rhag; dychrynfeydd fy nyfodiad, a sefyll 
ger fy mron fel fy ngweision íFyddlawn. 



289 

A g-wybyddwch hyn : Pe buasai gfwr y tŷ yn g-wybod 
fod y lleidr yn bwriadu ac yn cynllunio d'od i'w dŷ i 
ladrata, ni buasai yn gallu bod yn dawel i orphwys a 
chysgu : **Efe a wyliasai ac ni adawsai gloddio ei dŷ 
trwodd." Am hyny byddwch chwithau barod ; y mae 
Mab y dyn yn d*od, a daw yn yr awr ni thybioch ; gan 
hyny byddwch barod bob amser. Gwas ffyddlawn a 
doeth iddo ef hyd y diwedd, medd efe, a fydd yn effro, 
yn barod ac yn ddedwydd yn nydd ei ddyfodiad ef. 
CaifF hwn ei ddyrchafu i sefyllfa [uwch, ac anhraethol 
well. Dywed, Byddwch weision ífyddlawn a doeth i mî 
hyd fy nyfodiad : gofalaf am danoch, a chwi a gewch 
gyd-deyrnasu gyda mi. 

Dywed y gwas drwg yn ei galon a*i feddwl, " Y mae 
fy arglwydd yn oedi dyfod. " Y mae yr anífyddiawn yn 
camddefnyddio yr ymddiriedaeth a dderbyniodd i'w 
amcanion a'i bleserau ei hun. Diwedd hanes y rhag- 
rithwyr yn fy nheyrnas, medd yr lesu, fydd cael eu taflu 
i'r tywyllwch eithaf. O ! ddiwedd ofnadwy ! 



240 



PENOD XX. 



Dameg y deg morwyn — Damegy talentau — Desgrifiado^r 
fam ddi'weddaf- — Y penaethiaid yn ymgynghori pafodd 
y dyfethent ef — Y swperyn Bethanià- — Mairyn tywallt 
yr enaint ar ei ben — fudas yn rhybudd ac yn ddychryn 
— fudasyn ei werthu, ac yn edrych amamser cyfaddas 
t^w fradychu — Yr lesuyn anýon lago ac loan — Efe aH 
ddysgyblion, nos lau, yn bwyta y Pasg — Y deuddeg yn 
ymrysonpwy a fyddai fwyaf—Ein Harglwydd yn golchi 
traed ei ddysgyblion — Yn nodi allan y bradwr — Efe ei 
hun yn safon eu cariad at eu gilydd — Ei ofal am 
danynt. 



DAMEG Y DEG MORWYN. 

*' Yna tebyg fydd teyrnas nefoedd i ddeg o forwynion, y rhai a 
gymerasant eu lampau, ac a aethant allan i gyfarfod â*r priodfab ; 
a phump ohonynt oedd gall, a phump yn ffôl." — Matth. xxv. 1. 

Ychwanega yr lesu y ddameg hon at yr un flaenorol, 
î gadarnhau ei anogaeth i wyliadwriaeth a pharotoad 
digonol gogyfer â'i ddyfodiad ef. Yn y ddameg flaen- 
orol y rhai parod i gyfarfod ei ddyfodiad ydyw ei weis- 
ion ffyddlawn a doeth ; yn y ddameg hon deg o for- 
wynion yn myned i gyfarfod y priodfab pan yn d'od î 
gyrchu y briodasferch i'w gartref ei hun, a ddefnyddia 
efe i gymhell y gwirionedd dan sylw arnynt. Yr oedd 
deg yn nifer arferedig yn mysg yr luddeẁon i gyrchu y 
briodasferch. Y mae y rhaî ffol yn cael eu cyfrif yn ffol 
am nad ydynt yn gwneyd darpariaeth ddigonol i gyfar- 
fod y priodfab, ac i fyned i mewn iV wledd. Ffol ydym 
yn ngolwg yr lesu pa bethau bynag a wnawn, ac a 



241 

feddianwn ni yn y byd, os heb geisio a meddianu dar- 
pariaeth ddigonol i*w gyfarfod ef, a myned i mewn 
gydag ef iV wledd dragy wyddol. Yr hyn sydd yn rhoddî 
y cymeriad o râi call i'r morwynion call yw eu bod yn 
gwneyd darpariaeth bersonol a digonol i gyfarfod y 
priodfab, ac i fyned i mewn gydag ef i*rwledd. • 

** Ac ar haner nos y bu gwaedd, Wele, y mae y priod- 
tab yn dyfod ; ewch allan i gyfarfod âg ef." Yna ŷ 
cyfododd yr hoU forwynion hyny ; a phan yn trwsio eu 
lampau deallodd y morwynîon íFol fod eu heiddo hwy 
yn diffoddi, a hyny mewn adeg yr oedd mwyaf o angen 
am danynt. Gofynant i*r rhai call, **Rhoddwch i nî 
.o'ch olew chwi, canys y mae ein lampau yn diffoddi." 
Nid felly, atebasant hwythau ; y mae perygi y diffydd 
ein lampau ninau trwy ranu â chwi. Peryglus ydyw 
disgwyl gormod oddiwrth ddynion. Gail piant brofi 
siomedigaeth trwy ddisgwyl gormöd wrth rieni duwioL 
Y cyfarwyddyd a rydd y rhai cali ydyw, ** Ewch at y 
rhai sydd yn gwerthu, a phrynwch i chwi eich hunain." 
Nid oes genym ni ddim i*w werthu i neb arail ; rhaid i 
chwithau brynu i chwi eich hunain. Wele hwy yn 
myned ymaith i brynu yn ol cyfarwyddyd y morwynion 
call. Diau iddynt roddi y cyngor goreu iddynt dan y 
fath amgylchiadau ; ond yr oedd yr adeg i gynghori a 
gwneuthur wedi myned yn beil. ** A thra yr oeddynt 
yn myned ymaith i brynu, daeth y priod-fab ; a*r rhai 
oedd barod a aethant i mewn gydag ef i'r briodas : a 
chauwyd y drws. Wedi hyny y daeth y morwynion 
ereill hefyd, gan ddywedyd, Arglwydd, Arglwydd, agor 
i ni." Wele hwy wedi deffro, ac yn dangos parodrwydd 
i wneyd y cyfàrwyddiadau tuagat fod yn barod, a thaer 
ydynt am agoriad i mewn ; ond yr oedd yr adeg prynu 
wedi myned heibio : ofer oedd myned at y drws i guro ; 
** Yn wir, meddaf i chwi," dywedai yr Arglwydd, ** nid 
adwaen chwi." Ni welais chwi o'r blaen yn ceisio. Yr 



242 

ydych wedî coUî yr adeg i ymbarotoi i ddyfod i mewn, 
ac wedi bod yn rhy ddifater yn y farchnad i brynu a 
meddianu i chwi eich hunain. Nid oes dim trafnidiaeth 
yn pasio rhwng y bobl glaiar a difater gyda chrefydd â'r 
Gwaredwr. Nîd ydynt erioed wedi deffro i*w hangenion 
ysbrydol fel ag i iefain am drugaredd. Y mae yr 
Arglwydd yn gwrando lief pechadur mewn cyfyngder yn 
achos ei enaid yn yr adeg briodol. 

Ei ffyddloniaid ef hyd y diwedd ydyw y briodasferch. 

Y mae efe yn adnabod ei bobl fei ei eiddo. Y rhai 
parod i fyned i mewn ydyw diwedd eu hanes yn y byd. 

Y mae y pethau a weiîr wedi cael eu hamcan ynddynt 
trwy iddynt geisio a meddianu y pethau sydd uchod ar 
eu pwys. Gwnant elw personol trwy brynu iddynt eu 
hunain, a dewisant ran i sefyll ynddi yn dragywydd. 
O ! ddiwedd dedwydd. Llefarodd y geiriau tarawiadol 
hyn wrth ei ddysgybiion ar un o lechweddoedd hyfryd 
mynydd yr Olewydd. Hoffai ddysgu a rhybuddio ei 
ddysgyblion. 

DAMEG Y TALENTAU. 

Dywed yr lesu yn nameg y talentau, er mwyn caionogi 
ac ánog ei weision i ffyddlondeb a gweithgarwch yn ei 
deyrnas hyd y diwedd, ei fod efe yn myned i-wneyd 
eyfrìf â hwynt, a'u gwobrwyo yn ol eu ffyddiondeb, ac 
yn myned i dynu oddiwrth y rhai anffyddlawn a difater. 
Nid ydyw yn rhoddi yr un faint i bawb pan yn myned 
oddicartref ; ond y mae efe yn cyfrif â hwynt pan y 
dychwel yn ol, fel y mae efe wedi rhoddi iddynt i farch- 
nata ac enill atyut. Y mae yn disgwyl i ni fanteisio ar 
ei roddion i enill i ni ein hunain, ac i wneyd daioni i 
ereill. 

Yn nameg y morwynion, y mae ei eglwys ar y ddaear 
yn cael ei desgrifìo fel rhai yn disgwyl eu Harglwydd. 
Ynddi hi cawn ddesgrifìad o allu mewnol bywyd 



248 

ysbrydol ei ífyddloniaid trwy ei ras ef ; ac yn nameg 
y talentau mynegir i ni eu gweithgarwch fel ei 
weision. Prydferth a naturiol ydyw y cysylltiad rhwng 
gallu mewnol y bywyd ysbrydol yn y naill aV gweith- 
garwch diflino a gwastadol yn y llall. Y mae maintioli 
manteision allanol i weithio yn cyÍBtéb i faintioli y gallu 
ysbrydol o fewn. Y mae y cymhwysder personol i 
waith a maes y llafur yn cydweddu â'u gilydd yn ei 
deyrnas ef. 

Y mae efe yn gwneyd cyfrif â*i weision, ac yn eu 
gwobrwyo am eu gwaith. Y mae yr hwn a dderbynîodd 
y pum' talent wedi marchnata â hwynt er elw iddo eî 
hun, ac er iachawdwriaeth ereill, ac helaethiad ei 
deyrnas ef yn ol fel yr oedd wedi derbyn, hyd nes yr 
enillodd bum' talent ereill atynt. Y mae y gwasanaeth 
a gjrflawnodd yn fynegiad o*r swm a dderbyniodd, a*r 
un modd yr hwn a dderbyniodd ddwy daient a enillodd 
yntau ddwy ereill atynt. Dywed eu harglwydd wrth y 
ddau, ** Da, was da a ffyddlawn." Y mae yr Arglwydd 
lesu yn cael boddlonrwydd ynddo ei hnn, ac yn profi 
llawenydd cynhauaf Ìlafur ei enaid yn y gwaith a 
gyflawna ei fFyddioniad ef yn y byd. Nid ydyw y daioni 
a roddodd iddynt wedi myned yn ofer. Y mae y draui 
a gymerodd arnynt wedi talu yn dda. Dywed wrth y 
ddau fFyddlawn, " Dos i mewn i lawenydd dy arglwydd." 
Diwedd hanes a dyfodol ei ffyddloniaid ef ydyw myned 
î mewn i láwenydd eu Harglwydd. Bydd eu iiawenydd 
yn gyfFelyb i lawenydd y cynhauaf, pan y gwelant ei 
ymdrech fawr ef a*u hymdrechion hwythau wedi talu yn 
dda. Bydd efe yn cael ei ogoneddu yn ei saint. Ond 
y mae yr hwn a dderbyniodd un dalent yn enill y cymer- 
iad o was drwg a diog trwy guddio arian ei arglwydd ; 
ni wnaeth ddefnydd o ddim a dderbyniodd i feithrin 
meddyiiau uchel am ei arglwydd. Coleddai syniadau 
caled am dano, gan ddywedyd mewn gair a gweithred 



244 

mai gwr caled ydoedd. Dywed ei arglwydd àm gymeryd 
y dalent oddiwrtho a*i rhoddi iV hwn oedd ganddo ddeg 
taient ; canys i bob un sydd yn troi y manteision yn 
wasanaeth y rhoddir, ac efe a gaiff helaethrwydd, ac 
oddiar yr hwn ni wna ddefnydd oV manteision y dygir 
oddiarno, îe, y manteision sydd ganddo. Dywed am 
fwrw allan y gwas anfuddioi i*r tywyllwch eithaf. 

MAB Y DYN YN d'oD I FARNU. 

** A Mab y dyn, pan ddêl yn ei ogoniant, a'r hoU angelion sanciaidd 
gydag ef." — Matt. xxv. 31. 

Yma rhydd ein Harglwydd ddesgrifìad tarawiadol o'r 
farn ddiweddaf. Mab y dyn fydd y barnwr. Gwahanol 
iawn ei wedd fydd efe i*r hyn ydoedd pan yn cael ei 
brofi gan bryfaid llygredig, a'i arwain o lys i lys. Daw 
i farnu yn ei ogoniant, aV hoU angelion sanctaidd gydag 
ef. Eistedda ar orseddfainc ei ogoniant, a chydgesglir 
ger ei fron ef yr hoU genhedloedd. Bydd gweinyddiad 
y farn yn ol gweithrédoedd dynion, a'u hymddygiadau 
tuagato ef — bydd yn cyfrif gwneyd i'w bobl a pheidio 
gwneyd yn wneyd a pheidio gwneyd iddo ef ei hun. 
Gweithredoedd eu cariad hwy tuagato ef yn ei bobl fydd 
ei reswm dros eu gwahodd i etifeddu y deyrnas. A 
dywed, ** Ewch oddiwrthyf " wrth wrthodwyr ei Efengyl 
a'i ddirmygwyr yn ei bobl. 

Y SWPER YN BETHANIA. 

**Wedi gorphen y geiriau hyn, dywedodd yr lesu 
wrth ei ddysgyblion, Chwi a wyddoch mai gwedi deu- 
ddydd y mae y Pasg, a Mab y dyn a draddodir i*w groes- 
hoelio." Cau eu llygaid yr oedd y dysgyblion ar ei 
fynegiadau am ei groeshoeliad a'i waradwyddiadau ; 
ond yr oèdd gelyniaeth yr archoffeiriaid a*r ysgrifenydd- 
• ion yn efîro. Pan yr oedd ei elynion yn cynllunio i'w 
groeshoelio, cyfeiriodd ef a'i ddysgyblion tua llety tawel 



245 

a charedig yn Bethania, ac yno gwnaethant iddo swper 
yn nhŷ Simon y gwahanglwyfus. 

Yr oedd Martha yr adeg hon, fel bob amser, yn 
dangos ei charedigrwydd trwy wasanaethu ; a Lazarus 
oedd un oV rhai a eisteddent gydag ef. Dywed rhaî 
fod Simon yn eistedd un ochr iddo a Lazarus yr ochr 
arall. Y mae yn briodol meddwl fod y teulu hwn yn 
teimlo rhwymedigaet||i neillduol iddo wedi iddo wneyd y 
fath gymwynas â hwy trwy adgyfodi eu brawd, a'î 
ddwyn ef fel hyn yn ol iddynt. Dacw Mair, yn ol 
anogaeth a chydweithrediad y teulu yn ddiau, yn cymeryd 
pwys o enaint nard ^-wlyb gwerthfawr, ac yn eneinio 
pen yr lesu, ac âV gweddiU yn eneinio ei draed ef, ac 
yn eu sychu â'i gwallt ; aV tŷ a lanwyd gan arogl yr 
enaint. Nid arbedodd Mair draui i ddangos ei chariad 
at yr lesu. Gofynodd Judas paham na werthwyd yr 
enaint hwn, a*i roddi i'r tlodion. Gwerth yr enaint oedd 
o naw i ddeg punt o'n harian ni. Y mae yr efengyiwyr 
Matthew a Marc yn rhoddi lle i ni feddwi fod y dysgybl- 
ion, neu rai ohonynt, yn anfoddlawn ynddynt eu hunain, 
a gofynasant, ** I ba beth y bu y golled hon?" Ond 
Judas oedd tad yr ysbryd cybyddlyd ac ariangar yn 
mysg y dysgyblion ; a da fuasai pe buasai yr ysbryd 
hwn, fei Judas, yn myned i*w le ei hun o fysg dysgybl- 
ion yr lesu ; ond y mae yr un ysbryd cyfyng a chybydd- 
lyd yn fyw yn mysg y dysgyblion wedi i Judas fyned i*w 
le ei hun. Dangosai ei fod yn cydymdeimio â'r tlodion, 
ond y mae Ysbrydoliaeth wedi gofalu dynoethi ei dwyll 
a*i ragrith. Geliid tybio fod y cybyddion aV twyllwyr 
yn ddynion têg, teimladwy, a synhwyrol. Dywedodd 
Judas hyn, nid oherwydd ei ofal am y tlodion, ** ond am 
ei fod yn lleidr, ac fod ganddo y pwrs, a*i fod yn dwyn 
yr hyn a fwrid ynddo.** Trysorydd drwg ydoedd Judas. 
Paham y dewiswyd ef ? Ni wyddom. Gallai ei fod yn 
hynod aẅyddus am y swydd, ac mai rhywbeth felly oedd 



246 

yn ei gadw i ddilyn yr lesu, er mantais iddo i'w fradychü 
yn y diwedd. Dywedodd yr lesu wrtho, '^Gadiddi; 
paham y gwnewch flinder iddi ? Erbyn dydd fy nghladd- 
edigaeth y cadwodd hi hwn. Hyn a allodd hon, hi a'i 
gwnaeth." Rhydd y ganmoliaeth uchaf a roddodd i neb 
eríoed i Mair. Hi a wnaeth hyn i'm claddu i ; y mae hi 
wedi myned o'ch blaen chwî. Bydd ei hanes yn cael ei 
gario gyda'r Efengyl i'r hoil fyd. 

JUDAS YN ADDFEDU I FRADYCHU EI ARGLWYDD. 

"A Judas Iscariot, un o'r deuddeg, a aeth ymaith at yr arch- 
offeiriaid, i*w fradychu ef iddynt." — Marc xiv. 10. 

Mae hanes Judas Iscariot yn rhybudd ac yn ddychryn 
i bobl sydd yn llenwi safleoedd uchel mewn cysyiltiadau 
crefyddol. Yr oedd Judas yn un o*r deuddeg. Y mae 
yn debyg mai efe oedd yr unig un o'r deuddeg a gafodd 
eî fagu yn agos i'r deml. Dichon hefyd fod geiriau yr 
lesu wedi cael digon o ddaear ynddo i egino a thyfu ; 
ond i ddrain cariad at arian dagu y gair ynddo. Tir 
dreiniog oedd ei feddwl a'i galon gallem feddwl, a 
thagwyd gair yr lesu ynddo gan gariad at y byd. 
Gobeithion daearol, debygem, oedd ei obeithion. Can- 
lynai yr lesu er mwyn elw bydol. Mae y bobl ag y mae 
y byd a'i bethau yn dringo yn uchel i'w bryd mewn 
perygl o wneyd profFes o Grist er mwyn elw bydol. 
Llaesai Judas ei wyneb, debygem, pan y galwai yr lesu 
hwynt i ymwadu â hwy eu hunain, a chodi i fyny y groes 
a'i ganlyn ef, a phan y rhagfynegai iddynt yr erledig- 
aethau oedd yn eu haros o achos ei enw ef ; ac yr oedd 
ei ragfynegiadau hefyd am ei ddioddefìadau a'i farwoi- 
aeth trwy angeu y groes yn cymylu ei ragoiygon daearol. 
Darfu esgyniad Crist i Jerusalem, trwy farchogaeth ar 
ebol asen, adfywio ychydig ar ei ddisgwyiiadau bydol, 
gallem feddwl ; ond yr oedd geiriau llymion yr lesu yn 
y deml yn erbyn y rhagrithwyr, a'i ddysgeidiaeth gyda 



247 

golwg ar ddyfodol ei deyrnas yn ei siomi drachefn ; ond 
parhai i'w ddilyn hyd yma. Aeth gyda hwynt fel un o'r 
deuddeg i Bethania, a chafodd fod gyda hwynt yn y 
swper a wnaed iddynt yn nhŷ Simon. Yr oedd efe wedi 
bod ar fedr ei fradychu ef am ryw gymaint o amser ; 
ond yr oedd edrych ar Mair yn gwneyd y fath goUed 
gyda dymuniadau daearol, a gwrando ar yr lesu yn 
rhoddi y ganmoliaeth uwchaf a glywodd o'i enau iddi er 
pan y dechreuodd ei ganlyn, yn ei addfedu i gyflawni eî 
fwriad. 

Wrth edrych gellir gweied mai yr un gair sydd yn 
ngofyniad Judas, ** I ba beth y bu y golied hon?" ag 
sydd yn ngair yr lesu pan yn ei alw ef " Mab y golled- 
igaeth." Y dyn yn achwyn ar amlygiadau o barch a 
chariad Mair at ei Cheidwad, a'r hyn a ganmolid gan 
yr lesu, a*r un pryd ei enaid ei hun yn goiiedig. Mae 
y cybyddîon gydag achos yr Argiwydd lesu, yn colli yr 
enaid wrth garu ac eniil y byd. 

Yr oedd Judas erbyn hyn wedi myned mor wâg o 
bobpeth oedd yn peri iddo gadw yn mlaen yn ei gysyllt- 
îad â'r lesu fel y gwelodd Satan y gallai ef fyned i mewn 
iddo, ac y gallai wneyd defnydd ohono i fradychu ei 
Arglwydd. Fe aeth Satan i mewn iddo, ac a*i meddian- 
odd yn offeryn yn ei law i gyflawni y gwaith mwyaf 
beiddgar ac anystyriol a gyflawnwyd yn y byd. Gadaw- 
odd Judas yr lesu a'i ddysgyblion yn Bethania, ac efe a 
aeth dan leni tywyllwch y nos, yn ddiarwybod i'r dysg- 
yblion ereiil y mae yn debyg, i Jerusalem. Feallai iddo 
gyfeirio tua'r deml, ac os oedd yno borthor yn gwylio, 
yr oedd yn cael pasio yn rhwydd trwy ddyweyd ei fod 
wedi d'od i fradychu lesu o Nazareth. Galwodd yn 
nghyd yr archoffeiriaid a'r penaethiaid ; ac efe a fyneg- 
odd iddynt ei fwriad, a'i fod yn barod i wneyd rhywbeth 
i'w roddi yn eu dwylaw. "A phan glywsant, fe fu 
lawen ganddynt." Yr oeddynt yn llawenhau wrth 



248 

weled ei fwriad wedi cyrhaedd y fath addfedrwydd, 
Dacw nhw yn cynllunio gyda'u gilydd pa fodd y brad- 
ychai efe ef iddynt. Cytunasant i roddi iddo ddeg ar 
hugain o arian. Hwn oedd y pris a roddid am gaethwas 
neu gaethforwyn yn Israel pan y lieddid hwynt gan ŷch. 
Yr oedd perchenog yr ŷch i dalu deg sicl ar hugain o 
arian. Yr oedd y swm a dderbyniodd Judas o bedair i 
bum* punt o'n harian ni. Gwerthodd ei Arglwydd am 
bris caethwas neu gaethforwyn yn Israel. Ac o hyny 
allan edrychai Judas am amser nad oedd yno ddim pobl 
yn agos at yr lesu, oherwydd bod arnynt ofn y bobl. 

PAROTOI I FWYTA Y PASG. 

Boreu dydd lau — dydd cyntaf y bara croew — daeth y 
dysgyblion at yr lesu, a gofynasant iddo, ** Pa ie y 
myni i ni barotoi i ti fwyta y Pasg?" Hwn ydoedd y 
dydd yr oedd yr holl lefain i*w symud o'r tai i barotoi i 
fwyta y Pasg yn yr hwyr ; ac yn mhrydnawn y dydd 
hwn y lleddid oen y Pasg yn nghyntedd y deml. Dydd 
hynod o brysur oedd y dydd lau hwn yn Jerusalem aV 
amgylchoedd trwy barotoadau y fath dyrfaoedd o bobi i 
fwyta y Pasg. Disgwyiiai y dysgyblion, fe ddichon, y 
buasai ef yn trefnu i gadw y Pasg yn Bethania, gan yr 
ystyrid y lie mewn cysylltiad â Jerusalem, ac nad oedd 
hyny yn anmhriodol yn ngolwg y Rabbiniaid, ond 
gofalu am i*r oen gael ei ladd yn y deml ; a thrwy hyny 
y byddai efe yn fwy o gyrhaedd ymosodiadau ei elynion. 
Ond mwy dewisol ganddo ef ydoedd bwyta y Pasg yn 
Jerusalem, oherwydd yno ydoedd y lle yn ol y gyfraith. 

Dywedodd yr lesu wrth Petr ac loan am fyned i 
Jerusalem i barotoi y Pasg. **Ewch," meddai, **parot- 
owch i ni y Pasg." Fel cyfarwyddyd i Petr ac loan pa 
le y mynai efe iddynt barotoi y Pasg, dywedodd, ** Pan 
ddeloch i mewn i*r ddinas, cyferfydd â chwi ddyn yn 
dwyn ystenaid o ddwfr : canlynwch ef iV ty Ile yr êl efe 



249 

i mewn ; " ac efe a ddengys i chwi yr ystafell y parotowch 
y Pasg. Ni ddywedai pwy oedd y dyn a gafodd y fraint 
onichel o ddangos yr oruwchystafeii a rhoddi ei benthyg 
i'r lesu a*i ddysgyblion i fwyta y Pasg, ac i sefydlu 
Swper yr Arglwydd cyn dyoddef ohono. Y prydnawn 
hwn y rhoddodd efe wers i'r dysgybiion ar ostyng- 
eiddrwydd a chariad at eu gilydd, trwy olchi eu traed. 
Yma hefyd y llefarodd efe y gwirioneddau cysurlawn a 
diddanol iddynt ar ei ymadawiad â hwy, y rhai sydd 
hefyd yn gysur i'w bobl hyd y diwedd; ac yma yr 
offrymodd y weddi fawr g)rfryngol. Dychymyga rhai 
mai Joseph o Arimathea, neu loan Marc, a gafodd y 
rhagorfraint grybwyiiedig. Tueddir ni i gredu, gan 
nad pwy ydoedd, ei fod yn adnabod yr lesu, ac yn ei 
garu yn fawr. 

Dywedodd yr lesu, wedi eistedd i lawr gyda'i ddysg- 
yblion yn yr oruwchystafell, pan aeth hi yn hwyr, **Mi 
a chwenychais yn fawr fwyta y Pasg hwn gyda chwi." 
Hwn ydyw y Pasg olaf i mi ; ** ni fwytâf fi mwyach 
ohono hyd oni chyflawner yn nheyrnas Dduw. Ac wedi 
îddo gymeryd y cwpan, a rhoddi diolch, efe a ddy- 
wedodd, Cymerwch hwn, a rhenwch yn eich plith ; canys 
yr ydwyf yn dywedyd i chwi, nad yfaf o ffrwyth y win- 
wydden hyd oni ddêl teyrnas Dduw.** Yn ol Matthew, 
" hyd y dydd pan yfwyf ef gyda chwi yn newydd yn 
nheyrnas fy Nhad.*' Yr oedd efe yn myned ynddiwedd 
i*r Pasg luddewig trwy ei sylweddoli, a gwneyd ei hun 
yn Basg newydd trwy aberthu ei hun. 

Er mor agos iV groes yr oedd ei ddysgyblion cododd 
yr hen gwestiwn a fu oV blaen yn eu blino, Pwy ohonynt 
a debygid ei fod yn fwyaf ? Nis gellir gwybod pa fodd 
y cododd y pryd hwn, a than y fath amgylchiadau 
cysegredig. Nid oedd gobeithion daearol y dysgyblion 
wedi gwywo yn ngolwg y groes. Efallai i*r dysgyblion 
ereill godi y cwestiwn oherwydd iddo ef ddewis Petr ac 



250 

loan i fyned i Jerusalem i barotoi y Pasc ; neu g'allai 
iddynt gymeryd achlysur i'w godi oddiwrth eu safle pan 
yn eistedd wrth y bwrdd i fwyta y Pasg. Nid oedd gan 
yr lesu ond yr un cyfarwyddyd i fyned i fyny, sef trwy 
fyned i lawr, gan osod ei hun yn esiampl iddynt. Na 
feddyliwch, dywed, am ymddyrchafu fel brenhinoedd y 
cenhedloedd trwy arglwyddiaethu ; eithr y mwyaf yn 
eich plith chwi bydded megis yr ieuengaf, aV pena^ 
megis yr hwn sydd yn gweini. Yr ydwyf fi yn eich 
mysg fel un yn gwasanaethu. Yr ydych chwi wedi aros 
gyda mi yn fy mhrofedigaethau. Y mae aros fel hyn 
gyda mi yn fy nhrallodion, pan yr oedd cynifer yn fy 
erbyn, yn dangos ffyddlondeb a chariad. Mi ofaiaf fi 
am dalu i chwi am aros gyda mi. " Ac yr wyf fi yn 
ordeinìo i chwi deyrnas, megis yr ordeiniodd fy Nhad î 
minau." 

YR lESU YN CARU EI BOBL HYD Y DIWEDD. 

** A chyn gwyl y Pasg, yr lesu yn gwybod ddyfod ei awr ef i ym- 
adael â'r byd hwn at y Tad, efe yn cani yr eiddo y rhai oedd yn 
y byd, a'u carodd hwynt hyd y diwedd." — Ioan xiii. 1. 

Yma cawn olwg ar anghyfnewidioldeb cariad a gofal 
yr lesu am ei eiddo yn y byd. Ei eiddo neillduol yn y 
byd ydyw ei bobl. Gofalodd am ei bobl yn y dymhestl, 
yr hon oedd yn disgyn arno. Oeri a chilio yn fynyçh a 
wna cariad a chyfeillgarwch yn y storm. Yr oedd gan 
Job gyfeillion siriol mewn tawelwch a Uwyddiant, ond 
darfu i ruadau y storm arno ef eu tarfu oddiwrtho, a'u 
gwneyd yn gysurwyr gofidus iddo. Ond wele gariad a 
gofal ein Hiachawdwr tuagat ei bobl yn parhau yn ddi- 
gyfnewid yn llifeiriant digofaint Duw arno am ein 
pechodau ni : **a*ucarodd hwynt hyd y diwedd." Yn 
y dymhesti hon yr oedd yr hwn a greodd nef a Uawr 
mewn liefain cryf a dagrau ; cuddiai yr haul ei wyneb- 
pryd â thywyllwch rhag edrych ar ei Greawdwr yn 



251 

dioddef ar bren y groes. Holltai y creigiau yn nghymyd- 
ogaeth yr amgylchiad pan yr oedd Duw yn taro ei Fab 
i beidio ein taro ni. Yr oedd curiadau y storm hon 
yn dihuno y saint yn y beddau ; ond wele gariad agofal 
yr lesu at ei eiddo yn y byd yn parhau yn ddigyfnewid : 
** a*u carodd hwynt hyd y diwedd." 

Y mae cariad yr lesu at ei eiddo yn y byd yn dal yn 
ddigyfnewid er pob anheiiyngdod ynddynt hwy. Ym- 
ryson â'u gilydd yr oeddynt yma pwy fyddai fwyaf : 
<:eryddai hwynt â*i gariad a'i ostyngeiddrwydd trwy 
olchi eu traed. Dywedodd wrthynt, Y mae tymhestl ar 
-ddisgyn arnom a*n gwasgara oddiwrth ein gilydd, ond 
mi ofaiaf fi am danoch yn y rhyferthwy. Deuaf i*ch 
<:asglu ataf drachefn wedi i chwi gael eich gwasgaru 
oddiwrthyf. 

Dywedodd Petr, ** Pe rhwystrid pawb o*th blegid dî, 
^to ni*m rhwystrir i byth." " A*r Arglwydd a ddywedodd, 
Simon, Simon, wele, Satan a'ch ceisiodd chwi, i*ch 
nithio fel gwenith." Dywed Satan nad oes dim ond ûs 
ynoch, a gofynodd am gaei eich gosod o flaen y wyntyll. 
Gwelaf dy fod di, Simon, mewn perygl i fyned ymaith o 
flaen y wyntyli, ac anfonais ddeisyfiad at fy Nhad drosot. 
Da iawn i ni feddwl am yr Eiriolwr mawr yn anfon 
deisyfiad neillduol at ei Dad ar ran un o'i bobl mewn 
perygl yn y byd. **Tithau pan y'th dröer," ebe fe 
wrtho, **cadarnhâ dy frodyr." Bydd genyt brofiad o*r 
perygl i rybuddio a chynghori dy frodyr, a*u cadarnhau. 

Cychwynodd Petr fyned ar encil, a hwnw yn encil 
tragywyddol o*i ran ei hun. Paham na buasai yn eî 
adael yn llwyr ? Cariad a gofal anghyfnewidioi yr lesu 
.a*i cadwodd rhag myned ymaith o flaen y wyntyll. Pan 
oedd Petr yn gwadu, yr lesu a drodd ac a edrychodd 
arno. Yr oedd gofal pryderus ei gariad yn argraphedig 
ar ei wynebpryd. Methodd Petr a dal ei olygon sanct- 
aidd : efe a aeth allan ac a wylodd yn chwerwdost. 



252 
ŸH lESU YN GOLCHI TRAED EI DDYSGYBLION. 

Gofalodd am ei ddysgyblion dan bwysau ymddiried- 
aeth ei Dad iddo yn ein hiachawdwriaeth. Gwyddai 
fod gogoniant Duw ac iachawdwriaeth y colledig yn ei 
law. Yr oedd cyfrifoldeb cenhadaeth ei anfoniad gan y 
Tad yn pwyso arno. Gwyddai efe am fanyiion gofynion 
cî gyfiawnder a*i sancteiddrwydd ; ond yn y profiad oV 
hoU gyfrifoldeb mawr hwn, rhoddodd wers i'w ddysg- 
yblion ar ostyngeiddr\;^ydd a brawdgarwch trwy olchi 
eu traed. Gofynodd Petr, yn ol ei feddwl uchel am y 
Gwaredwr, ** A wyt ti yn golchi fy nhraed i ?" a dywed 
gyda mwy o benderfyniad, **Ni chei di olchi fy nhraed i 
byth." Dywedodd yr lesu wrtho, ** Oni oichaf di, nid 
oes i ti gyfran gyda myfi." Os nad ydwyt yn derbyn fy 
ngoruchwyliaethau i dy wneyd yn gymhwys i fod gyda 
mi, ni chei aros gyda mi. Trwy y gair golchi o enau yr 
lesu daeth mesur o oleuni i feddwl Petr i roddi iddo 
syniad mwy ysbrydoi am oichi na golchi traed ; a 
gwaedda, ** Argiwydd, nid fy nhraed yn unig, eithr fy 
nwylaw a'm pen hefyd." Dywedodd yr lesu, **Yr hwn 
a olchwyd, nid rhaid iddo ond golchi ei draed, eithr y 
mae yn lân oll : ac yr ydych chwi yn lân, eithr nid pawb 
oll." Nid oedd Judas wedi derbyn dim tuagat ei lanliau. 
Yr ydych chwi, meddai, yn lân, ac wedi eich cyfiawnhau 
gerbron Duw ; ond mewn angen golchi y rhodiad, y 
geiriau, aV gweithredoedd. Yr ydych yn myned allan 
î'r byd ac yn llychwino eich buchedd a'ch cymeriad. Da 
i ni feddwl am y gwirionedd hwn a ddysgodd yr lesu 
pan yn golchi traed ei ddysgyblion. Mae Duw yn 
maddeu bob dydd i'w bobl fel Tad anwyl a thosturiol. 
Y mae haeddiant yn aberth Crist i lanhau a phuro ein 
cymeriadau. Cawn ofyn maddeuant ar hyd y daith. 

Yma dymuna arnynt wneyd defnydd ymarferol o'î 
esiampl iddynt. " Am hyny os myfi, yn Argiwydd ac 



258 

yn Athraw, a olchais eich traed chwi, chwithau a ddylech 
olchi traed eich gilydd, Byddwch ostyngedig a pharod 
i wasanaethu ar eich giiydd, ac amddiíFyn eich gilydd. 
Byddwch ffyddlawn i'ch gilydd. Bydd digon o ymosod 
arnoch oddiallan, heb i chwi ymosod ar eich gilydd. Y 
mae y gwas yn myned o*i le priodol ei hun wrth fyned 
yn uwch na'i feistr. Yn ei le priodoi ei hun y mae y 
gwas yn llwyddianus a dedwydd. 

Nid wyf yn cyhoeddi gwyn fyd uwchben un ohonoch, 
am yr hwn y dywed y brophwydoliaeth, ** Yr hwn sydd 
yn bwyta bara gyda mi agododd ei sawdl yn fy erbyn." 
Na chymerwch eich digaloni pan y gweloch hwn yn troi 
yn fy erbyn, ond yn hytrach cymerwch ei ymadawiad 
yn fantais adnewyddol i gryfhau eich ffydd ynof fel y 
Messiah. Yr oedd efe yn dymuno iddynt fod yn galonog 
dan yr ystyriaeth aV grediniaeth fod eu swydd fel ei 
weision a'i apostolion yn rhagorfraint ddigyffelyb. 
Bydd eich hanfoniad genyf fi, meddai, yn eich gosod yn 
fy lle i, a bydd eich derbyn chwi yn golygu fy nerbyn i, 
a fy nerbyn i yn goiygu derbyn fy Nhad, yr hwn a*m 
hanfonodd i. 

Y BRADYCHWR YN CAEL EI NODI ALLAN. 

Fel yr oedd bwriad Judas yn addfedu yr oedd ei 
bresenoldeb yn myned yn fwy o faich ar ysbryd ein 
Gwaredwr. Gwelai efe ei fwriad wedi cyrhaedd y fath 
addfedrwydd nes gwerthu ei Arglwydd i*r archoffeiriaid 
a phenaethiaid y bobl. Gwyddai ei fod wedi derbyn 
deg ar hugain o arian am dano. Wedi iddo lefaru y 
pethau hyn, a dechreu bwyta y Pasg, efe a gynhyrfwyd 
yn yr ysbryd, ac a ddywedodd, **Yn wir, yn wir y 
dywedaf wrthych, y bradycha un ohonoch fi. Wele law 
yr hwn sydd yn fy mradychu ar y bwrdd." Yr oedd 
Ilaw y bradwr wedi d'od i agosrwydd bron yn rhy agos 
îddo allu ei oddef. Darfu Vr fath fynegiad eu gwneyd 



254 

yn drist iawn, a throisant bob un ato ei hun : ni feddyl- 
ient am neb arall, ond ofnent bob un am dano eî hun. 
Gofynodd bob un ohonynt, "Ai myfi yw, Arglwydd?" 
Gofynodd Judas iddo, **Ai myfi yw efe, Athraw ?" 
Dywedai ei gydwybod, Ataf fi y cyfeiria. Yr oedd 
■euogrwydd yn ei wedd ac yn ei gwestiwn. Dywedodd 
yr lesu, **Tia ddywedaist." Yr oedd Judas wedi bod 
yn hynod Iwyddianus i guddio ei ragrith a*i dwyll oddi- 
wrth y dysgyblion. Yr oedd mantell ei ragrith yn rhy 
■drwchus iddynt hwy allu gweled eî fwriadau bradwnis. 
Yr oedd ei ragrith, eî amcanion bydol, a*i gynlluniau 
■dichellgar yn noeth ac yn agored i olygon yr lesu. 

SATAN YN GWNEYD DEFNYDD O JUDAS. 

Amneidiodd Petr ar loan, yr hwn oedd yn pwyso ar 
fynwes yr lesu, i ofyn iddo pwy oedd efe, a gofynodd 
loan, ** Pwy yw efe, Arglwydd ?" I wneyd yn hysbys 
pwy oedd y bradwr, rhoddodd yr lesu damaid wedi ei 
wlychu i Judas, ac yna fe aeth Satan i mewn iddo. 
Onid oedd Satan ynddo oV blaen, ac onî eilw yr lesu ef 
yn ddiafol ? Oedd. Mab y diafol oedd efe ; ond yr 
oedd ef, trwy i'r lesu roddi y tamaid iddo, ac iddo ei 
dderbyn, yn cael]ei gyhoeddi yn fradychwr, ac yntau ei 
bun yn cydnabod ei hun fel arch-fradychwr y byd hwn, 
oherwydd cafodd ^ragorach manteision na neb arall i 
fyned yn fawr fel bradychwr. Trwy hysbysiad yr lesu 
ohono ac o*i gymeriad, dacw bobpeth a'i cymhellai i 
ganlyn yr lesu yn tori i fyny, a Satan yn myned i meẅn 
iddo, ac yn ei^feddianu yn llwyr fel offeryn yn ei law i 
drosglwyddo ein Gwaredwr i ddwylaw ei elynion, i'w 
groeshoelio a*i ladd. Ni welodd ond daioni pur, a 
charedigrwydd anghydmarol, ac uniondeb difai i Dduw 
yn y Gwaredwr. Ymddengys yn Judas y casineb 
diachos sydd mewn pechod. Dywed y geiriau a lefarodd 
yr lesu yma ei fod yn gollwng ei afael ohono yn llwyr. 



256 

** Yr hyn yr wyt ti ar fedr ei wneuthur gwna ar frys." 
Gofynwn i'r lesu ddal gafael ynom ; ni awn yn mhell 
iawn os gollynga ef ei afael ynom. 

AWR BI FARWOLAETH YN AWR EI OGONEDDIAD. 

** Yn awr y gogoneddwyd Mab y dyn, a Dnw a ogoneddwyd ynddo- 
ef."--IOAN xiii. 31. 

Mae presenoldeb dyn drwg, dichellgar, yn fwy o rwystr 
na dim mewn cymdeithas bur a sanctaidd. Yr oedd 
presénoldeb Judas gyda'r lesu a*i ddysgyblion yn rhwystn 
i'r hwn oedd yn gweled dyfnderoedd ei galon ddrwg a 
dichellgar ; ac wedi iddo fyned allan y mae ein Hiach- 
awdwr fel yn teimlo awyrgylch y gymdeithas bur yn yr 
oruwchystafell wedi iachau llawer. ** Yn awr," meddai, 
**y gogoneddwyd Mab y dyn." Yr oedd ymadawiad 
Judas fel arwydd o ddechreuad ei ddioddefìadau a'i far- 
wolaeth ; ond dan y gair gogoneddu y mae ei ddioddef- 
iadau a*i farwolaeth. Pan yn son am galedwaith mawr 
ei oes defnyddia y gair gogoneddu bump o weithiau 
mewn dwy adnod. Gogoneddiad y mae efe yn ystyried 
ei ddioddefìadau a'i waradwyddiadau. Yr oedd efe yn 
dioddef a^marw o dan gymhelliadau ei gariad tragy- 
wyddol, a gogoniant Duw yn iachawdwriaeth pechadur- 
iaid yn amcan. Duw hefyd a*i gogonedda ef ynddo ei 
hun. Y mae efe yn edrych ar ei fuddugoliaeth ar uffern, 
angeu, a'r bedd, a'i berffeithiad yn dywysog ein iach- 
awdwriaeth, yn d*od i'w ran yn unig trwy ei ufudd-dod 
hyd angeu y groes. 

** O blant bychain," meddai, ** eto yr wyf enyd bychan 
gyda chwi." Enw o anwyldeb ydyw yr enw a rydd 
arnynt yma. Y mae efe yn disgyn megis o'i ogoniant 
yma mewn tosturi at ei bobl, ac yn awr mae ei bobl heb 
fradychwr yn eu mysg. Ni ellwch chwi, meddai, fy 
nghanlyn yr awr hon. ** Gorchymyn newydd yr ydwyf 
yn ei roddi i chwi, ar garu ohonoch eich gilydd.'* Y 
mae ei orchymyn iddynt garu eu gilydd yn newydd, 



256 

oherwydd fod yr hen orchymyn mewn fFurf newydd ac 
arbenîg, ac wedi derbyn anrhydedd a newydd-deb trwy 
ufudd-dod ac esiampl y Deddfroddwr ei hun. Y mae 
safon y gorchymyn wedi ei godi i Grist ei hun. ** Câr 
dy gymydog fel ti dy hun '* oedd yr hen orchymyn. 
** Fel y cerais i chwi " ydyw y gorchymyn newydd. Y 
mae ei garîad ef atom ni yn gynllun cyflawniad y 
gorchymyn tuagat ein gilydd. Y mae y byd î'ch adna- 
bod fel dysgyblion i mi wrth eich cariad tuagat eich 
gilydd. "Wrth hyn y gwybydd pawb mai dysgyblion i 
mi ydych, os bydd genych gariad i'ch gilydd." Yr 
arwydd allanol trwy ba un y mae y byd i adnabod gwir 
ganlynwyr yr Oen ydyw eu cariad at eu gilydd. 
" Arglwydd," gofynodd Petr gyda'i sydynrwydd arferol, 
** i ba le yr wyt ti yn myned ?" ** Ni elli di yr awrhon 
fy nghanlyn ; eithr ar ol hyn y'm canlyni." Y mae 
gwasgaru i dd'od arnom, ond ni fydd y gwasgariad yn 
hir : mi a ymwelaf â chwi drachefn, a chewch dd'od 
ataf. Tybia Petr y gallai roddi ei einîoes dros ei 
Arglwydd, pe byddai i bawb eî adael. Gofynodd yr 
lesu iddo gyda dwysder, **A roddi di dy jBÌnioes drosof fi? 
Yn wir, yn wir meddaf i ti, ni chân y ceiliog nes i ti fy 
ngwadu deirgwaith." Codai penderfyniadau Petr yr 
adeg hon yn ormodol o'i hunanddibyniad a'i anwybod- 
aeth ohono ei hun, a chariodd ei benderfyniad hunan- 
ddibynol y dysgyblion gydag ef. Y mae dynion yn 
dibynu yn ormodol ar eu hadnoddau eu hunain yn y 
perygl o fyned ymaith gyda llifeiriant amgylchiadau 
gwrthwynebol. 

Gofynodd yr lesu iddynt, A fu arnoch eisieu dim pan 
y'ch anfonais heb na phwrs, na chod, nac esgidiau? 
Yr ateb yw, ** Naddo ddim." Dywed y byddai galwad 
arnynt i sefyll yn wrol yn ngwyneb yr ymosodiadau oedd 
i'w cyfarfod trwy gario a chyhoeddi y genadwrî am dano 
ef yn Geidwad i'r colledig. 



257 



PENOD XXL 



Yr lesu yn ordeinio sacrament swỳer yr A rglwydd — Yn 
cysuro ei ddysgyblion — Addewid am yr Ysbryd Glan — 
Y wir winwydden a^r canghenau — Ei ymadawiad yn 
fuddiolfel y deuai yr Ysbryd Glan i dystiolaethu am 
dano ef—Yn rhagfynegi am yr erledigaethau a^r 
rhwystrau — Y weddi gyfryngol — Yr lesu a'i ddysgybl- 
ionyn gadaelyr oruwchystafell i fyned i Gethsemane — 
Ei ing a'iymdrech mewn gweddi ynyr ardd. 



SEFYDLU SACRAMENT SWPER YR ARGLWYDD. 

WELE y Pasg diweddaf wedi dod, yr hwn oedd yn 
arwyddo gwaredigaeth a chynhaliaeth, a'r hwn 
hefyd oedd yn gysgod o Grist, ein Pasg ni. Yr oedd y 
Pasg wedi bod yn fendith fawr i genedl Is'rael trwy eu 
casgla yn nghyd i addoli Duw, yn yr olwg ar ei ddaioni 
a'i waredigaethau iddynt. Yr pedd y Pasg hefyd yn 
gysgöd o Grist a'i aberth, a*i waredigaethau, a*i gynhal- 
iaeth. Gan fod y Pasg yn terfynu yn marwolaeth Crist, 
budd.ol a manteisiol fuasai cael rhywbeth cyfFelyb i ar- 
wyddo gwaredigaeth fwy a daioni mwy. Sefydlodd ein 
Gwaredwr, y nos y bradychwyd ef, ordinhad Swper yr 
Arglwydd, er mwyn gwneyd cofFa am ei farwolaeth. 
Arwydda y bara aV gwin gorph a gwaed Crist, ac y 
maeit yn arwyddion y cyfamod newydd. Dywed am y 
bara, **Cymerwch, bwytewch, hwn yw fy nghorph, yr 
hwr a dorir trosoch." Trwy hyn yr oedd ei farwolaeth 
i gael ei ddangos trwy yr oesoedd hyd ddiwedd y byd, 
a hyny trwy ufudd-dod ei bobl i*w orchymyn ef. 



258 

•* Gwnewch hyn er cofFa am danaf," meddai wrthynt- 
Fel yr oedd gwaed yr oen yn arwydd gwaredigaeth rhag- 
cael eu dinystrio gan yr angel dinystriol, felly y mae y 
bara a'r gwin yn arwyddo corph a gwaed Crist, trwy ba 
rai y mae i ni gáel ein gwaredu rhag digofaint Duw am 
ein pechodau, a meddianu bywyd tragywyddol. Trwy 
wneyd ei orchymyn yr ydym yn gwneyd llw o fFyddlon- 
deb ac yn gwystlo ein hunain i fod yn ffyddlawn i*n 
Brenin, gyda datgan ein ffydd yn rhinwedd ei farwolaeth 
ef. Y mae yr elfenau yn yr ordinhad yn parhau heb 
gyfnewid o ran eu natur. Y mae y bara wedi ei dori 
yn dangos ei gorph wedi ei ddryllio ; y mae y gwiii yn 
y cwpan, a thywalltiad y gwin, yn dangos ei waed, a'i 
dywalltiad er maddeuant pechodau i laweroedd. 

Pan yr oedd Jerusalem a*r wlad o amgylch yn llawn 
o bobl, a'r rhai hyny ar nos y Pasg yn fywiog a llawen, 
tristwch a lanwai galonau y gymdeithas bur a da jn yr 
oruwchystafell. Yr oedd un ohonynt wedi trd yn 
fradychwr, ac wedi myned allan i gario allan ei fwriadau 
bradwrus. Ni feddyliodd y dysgyblion y buasai un 
ohonynt hwy yn troi mor siomedig. Yr oedd mjneg- 
iadau yr lesu am ei ymadawiad yn gwywo eu disgwyl- 
iadau bydol. Dechreuent ofni erbyn hyn y buasai 
y storm oedd ar ddisgyn arnynt yn eu llwyr wasgatu. 

Dywed yr lesu wrthynt yn eu tristwch, **Na thralbder 
eich calon, yr ydych yn credu yn Nuw, credwch ynof 
fìnau hefyd." Yn ei ymddiddan pellach â hwy, cyn 
cychwyn tua'r ardd, mynega iddynt wirioneddau dyfnion, 
cryfion, a chysurus am ei berthynas âV Tad, a pherth- 
ynas y Tad âV Mab, aV Ysbryd Glân âV eglwys, a 
pherthynas yr eglwys â'r byd. **Yn nhŷ fy Nhad," 
meddai, **y mae llawer o drigfanau, a phe amgen mi a 
ddywedaswn i chwi." Pan y bydd y byd yn eich 
gwrthod y mae yno groesaw a derbyniad, a digon o le 
î chwi yn nhŷ fy Nhad. * * Yr wyf fi yn myned i barotoi 



259 

lle i chwi." Dymunai iddynt gredu, os oedd efe yn 
dlawd ac heb gartref yn y byd, ei fod ef yn myned i 
wneyd cartref dedwydd, tawel, llawn, diogel, a thragy- 
wyddol iddynt hwy. Yr wyf fi yn myned i feddianu 
hawl a modd i'ch gwneyd chwi yn gymhwys, a gwneyd 
Ue i chwi yn nhŷ íy Nhad. Ychydig a wyddom ac a 
fynegwyd i ni am ogoniant y nefoedd. Y mae geiriau 
yr lesu yma yn fanteisiol i ni feddu syniad cywir am ei 
gogoniant. Enw dymunol a hyfryd i*r plant ydyw tŷ fy 
Nhad ; a hyfryd ydyw yr amrywiaeth aV cyflawnder a 
osodir allan trwy y gair ** llawer o drigfanau ;" ond yr 
hyn sydd fwyaf dealladwy i ni am ogoniant y nefoedd 
yma ydyw ei fod ef wedi myned yno i barotoi lle i'w 
bobl. Mae yn d*od i gyrchu ei bobl iV lle a barotodd 
iddynt, pan y gwna hwynt yn gymhwys i'r lle. Cawn 
yn ngeiriau y Gwaredwr yma olwg ar y ddwy elfen yn 
nedwyddwch y saint — lle hyfryd a chymhwysder i'r lle. 
Dymuna wneyd yn eglur iddynt ei fod yn ewyllysio 
îddynt gael cartrefu gydag ef ei hun. ** Myfi," meddai 
wrth Thomas, ** yw y flordd, y gwirionedd, a'r bywyd." 
Efe ydyw y ffordd at y Tad ac i'r nefoedd, ac nid oes 
neb yn myned at y Tad ond trwyddo ef ; efe ydyw y 
gwirionedd ; efe sydd yn hysbysu mynwes Duw ; y mae 
efe yn hysbysu cariad tragywyddol y fynwes ddwyfol ; 
ynddo y mae sylwedd y gwirionedd, ac efe ydyw y 
bywyd ; efe ydyw fFynhonell y bywyd tragywyddol ; y 
bywyd hwn sydd yn ei Fab ef. 

Dywedodd Phylip wrtho, ** Arglwydd, dangos i ni y 
Tad, a digon yw i ni." Mewn atebiad i Phylip dywed- 
odd, ** Y neb a'm gwelodd i a welodd y Tad.*' Tybiwn 
fod Phylip, wrth ei glywed yn mynegu am y Tad, yn 
disgwyl y buasai cael datguddiad o feddwl y Tad yn 
rhoddi gwybodaeth derfynol iddynt ar deyrnas ddaearol 
Crist. Credwch fy ngweithredoedd, meddai, y rhai 
sydd yn tystiolaethu fy mod i yn y Tad aV Tad ynof 



260 

íìnau ; y Tad sydd yn gwneuthur y gweithredoedd ynof 
fì. Yr ydw^rf fi yn ddelw o fy Nhad mewn modd dwyfol 
SLC ysbrydol, fel y byddo i lygfad ffydd fy ng-weled, ac 
nid llygad meddwl daearol. 

Trwy i chwi gredu ynof fi ac yn fy Nhad, byddwch yn 
abl i wneuthur gweithredoedd fel fy ngweithredoedd î, 
a mwy na'r rhai hyn a wna yr hwn sydd yn credu ynof 
fi : " oblegid yr wyf fi yn myned at fy Nhad.*' Trodd 
Petr fwy o bechaduriaid ar ddydd y Pentecost nag a 
wnaeth yr lesu mewn blynyddoedd. Gofynwch yn fy 
enw. Yr ydw)rf fi yn rhoddi fy enw i chwi i*w ddadleu 
gerbron fy Nhad. Bydd eich gweddíau yn fy enw at 
fy Nhad yn dderbyniol a llwyddianus : a pha beth bynag 
a ofynoch i*r Tad yn fy enw i, hyny a wnaf. Bydd fy 
Nhad yn cael ei ogoneddu trwy wrando eich gweddíau 
yn fy enw i : ** fel y gogonedder y Tad yn y Mab." 

Dywed mai ufudd-dod i*w orchymynion ef a brofa ac 
a gryfha eu cariad ato. Y mae pob peth yn annigonol 
i fynegu eich cariad ataf fi, ond ufudd-dod i*m gor- 
chymynion. Ar dir ufudd-dod i'm gorchymynion y 
gellwch ddisgwyl derbyn yr Ysbryd Glân. Daw yr 
Ysbryd Glân atoch, a deuaf finau atoch. Chwi gewch 
fy ngweled mewn modd ysbrydol, ** Canys byw wyf fi, 
a byw fyddwch chwithau hefyd. " Rhoddaf i chwi ddigon 
o brofion fy mod yn fyw, a chewch fodd i obeithio cael 
byw ynof fi. 

Gofynodd Judas (nidyr Iscariot), **Arglwydd, pa beth 
yw yr achos yr wyt ar fedr dy eglurhau dy hun i ni, ac 
nid iV byd ?*' Dywed nad oes gan y byd allu i weled am 
nad ydyw yn credu, ac maî y bobl sydd yn ei garu ef ac 
yn credu ynddo sydd yn gweled ac yn derbyn datgudd- 
iad ysbrydol. Y mae yr hwn sydd yn fy ngharu i yn 
mynegu ei gariad trwy gadw fy ngorchymynion. ** Y 
mae fy Nhad yn eich caru chwi am i chwi fy ngharu i." 
Gallu mawr ydyw gallu cariad fy Nhad. Mae cariad fy 



261 

Nhad wedi fy rhoddi i, ei unig anedig Fab, fel y byddo 
î chwi, trwy gredu ynof, gaíFael bywyd tragywyddol. 
Gall y bobl a gerir gan fy Nhad ddisgwyl llawer: **a nî 
a ddeuwn ato, ac a wnawn ein trigfa gydag ef." Y 
mae cariad ac ufudd-dod pechadur tuagat Anfonedig y 
Tad yn cynwys defnydd cartref iV Personau Dwyfol : y 
corph a*r enaid mwyaf cyfoethog ydyw yr hwn sydd yn 
deml i Dduw — yn Dad, Mab, ac Ysbryd Glân. 

Os nad ydych yn cofio ac yn deall fy ngeiriau yn ystod 
fy arhosiad gyda chwi, na ddigalonwch, daw y Di- 
ddanydd, yr Ysbryd Glân, i ddysgu i chwi yr holl bethau 
a ddywedais i chwi. Dywed ei fod yn gadael ei dang- 
nefedd iddynt. Mae tangnefedd yr lesu uwchlaw pob 
deall, ac yn fwy gwerthfawr na dim a fedd y byd : ** Nid 
fel y mae y byd yn rhoddi yr wy f fi yn rhoddi i ch wi. " 
Rhydd efe i*w bobl y tangnefedd sydd ynddo ef ei hun : 
** Fy nhangnefedd yr ydwyf yn ei roddi i chwi." Llawen- 
hau ddylech chwi am i mi ddywedyd, Yr wyf yn myned 
at fy Nhad ; y mae esgyn o barthau isaf y ddaear at fy 
Nhad yn ddyrchafiad i mi, ac yn sicrhau eich dyrchafiad 
chwithau ; canys y mae fy Nhad yn fwy na myfi yn fy 
stâd o ddarostyngiad. 

Mae fy ymddiddan â chwi yn tynu tua'r terfyn : 
**canys tywysog y byd hwn sydd yn dyfod, ac nid oes 
iddo ddim ynof fi. " Yr ydwyf yn gwneuthur gorchymyn 
y Tad fel y gwypo y byd fy mod yn ei garu ef. ** Codwch, 
awn oddi yma. '* Dychymygwn weled yr oll ohonynt yn 
codi ar eu traed, ac yn barod i gychwyn yn ol ei 
orchymyn ef, a'r lesu yn sefyll, fel yn methu terfynu eî 
ymddiddan a*i gyfarwyddiadau iddynt, yn myned yn 
mlaen, gan ddywedyd, ** Myfi yw y wir wynwydden, a'm 
Tad yw y llafurwr.*' 

Trwy alegori y winwydden a*r canghenau dysgir i nî 
undeb ysbrydol Crist â'i bobl, a'i berthynas â hwy fel 
iFynhonell eu holl fywyd ysbrydol, ac fel sail eu ffrwyth- 



262 

londeb. Dywed fod dau fath o ganghenau ynddo fel 
gwînwydden, sef canghenau diffrwyth a changhenau 
ffrwythlawn. Y mae y llafurwr yn tynu ymaith y cang- 
henau diffrwyth, ac yn glanhau y rhai ffrwythlawn, fel y 
dygont fwy o ffrwyth. **Yr awrhon," meddai, **yr 
ydych chwi yn lân trwy y gair a leferais i wrthych.'*' 
Nac ofnwch gael eich tynu ymaith ; yr ydych chwi yn 
lân ; y mae y Ilafurwr yn eich glanhau chwi am eich bod 
yn dwyn ffrwyth, fel y dygoch fwy o ffrwyth : ni bydd 
tynu ymaith yn eich hanes chwi. Canghenau diffrwyth 
y mae efe yn eu tynu ymaith ; y mae fy Nhad yn gweled 
gwerth ynoch chwi fel ag i gymeryd trafTerth i*ch glan- 
hau, er mwyn cael mwy o ffrwyth oddiwrthych. Aroswch 
ynof fì; meithrinwch yn eich calonau eich undeb a*ch 
cymundeb â mi. Y mae eich ffrwythlondeb i darddu 
ohonof fì; mae gyda chwithau ran i ddal cymundeb 
priodol â mi, trwy ddibynu yn llwyr arnaf, **obÌegid 
hebof fì ni ellwch chwi wneuthur dim." Y mae pob 
bywyd a gwaith ysbrydol a dwyfol i darddu o*ch undeb 
a'ch cymundeb â mi. Bydd eich arosiad ynof fì a'ch 
ufudd-dod i*m geiriau yn peri fod eich gweddîau yn 
cael eu gwrando, a manteisiol fydd gwrandawiad eicb 
gweddîau i'ch cynydd ysbrydol. 

FFRWYTH Y CANÖHENAU YN GOGONEDDU Y TAD. 

Fel cymhelliad i chwi aros ynof fì, fel y byddo i chwi 
ddwyn ffrwyth, bydd eich ffrwyth yn gogoneddu fy 
Nhad, ac yn talu y draui a gymerodd efe yn eich iach-^ 
awdwriaeth, fel ymae ffrwyth y winwydden ynad-daliad 
am ei thrin. "Myfì yw y winwydden, chwithau yw y 
canghenau," ar ba rai y mae ffrwyth fy marwolaeth a*m 
liafur, a chariad a llafur fy Nhad a'r Ysbryd. Bydd eich 
ffrwyth a*ch cymeriad yn cael ei gadw yn goffadwriaeth 
i gariad a gras Duw, ac yn enw tragywyddol iddo, yr 
hwn ni thorir ymaith. 



268 

Dywed mai cariad ydyw yr undeb o ran ei natur : 
^* Fel y carodd y Tad fi, felly y cerais inau chwithau : 
arhoswch yn íy nghariad i." Arhoswch yn fy nghariad 
i atoch chwi, fel ag i gynyrchu a chryfhau eich cariad 
chwithau yn ol ataf fi. Bydd eich llawenydd yn gyflawn 
trwy i chwi aros yn fy nghariad. Dangoswch eich cariad 
ataf trwy garu eich gilydd, fel y cerais i chwi. Chwi a 
fyddwch yn weision ac yn gyfeillion i mi os gwnewch pa 
bethau bynag a orchymynais i chwi. Na siomer chwi 
os casâ y byd chwi ; y mae y byd, fel y gwyddoch, wedi 
fy nghasau i o*ch blaen chwi. Gwnewch gofio nad yw 
y gwas yn fwy na'i arglwydd. 

ADDEWID AM YR YSBRYD GLAN. 

Na ddigalonwch ychwaith, fel pe dywedasai, oher- 
wydd fod y byd yn fy ngwrthod i : mi a anfonaf yr 
Ysbryd Glân oddiwrth y Tad. Efe a dystiolaetha trwoçh 
chwi ; medr efe ddwyn dynion allan o'u noddfeydd eu 
hunain. Bydd yr Ysbryd Glân yn gymhorth digonol i 
chwi i dystiolaethu a dyweyd yn dda am danaf fi. 
Dywed : Yr oedd casineb dynion yn caei ei gyíeìrìo ataf 
fi pan gyda chwi, ond ymesyd arnoch chwi o*m hachos i 
o hyn allan. 

Gwelai fod tristwch wedi llenwi calonau ei ddysgyblion 
erbyn hyn ; os oeddynt yn cofio ei eiriau y rhai a lef- 
arodd i*w cysuro, yr oedd ei ymadawiad a'i ragfyneg- 
iadau am y profedigaethau a brofent ar ol ei ymadawiad 
wedi eu taflu i ddwfn dristwch. Dangosai gydym- 
deimlad mawr tuagatynt, er eu tywyllwch. Gwell fuasai 
ganddo eu clywed yn gofyn cwestiynau fel arfer, er y 
gallent darddu o anwybodaeth, nac ymoliwng fel hyn i 
ddistawrwydd tristwch. **Ac yn awr," meddai, **yr 
wyf fi yn myned at yr hwn a*m hanfonodd ; ac nid yw 
nebohonoch yn gofyn i mi, I ba le yr wytti yn myned?" 
Y mae cyfeillion pan yn ymadael yn dymuno gwybod 



264 

hanes eu gilydd ar ol eu hymadawiad. Y mae fy ym- 
adawiad i wedi gwneyd eich calonau chwi yn rhy lawn 
o dristwch i ofyn, I ba le yr wyt ti yn myned. ** Onà 
yr wyf fi yn dywedyd gwîrionedd i chwi ; Buddiol yw î 
chwi fy myned i ymaith : canys onid äf fi, ni ddaw y 
Diddanydd atoch :*' mi a anfonaf yr Ysbryd Glân atoch. 
Gwell iddynt hwy oedd colli ei bresenoldeb corphorol fel 
yr enillent ei bresenoldeb ysbrydol. Byddaf fi gyda 
chwi mewn ystyr mwy sylweddol a chyfFredinol pan 
ddêl y Diddanydd i*ch helpio chwi. Trwoch chwi efe a 
argyhoedda y byd o*i bechod mawr o*m gwrthod i trwy 
anghrediniaeth. Pechod mawr y byd oedd ac ydyw 
anghredu y dystiolaeth am ei Fab ef, lesu Grist, a thrwy 
anghrediniaeth ei wrthod ef, yr hwn ydyw y rhodd benaf, 
a chynyg diweddaf Duw i fyd colledig. 

YR YSBRYD GLAN YN ARGYHOEDDI Y BYD. 

Efe a argyhoedda y byd o bechod am nad ydynt yn 
credu ynof fi. Deuant i wylo a galaru trwy edrych ar 
yr hwn a wanasant. Efe a argyhoedda y byd o gyf- 
iawnder fy nghymeriad a*m hachos yn dyoddef a marw 
ar bren y groes, i wneuthur ewyllys yr hwn a*m han- 
fonodd, er mwyn cael cyfiawnder i wisgo yr euog ; a 
thrwy gyhoeddi fy adgyfodiad a*m dyrchafiad at fy 
Nhad caiff y byd weled uniondeb a sancteiddrwydd fy 
nghymeriad ; a chânt weied mai Mab Duw ydwyf, ac 
Anfonedig y Tad i geisio a chadw y coliedig, **am fy 
mod yn myned at fy Nhad." Efe hefyd a argyhoedda y 
byd o farn. Caiff y byd weled gwendid a drwg teyrnas 
y diafol, a'i fod ef a*i deyrnas wedi eu barnu a'u con- 
demnio i ddinystr trwy fÿ mywyd a fy marwolaeth, a'm 
dyrchafiad at fy Nhad. **Efe," meddai, **a*ch tÿwys 
chwi i bob gwirionedd." " Efe a'm gogonedda i : canys 
efe a gymer oV eiddof, ac a'i mynega i chwi." Dywed, 
"Chwi a wylwch ac a alerwch, a'r byd a lawenycha: 



265 

eîthr chwi a fyddwch dristîon ; " ond ni phery eich 
tristwch yn hir, eithr eich trallod a*ch parotoa i Ìawen- 
ychu ar fy ymweliad drachefn â chwi : ** ond eich tristwch 
adroir yn llawenydd : " **mi a ymwelaf âchwidrachefn." 
Dybenu mewn liawenydd tragywyddol y mae tristwch 
pobl yr lesu, a diweddu mewn galar a gwae y mae 
llawenydd y byd. Bydd fy enw genych i ofyn i fy Nhad 
pa bethau bynag fydd yn angen arnoch. Y mae cael ei 
enw et y fraint aV fantais benaf i bechadur tlawd. 

Lleferais wrthych trwy ddamegion er mwyn gwneyd 
fy addysg yn eglur i chwi ; ond y mae y dydd gerllaw y 
mynegaf i chwi yn eglur am y Tad. Y mae y bobl sydd 
yn fy ngharu ac yn credu ynof yn derbyn fFafrau a gwen- 
iadau fy Nhad. Mae fy ngharu fi yn eich codi yn uchel 
yn ffafr fy Nhad. Tybient yn awr eu bod yn deall yn 
eglur. Byddwch yn cael eich gwasgaru gyda hyn, 
meddai, a'm gadael i yn unig. Ond ni byddaf unig — 
bydd fy Nhad gyda mi. Dywed, ** Yn y byd gorthrym- 
der a gewch. Eithr cymerwch gysur, myfi a orchfygais 
y byd." Cysur iV bobl ef ydyw eu bod yn ymdrechu 
yn erbyn gelyn sydd wedi ei orchfygu gan eu Brenin. 

EI WEDDI YN YR ORUWCHYSTAFELL. 

** Y pethau hyn a lefarodd yr lesu, ac efe a gododd ei lygaid i'r nef, 
ac a ddywedodd, Y Tad, daeth yr awr ; gogonedda dy Fab, fel 
y gogoneddo dy Fab dithau." — Ioan xvii. 1. 

Gweînyddodd y weddi fawr hon lawer o gysur ac 
adnewyddiad o adeg ei hoffrymiad hyd yn awr. Calon- 
did mawr i ofyn am fywyd tragywyddol ydyw fod rhoddi 
bywyd tragywyddol yn ei weddi ef. Llef ei bobl ydyw 
cael adnabod Duw. Yn y weddi hon y mae adnabod 
Duw yn golygu bywyd tragywyddol. Pan yn ofni cael 
cin gorchfygu gan ein g^elynion a'n llygredd ein hunain, 
rhydd dymuniad ein Harglwydd yn y weddi nerth i 
obeithio. Dymuna ar ei Dad eu cadw rhag cael eu 



266 

dinystrîo yn nghanol y drwg sydd yn y byd. Yr hyn 
sydd yn cadw yn fyw ynddynt y dymunîad i dd'od yn 
lân a sanctaidd ydy w ei fod ef yn gweddîo, * * Sancteiddia 
hwynt yn dy wirionedd." Gweddîa efe am iddynt gael 
eu glanhau a'u sancteiddio yn gcwbl oll. Ac ni ddigalon- 
ant i ofyn, **Deled dy deyrnas," oherwydd gweddîa efe 
am i bobl gredu ynddo trwy eu hymadrodd hwynt, a 
thros y rhai a gredant ynddo hyd y diwedd. Gallai ei 
bobl ddyweyd fel Petr, **Da i ni fod yma," pan y cânt 
fynud o olwg ar ei ogoniant ; y mae cael golwg ar ei 
ogoniant mewn drych yn creu awydd ynddynt i gartrefu 
yn yr un babell aV lesu. A oes gobaith y cânt hwy 
gartrefu gydag ef i weled ei ogoniant ? Oes, y mae pob 
sicrwydd y cânt gartrefu gyda'r Arglwydd, oherwydd 
hyn ydyw ewyllys ein Gwaredwr. Ewyllysia efe, yn y 
weddi fawr hon, i'w bobl fod gydag ef. **Y Tad," 
meddai yn nechreu y weddi, ** daeth yr awr; gogonedda 
dy Fab, fel y gogoneddo dy Fab dithau. Mae y Mab 
wedi gogoneddu y Tad trwy ddatguddio ei gariad, ei 
gyfiawnder, sancteiddrwydd, gwirionedd, a thrugaredd, 
a thrwy fawrhau ei gyfraith, a*i gwneyd yn anrhyd- 
eddus yn ei ddarostyngiad a*i ddyrchafiad. 

YN CANU MAWL CYN GADAEL YR ORUWCHYSTAFELL. 

**Ac wedi iddynt ganu mawl, hwy a aethant allan i fynydd yr 
Olewydd."— Marc xiv. 26. 

Yn hwyr nos lau, wedi i'r lesu orphen ei ymddiddan 
diweddaf, ac ofFrymu ei weddi'ymadawol, torasant ar 
ddistawrwydd a thrymder y nos trwy ganu mawl i 
Dduw. Os gwnaethant fel arferol, canasant oV dechreu 
i V diwedd y chwe' Salm, o ddechreu y drydedd Salm ar 
ddeg a thriugain hyd ddiwedd y ddeunawfed ar hugain 
wedi'r cant, y rhai a arferent eu canu ar y Pasg. Os 
oeddynt yn molianu yr Arglwydd yn y Pasg yn Israel 
gynt, y mae Crist ein Pasg ni yn ein gosod dan fwy o 



267' 

rwymau i folianu yr Arglwydd. Y mae cariad Duw 
tuagatom ni wedi ei egluro trwy y prynedigaeth yn 
Nghrist lesu i'n cymhell i offrymu aberth moliant yn 
wastadol i Dduw. Y mae testynau y prynedigaeth yn 
llenwi caniadau Seion ar y ddaear. Caniadau goreu y 
ddaear ydyw caniadau iddo ef, aV un testynau sydd yn 
lienwi moliant y nef. Dylem ei folianu mewn tristwch. 
Yr oedd y dysgyblion yn ei folianu pan yn drist iawn. 
Yr oedd yr lesu ar ei ffordd i dristau ac ymofidio. 

YN MYNED 0*R ORUWCHYSTAFELL I ARDD GETHSEMANE. 

A hwy a aethant allan o*r ddinas trwy y porth dwyr- 
einiol, oherwydd yr oedd pyrth y ddinas yn agored ar 
amser y Pasg. Golygfa oedd hon nas gellir ei desgrifio. 
Ni gawn, er hyny, ddyfalu a cheisio meddu syniad am 
dani i ni ein hunain. Gwnai y lleuad ei goreu i óleuo 
eu llwybr tuaV ardd, oherwydd yr oedd hi yn llawn. 
Gadawer i ni olrhain eu camrau i lawr, a thros afon 
Cedron, ac i fyny hyd nes y daethant i fan a elwid 
Gethsemane, lle yr oedd gardd. Gardd olewydd, neu 
gwasg olewydd, ydyw ystyr yr enw. Dywedir fod yno 
gafn wedi ei naddu oV graig, yn yr hwn y sathrent yr 
olewydd er mwyn tynu yr olew ohonynt. Arwyddai yr 
olewydd dangnefedd, yn nganghenau pa rai y Ìlechai yr 
adar mewn distawrwydd. Yr oedd twrf a swn y lluaws 
wedi myned heibio. Hoff ydoedd yr lesu o unigedd a 
dîstawrwydd y mynydd, neu rhyw le unig arall. Cyrchai 
efe a*i ddysgyblion yn fynych i ardd Gethsemane, 
oherwydd yr oedd yn lle manteisiol allan o*r lluaws i 
ddysgu ei ddysgyblion yn ngwirioneddau ei deyrnas. 
Ond yn nhrymder a distawrwydd y nos, wele yr lesu yn 
cyfeirio ei gamrau tua*r ardd i ddioddef, i ymdrechu 
mewn gweddi, ac i roddi ei hun i fyny i'w elynion. Yr 
oedd gwynebu amgylchiadau mawrion ei oes yn dechreu 
llenwi ei feddwl â phryder pan yn gadael yr oruwch- 




r'íí 



ai,';,i;iiji„.; 

îfl'l'] 



269 

ystafell ac yn cyfeirio tua'r ardd. Yn fynych pan yn 
cael eîn galw i amgylchiadau neillduol y mae y pryder 
o flaen yr amgylchiad yn pwyso yn drymach ar y meddwl 
na'r amgylchiad ei hun. Yr oedd manylion dioddefìadau 
a marwolaeth ein Gwaredwr yn noeth ac yn agored o 
flaen ei feddwl. Yr oedd efe yn feddianol ar hoU 
deimladau tyneraf dynoliaeth bur a sanctaidd. Gwyddai 
yr hwn yr oedd ei enaid yn wirionedd y dygid ef dan 
waradwydd y groes fel twyllwr y bobl. O'i flaen yr 
oedd marw trwy gam-gyhuddiadau ac mewn gwarad- 
wydd, a sefyll, Efe y dihalog a'r sanctaidd, i gael ei 
brofì gan bryfaid llygredig. Dechreuai ei gyfrifoldeb 
i Dduw fel Meichnìydd y cyfamod tragywyddol bwyso 
ar ei feddwl ar ei ff^ordd i*r ardd, pan y cyfeiriai ei 
gamrau i gyfarfod gofynion deddf a chyfìawnder. Ben- 
digedig fyddo ei enw yn dragy wydd : ni throdd ei wyneb 
yn ol. A daethant i fan a elwid Gethsemane. 

YMDRECH YR lESU YN YR ARDD. 

Efe a'i ddysgyblion a aethant i fewn i'r ardd, i ym- 
drechu gyda Duw mewn gweddi, er mwyn cael ei nerthu 
i fyned trwy galedwaith ei oes. Dymuna yr enaid pan 
yn cael eî lethu gael ei adael ei hunan, a da ganddo 
g-ael cydymdeimlad dynol mewn cyfyngder. Dywedodd 
yr lesu wrth ei ddysgyblion, wedi cyrhaedd yr ardd, 
** Eisteddwch yma tra yr elwyf a gweddîo acw." Buasai 
cymeryd yr un ar ddeg gydag ef yn gwneyd yn rhy 
gyhoeddus yr unigrwydd y gofynai ei enaid am dano. 
Cymerodd dri ohonynt, Petr, lago, ac loan, gydag ef 
yn gwmpeini iddo yn ei ymdrech a thristwch ei enaid. 
Efe aV tri dysgybl a aethant o gyrhaedd clyw iV 
gweddill. Dymunai gael ei ddewisol ddysgyblion yn ei 
ymyl i gydymdeimlo âg ef, ac i fod yn dystion o'i 
weddîau a'i ymdrech yn yr ardd. 

Dymunem fod yn wylaidd a gostyngedig, gan ddiosg 



270 

eîn esg-îdiau oddîam ein traed — canys y tîr hwn sydd 
ddaear sanctaidd — wrth geisio esgyn i edrych ar eîn 
Gwaredwr, yn drist iawn ei enaîd hyd ang-eu, yn yr 
ardd. Yna efe a ddechreuodd dristau ac ymofidio yn 
ddirfawr. Dywedodd wrthynt, ** Trist iawn yw fy enaîd 
hyd angeu : arhoswch yma, a gwyliwch gyda. mî." Yr 
wyf yn teimlo, fel pe dywedasai, fod fy natur ddynol yn 
suddo dan y baich, a bywyd fel yn cilio, a marwolaeth 
fel yn d'od cyn ei amser. Gwnewch aros yn g-wmpeinî 
i mi. Yr oedd fel dyn mewn gwendid, yn ofni cael eî 
adael ei hunan. Yn yr ardd y mae efe yn ymdrechu yn 
erbyn teimladau a meddyliau ei enaid ei hun. Tynodd 
oddiwrth y tri dysgybl tuag ergyd careg-, ac eto yr 
oeddynt yn ddigon agos i gydymdeimlo âg ef, ac i fod 
yn dystion. Ac wedi iddo fyned ychydig yn mlaen, 
gostyngodd ar ei liniau ar y ddaear, neu syrthiodd ar ei 
wyneb, yn ol un o'r efengylwyr, ac a ddywedodd, " Fy 
Nhad, os yw bosibl, aed y cwpan hwn heibio oddî- 
wrthyf : eto nid fel yr ydwyf fi yn ewyllysio, ond fel yr 
ydwyt ti." Yr oedd ei natur ddynol, yr hon oedd yn 
feddianol ar deimladau a serchiadau tyneraf dynoliaeth 
beríFaith, yn ofni marwolaeth ; ond cryfach oedd ei 
ddymuniad i wneuthur ewyllys ei Dad. Y mae ein 
Gwaredwr yn gwybod trwy brofiad beth yd)rw ofni 
marw, a chysur i*w bobl ef ydyw fod yr hwn a fu yn 
ofni marw wedi ei orchfygu, ac wedi derbyn i'w law ei 
hun agoriadau pyrth uffern a marwolaeth. 

Wedi d'od at y dysgyblion cafodd hwy yn cysgu. 
Gofynodd, * * Oni ellwch chwi wylied un awr gyda mi ? 
Gwyliwch a gweddîwch fel nad eloch i brofedigaeth." 
Ychydig amser yn ol ymíFrostiai Petr yn ei íFyddlondeb ; 
ond ni allai wylied un awr gyda'i Arglwydd yn ei dristwch 
mawr. **Yr ysbryd yn ddiau," meddai yr lesu, **sydd 
barod, eithr y cnawd sydd wan." Y mae yr ysbryd yn 
ddiau yn barod i ddangos cydymdeimlad â mi, ond y 



271 

mae y cnawd yn wan. Y mae ofni yn perthyn i'r cnawd, 
i'r natur ddynol ; gwyliwch a gweddîwch rhag cael eich 
gorchfygu gan y cnawd. Gadawodd y tri dysgybl yr 
ail waith, a gweddîodd ar ei Dad, gan ddywedyd yr un 
ymadrodd. Ac wedi dychwelyd cafodd hwynt drachefn 
yn cysgu. Ni ddywedir iddo ddyweyd gair wrthynt yr 
ail waith. Ac efe a aeth drachefn ac a weddìodd y 
drydedd waith, gan ddywedyd yr un geiriau, a chafodd 
ei wrando yn yr hyn a ofnodd. Y mae ei hanes yn yr 
ardd yn mynegu tristwch ei enaid a'i ymdrech meddwl 
mewn giveddi. Trwy lefain cryf a dagrau yr ofFrymodd 
efe weddiau ac erfyniau at ei Dad. 

BUDDUGOLIAETH YR ARDD. 

" Ac angel oV nef a ymddangosodd iddo, yn ei nerthu 
ef." Dywedai un o*i ddysgyblion mai un o'r pethau 
cyntaf a wnai efe wedi myned iV nefoedd fyddai ceisio 
cael gafael ar yr angel caredig a nerthodd ei Arglwydd 
yn yr ardd, a diolch iddo am ei gymwynasgarwch iddo 
yn ei gyfyngder. Ni wyddom pa fodd y darfu yr angel 
ei nerthu. Gallem feddwl iddo nerthu y natur ddynol 
yn yr ymdrech. Ar ol iV angel weini arno dywed yr 
hanes, " Ac efe mewn ymdrech meddwl a weddîodd yn 
dd^rfalach, a'i chwys ef oedd fel defnynau gwaed yn 
disgyn i'r ddaear. " 

Terfynodd ei ymdrech yn yr ardd mewn perffaith 
fuddugoliaeth. Tra yr oedd y dysgyblion wedi treulio 
yr oriau i ymbarotoi mewn cysgadrwydd, yr oedd ein 
Hiachawdwr wedi gwneyd parotoad eíFeithiol mewn 
gweddi ar ei Dad i wynebu y frwydr gyfagos. Yr oedd 
ei gariad at ei Dad yn ei nerthu i ymostwng ac ymhyf- 
rydu mewn gwneuthur ei ewyllys ef. Rhoddodd ysbryd 
mabwysiad ynddo fodd i ddyweyd, Da genyf gymeryd 
y cwpan, pa mor chwerw bynag, o law fy Nhad. ** Y 
cwpan a roddes y Tad i mi, onid yfaf ef?" Y mae efe 



272 

yn gallu íForddio dyweyd wrth ei ddysgyblion, ''Cysgwch 
bellach a gorphwyswch ; wele, y mae yr awr wedi nesau, 
a Mab y dyn a draddodir i ddwylaw pechaduriaid. " Yr 
oedd ei gyfeillion yn cysgu, a dywed wrthynt, Cysgwch 
bellach a gorphwyswch ; gallaf fi wneyd heb eich cyn- 
orthwy. Os oedd fy ing a'm tristwch yn yr ardd 
yn methu eich cadw yn effro, wele amgylchiad sydd yn 
debyg o'ch deffroi : ** Yn awr y traddodir Mab y dyn i 
ddwylaw y cenhedloedd." 




[**lle'r wylofain."J 



273 



PENOD XXIL 



Yr lesuyn myned allan i gyfarfod Judas aW fyddin — Y» 
rhoddi ei hun i fyny i gael ei rwymo — Yn gorchymyn 
iddynt adael i'w ddysgyblion fyned ymaith — Yn gorch- 
ymyn i Petr ddodi ei gleddyf yn y wain — Yn adferu 
clust Malchus — Yn cael eiadael heh neh €w gynorthwyo 
— Yr lesu gerhron Annas a Chaiaphas, y Sanhedrim, 
Pilat, Herod, a Philat drachefn — Petr yn gwadu ei 
Arglwydd yn llys yr archoffeinad — Edrychiad yr lesu 
yn peri iddo edifarhau — Y Sanhedrim yn dwynyr lesu 
at Pilat boreu dydd Gwener — Pilat yn methu cael dim 
haiynddo — Yr lesu gerbron Herod, 



** Cyfodwch, awn ; wele, y mae yr hwn sydd yn fy mradychu yn 
agos." — Marc xiv. 42. 

DYCHYMYGWN ei fod yn clywed swn traed eî elyn- 
ion yn tori ar ddistawrwydd y nos, a'i fod yn 
gweled goleuni eu lampau a'u lanternau yn nesau tuag 
yno. Y maent yn d'od, meddai, cyfodwch, awn. Yr 
oedd ef yn barod i fyned i'w cyfarfod. Cyfododd ef a'î 
ddysgyblion, a chychwynasant allan o'r ardd i gyfarfod 
Judas a'i fyddin, gyda'u lanternau, a^'u lampau, a'u 
harfau. Adwaenai Judas y lle, a gwyddai y byddai yr 
lesu a*i ddysgyblion yn cyrchu yno yn fynych. Pwy 
bynag o'r dysgyblion oedd yn cysgu, yr oedd Judas yn 
eíFro. Ceisiodd a Ilwyddodd i gael gan yr archoffeirîaîd 
a'r Phariseaid fyddin o swyddogion i ddal yr lesu. Y 
mae yn dra thebyg i amryw oV penaethiaid gynyg eu 
hunain i fyned gyda'r dyrfa dan arweiniad Judas. 



274 

Yr lesu a aeth allan, ac a ddywedodd wrthynt, ** Pwy 
yr ydych yn ei geisio ? Hwy a atebasant iddo, lesu o 
Nazareth. Yr lesu a ddywedodd wrthynt, Myfi yw." 
Gwelsant ei fawredd gyda'r ** Myfi yw " cyntaf. Rhodd- 
odd ei hun i fyny gyda gwedd frenhinol. **Ahwy," 
medd yr hanes, " a aethant yn wysg eu cefnau, ac a 
syrthiasant i lawr." Gofynodd iddynt drachefn, " Pwy 
yr ydych yn ei geisio ?" ** lesu o Nazareth," atebasant 
drachefn. **Mi a ddywedais i chwi," meddai, " mai 
myfi yw ; am hyny, os myfi yr ydych yn ei geisio, 
gadewch i'r rhai hyn fyrfed ymaith." ** Cymerwch û yn 
ei lle," meddai yr emynydd. Dangosodd ofal am ei 
ddysgyblion pan yn rhoddi ei hun i fyny i'w elynion. 
Yn y fath dyrfa gymysglyd a chreulawn, dan arweiniad 
arch-fradychwr y byd, gallai fod yn meddyliau rhaî 
ohonynt ddirmygu a dal, nid yn unig yr lesu, ond ei 
ddysgyblion hefyd. Rhyw ddyrnaid o bobl fel hyn yn 
cynhyrfu y wlad : y mae digon ohonom heddyw ; oni 
fyddai yn well i ni eu dal nhw i gyd? gofynai rhai 
ahonynt, y mae yn bosibl. Ond i ddiogelu ei bobl rhag 
dialedd ei elynion, dywedodd, " Gadewch iV rhai hyn 
fyned ymaîth." Feallai mai i gwtogi eu hawdurdod i 
beîdio cyffwrdd â'i bobl y dangosodd belydryn o'i 
fawredd. Ni feiddiodd neb o'r dyrfa greulawn osod ei 
law ar un o*i ddysgyblion adeg ei brawf. Cysgododd 
hwynt â'i law ei hun. Yr oedd ymddygiad hunan- 
feddianol yr lesu yn rhoddi ei hun i fyny, a*i orchymyn 
î adael i'w ddysgyblion fyned ymaith, wedi gosod gradd 
o*i arswyd arnynt. Dywedasai Judas wrth y fyddin y 
buasai ef yn cymeryd y cam cyntaf tuagat ei ddal ef 
trwy yr arferiad gyffredin o gyfeillgarwch. 

Dacw Judas yn nesau at yr lesu fel cyfaill adnabyddus 
iddo, a dywedodd, ** Henffych well, Athraw," ac a'i 
cusanodd ef. Gofynodd yr lesu iddo, ** Ai â chusan yr 
wyt ti yn bradychu Mab y dyn ?" Ni allai oddef y fath 



275 

ífalsedd a rhagrith heb ei ddynoethi. Tu cefn i gusan 
Judas yr oedd holl gynlluniau teyrnas y tywyllwch, ac 
ynddo yr oedd crynodeb o ddyfeisiau a dichellion pyrth 
ufFern a marwolaeth. ** Yna y daethant ac y rhoisant 
ddwylaw ar yr lesu, ac a'i daliasant ef, ac a'i rhwymas- 
antef." 

YN GORCHYMYN Y CLEDDYF I*W WAIN. 

Wele yr hwn sydd yn taenu y nefoedd fel llen, yn 
rhwymo y dyfroedd yn y cymylau, a'» hwn na wnaethai 
gam erioed, wedi cymeryd ei ddal a'i rwymo. Gofyn- 
odd ei ddysgyblion iddo, **Arg-lwydd, a darawn ni â 
chleddyf ?" A chyn iddynt gael atebiad tynodd Petr ei 
gleddyf allan mewn modd tra sydyn, **ac a darawodd 
wâs yr archoíFeiriad, yr hwn a elwid Malchus, ac a dorodd 
ymaith éi glust ddehau ef." Gorchymynodd yr lesu 
i Petr ddodi ei gleddyf yn y wain. ** Y cwpan a roddes 
y Tad i mi," meddai, **onid yfaf ef?" Os äi di yn 
mlaen yn yr ysbryd yna, Petr, trwy ddefnyddio cleddyf, 
ti gei dy ddifetha â chleddyf. Y mae yma ddigon o dy 
gwmpas heno, ond iddynt gael ganiatad, yn barod i 
daro ; cadw y cleddyf o'r golwg — dod dy gleddyf yn y 
wain. Yr ydwyf fi yn myned i yfed y cwpan yn dy le 
di. ** Goddefwch hyd yn hyn." Peidiwch aflonyddu ar fy 
mynediad i ddioddef. Wrth y dysgyblîon y llefarodd ef 
y geiriau hyn. Diau y teimlai y fyddin eu heíFaith hefyd. 
Dywedai mewn eíFaith wrth y milwyr, Esgusodwch y 
weithred fyrbwyll hon ; na thynwch y cleddyf allan i 
daro fy nysgyblion gweiniaid ; * * ac efe a gyíFyrddodd 
â'i glust, ac a'i hiachaodd ef." 

O'R ARDD I DY CAIAPHAS. 

Ar y íFordd o'r ardd i Jerusalem, dywedodd yr lesu 
wrth y torfeydd, ** Ai fel at leidr y daethoch chwi allan, 
â chleddyfau ac â íFyn ?" Ystyrient ddal y fath un yn 



276 

orchwyl rhy fawr i bobl gyfFredin ac iselraddol. Yr 
oedd yr archofFeiriaid a'r blaenoriaid a'r penaethîaid 
wedî myned gyda Judas a'r fyddin i ddal yr lesu, neu 
wedi myned i'w cyfarfod ar eu dychweliad. '* Yr 
oeddwn i beunydd gyda chwi," meddai, '*yn dysgu yn 
y deml, ac ni'm daliasoch ; eithr hon yw eich awr chwî 
a gallu y tywyllwch." Y mae tywyllwch y nos yn fan- 
teisiol i chwi fel gorchudd ar eich gweithredoedd. Fel 
y mae adar a chreaduriaid ysglyfaethus yn d'od allan 
i ysglyfaethu yn y tywyllwch, y mae gallu y diafol 
yn anfon ei fyddinoedd allan i wneyd Ilawer o weithred- 
oedd drwg yn y tywyllwch. 

Nid oedd yr amgylchiad hwn yn ddieithr i'n Gwaredwr. 
Edrychai ar yr awr hono yn gyflawniad o brophwyd- 
oliaeth. Cysur a chynhaliaeth iddo wedi ei ddal a'i 
rwymo oedd bod hyn yn rhan o ewyllys ei Dad, ac yn 
rhan o'i weddi ef ei hun at ei Dad. ** Yna," medd yr 
hanes, **yr holl ddysgyblion a*i gadawsant ef, ac a 
íFoisant. " Wele y cyfaiU ffyddlawn a chy wir wedi cael 
ei adael gan ei gyfeillion, ac wedi ei ddal a'i rwymo gan 
ei elynion. Dywed, ** Sethrais y gwinwryf fy hunan, ac 
oV bobl nid oedd neb gyda mi." Y mae efe yn meddu 
profìad ynddo ei hun oV trallod o golli ei gyfeillion yn 
ei waradwydd a'i ddioddefìadau. **Arhyw wr ieuanc 
oedd yn ei ddilyn," medd yr hanes, ** wedi ymwisgo â 
llian main." Pwy oedd hwn nis gellir gwybod. Tybîa 
rhai mai perchenog gardd Gethsemane ydoedd, a'i fod 
yn preswylio yn nghymydogaeth yr ardd. Ereill a 
dybiant mai Marc oedd efe, am mai efe yn unig sydd yn 
cofnodi yr amgylchiad, a*i fod yn byw yn agos. Ereill 
a dybiant mai Lazarus oedd efe. Pwy bynag ydoedd, 
gallem gasglu ei fod yn bryderus beth a ddaethai o'r 
Gwaredwr. Diangodd o'u cyrhaedd pan y ceisiasant 
gael gafael arno. 



277 



YR lESU YN CAEL EI BROFI. 



Edrychwn ar eîn Gwaredwr wedi rhoddi ei hun i fyny 
yn hoUol i ddwylaw ei elynion, ac yn cael ei arwain dros 
afon Cedron, i fyny i'r ddinas, ac i dŷ yr archoffeiriad. 

Profwyd ef yn y Ilys eglwysig* a gwladol dan lywodr- 
aeth Rhufain. Profwyd ef deirg'waith yn y llys eglwysig* 
a theirgwaith yn y llys gwladol. Galwyd ef yn gyntaf 
o flaen Annas, ac yna o flaen Caiaphas, yr hwn oedd 
archoíFeiriad y flwyddyn hono, a*r hwn hefyd oedd yn 
fab-yn-nghyfraith i Annas. Galwyd ef y waith olaf yn 
y prawf eglwysig- o flaen cyng-hor cyflawn o*r Sanhedrim 
yn y boreu, i gadarnhau dedfryd Caiaphas ac ereill. Yn 
y llys gwladol profwyd ef o flaen Pîlat, y rhaglaw, o 
flaen Herod, ac yn olaf o flaen Pilat. 

Dywed y beirniaid yn gyffredin fod tŷ Annas a 
Chaiaphas yn nglyn â*u g-iiydd, ac yn g-wneyd i fyny 
yegwâr, a bod mynedfa o*r naill i'r llall. Fel rhan o'r 
ysgwâr dywedant fod neuadd yno at wasanaeth y 
Sanhedrim. Gwnai Caiaphas, fel y tybir, yn ol cyfar- 
wyddyd Annas, ei dad-yn-ng-hyfraith, oiid Caiaphas oedd 
archoffeiriad y flwyddyn hono. Ac yr oedd efe wedi 
prophwydo am farwolaeth Crist : ** A Chaiaphas oedd yr 
hwn a gyng-horasai yr luddewon mai buddiol oedd farw 
un dyn dros y bobl." Er ei fod yntau fel Annas yn 
Saducead caled a rhagrithiol, efe a brophwydodd am 
farwolaeth Crist. Trwy ei swydd fel archoífeiriad yr 
oedd efe yn gallu prophwydo, a dyweyd mai buddiol 
oedd i un dyn farw dros y genedl. 

O FLAEN ANNAS. 

Yn ol y trefniad uchod ar brawf y Gwaredwr safodd 
yn gyntaf o flaen Annas. Gofynodd iddo am ei ddysg- 
yblion, ac am ei athrawiaeth, Ni ddywedodd yr lesu 
air am ei ddysgyblion. Dywed iddo lefaru yn eglur pan 



278 

yn athrawiaethu yn y synagog ac yn y deml. Gofyn iV 
rhai a'm clywsant, meddai ; paham yr wyt ti yn gofyn 
i mi ? Ac wedi iddo ddywedyd hyn, un o wenieithwyr 
yr archoffeiriad a roddes gernod iV lesu. "Ai felly," 
gofynodd, **yr wyt ti yn ateb yr archoíFeiriad ?" Der- 
byniodd lawer o ddiystyrwch cyn hyn, ond hon oedd y 
gernod g-yntaf a dderbyniodd ar ei ruddiau sanctaidd. 
Dacw y wyneb y mae yr angelion, medd un, yn syllu 
arno mewn syndod, fel y mae plant bychain yn syllu ar 
belydrau disglaer yr haul, yn cael ei daro gan gaethwas 
dirmygedig. Derbyniodd yr anmharch mewn tang- 
nefedd urddasol. **Os drwg y dywedais, tystiolaetha 
oV drwg ; ac os da, paham yr wyt yn fy nharo i ?" 
Digon tebyg i*r gelyn lawenychu oherwydd iddo Iwyddo 
am y waith gyntaf i gael un o dan yr enw dyn yn ddigon 
îsraddol i roddi cernod i*r hwn a ddaeth i gadw dyn 
colledig. Gyda bwriad a phenderfyniad i'w gondemnio, 
anfonodd Annas yr lesu yn rhwym drosodd i dŷ 
Caiaphas. 

O FLAEN CAIAPHAS. 

Yr ail ran o brawf ein Harglwydd ydyw o flaen 
Caiaphas, yr archoíFeiriad awdurdodedig. Ceisient gau 
dystion yn ei erbyn er mwyn ei roddi i farwolaeth, ac 
nis cawsant, oherwydd yr oedd y gau dystion yn tystiol- 
aethu yn erbyn eu gilydd, a hyny yn gyfystyr â dim 
tystiolaeth. O'r diwedd daeth dau gau dyst, ac a 
ddywedasant, ** Hwn a ddywedodd, Mi a ddinystriaf y 
deml hon o waith dwylaw, ac mewn tridiau yr adeiladaf 
arall heb fod o waith llaw ;" ac eto nid oedd eu tystiol- 
aeth hwy felly yn gyson. Dinystriwch y deml hon oedd 
ei air ef, gan gyfeirio at eu gwaith hwy yn dinystrio ei 
gorph ef ; ac mewn tridiau y cyfodaf hi. Fel y mae 
gau-dystion yn gyffredin, ceisient wisgo eu tystiolaeth 
â rhith o wirionedd ; ond nid oedd hyny ond tynu 



279 

ymaith y gwirionedd o eiriau yr lesu, a'u gwneyd yn 
gau dystiolaeth yn ei erbyn. 

Gofynodd yr archofFeiriaid iddo, " Oni atebi di ddim? 
beth y mae y rhai hyn yn ei dystiolaethu yn dy erbyn ? 
Ond yr lesu a dawodd." Safai yr lesu uwchlaw eî 
farnwyr mewn tawelwch a distawrwydd. Llefarai eî 
ddistawrwydd fwy na phe buasai holl hyawdledd tafodau 
dynion ac angelion yn dadleu ei achos. Gwelai Caîaphas 
fod yr achos yn erbyn yr lesu yn tori i lawr ger ei fron, 
a gwelai fod yr lesu, yr hwn oedd garcharor, yn sefyll 
uwchlaw pawb mewn distawrwydd a hunanfeddiant 
grasol. Gofynodd Caiaphas yn yr iaith Aramaeg, 
oherwydd hon ydoedd iaith Uysoedd yr luddewon, ** Yr 
ydwyf yn dy dynghedu di trwy y Duw byw, ddywedyd 
ohonot i ni, ai tydi yw y Crist, Mab Duw." Yr oedd 
hwn yn gwestiwn mewn cysylltiad â gwirionedd mawr 
amser a thragywyddoldeb ; a chwestiwn hynod iawn 
oddiwrth archoífeiriad ydoedd hwn i'w ofyn i garcharor 
neu droseddwr yn ei rwymau. ** Yr lesu a ddywedodd 
wrtho, Ti a ddywedaist. " Myfi yw ; yr wyt ti o'r 
diwedd wedi gofyn cwestiwn y mae fy nghariad at wir- 
ionedd yn fy nghymell i roddi atebiad iddo, Myfi yw 
Crist, Mab y Duw byw. * * Ar ol hyn y gwelwch Fab y 
dyn yn eistedd ar ddeheulaw y gallu, ac yn d)rfod ar 
gymylau y nef." Y dydd hwnw bydd fy ngwedd a'm 
sefyllfa yn fwy gogoneddus nag ydynt heddyw, ond yr 
un fyddaf fi yno. 

Dacw yr archoífeiriad yn rhwygo ei ddillad, gan 
âáyweáyd, ** Efe a gablodd : pa raid i ni mwy wrth 
dystion ? wele, yr awrhon y cly wsoch ei gabledd ef. " 
Dywed y cynghor ei fod ef yn euog o farwolaeth. Y 
dystiolaeth a barai iV cynghor gydolygu ei fod yn euog 
o farwolaeth oedd ei fod yn hawlio teitl Crist, Messiah, 
Mab Duw. Er yr holl dystiolaethau a roddodd yn ei 
fywyd ei fod yn wir Fab Duw, penderfynodd y cynghor 



280 

llygredig hwn ei fod yn cablu, ac yn euog o farwolaeth 
am iddo ateb eu cwestîwn yn onest a chywir, gan 
ddywedyd, " Myfi yw." Ac fel y cyfryw penderfynasant 
ei gyflwyno i Pilat, y rhaglaw, fel un yn peryglu heddwch 
a buddianau yr ymherodraeth. 

Yr oeddynt erbyn hyn wedi cael eu dymunîad. Yr 
oedd dedfryd marwolaeth wedi ei phasio ar yr lesu gan 
Caiaphas a*r rhai oedd gydag ef. Yr oedd yn ofynol i'r 
ddedfryd gael ei chadarnhau gan gynghor helaethach o'r 
Sanhedrim pan y deuai yn nghyd. Ni chymerai hyny 
ond ychydig o fynudau. Bernir mai tua thri o'r gloch 
y boreu ydoedd hi y pryd hwn. Oni buasai am gyflawn- 
iad y brophwydoliaeth, dymunol fuasai taflu gorchudd 
dros yr olygfa yn nhŷ Caiaphas cyn toriad y wawr foreu 
ddydd Gwener. Ni chlywsom am un troseddwr yn 
derbyn y fath ddirmyg cyn ei gondemnio yn gyfreithiol 
ag a dderbyniodd ein Harglwydd lesu Grist y boreu 
hwnw gan y rhai oedd o'i gwmpas. Diau fod aelodau 
o'r Sanhedrim yn barod i gymeryd rhan i waradwyddo 
yr hwn a gondemniodd eu rhagrith a*u llygredigaeth. 
Hwy a'i gwatwarasant ef, gan ei daro ! Yr oedd rhai 
yn ei watwar trwy boeri arno, a chuddio ei wyneb a*i 
gernodio, gan ofyn iddo, er mwyn ei wawdio fel proph- 
wyd, ** Prophwyda i ni. O Grist, Pwy yw yr hwn a'th 
darawodd ?" I foddloni yr archoff'eiriaid ac ereiU curodd 
y gweision ef â gwîail. Wele yr hyn a ddywedwyd yn 
y brophwydoliaeth yn cael ei gyflawni, ** Fy nghorph a 
roddais i'r curwyr, a*m cernau i'r rhai a dynai y blew ; 
ni chuddiais fy wyneb oddi wrth waradwydd a phoeredd. '* 
Dacw y dwylaw tyneraf a fu ar y ddaear, a'r dwylaw a 
estynai iachad a thrugaredd i bawb a'i ceisiant, wedi eu 
rhwymo ; y genau fu'n llefaru yn y fath fodd fel na 
lefarodd dyn erioed yn cael eu taro gan y dirmygwyr 
hyn. Pe yr ewyllysiai gallasai fyned allan o'u canol 
íiwynt, ond yr oedd efe wedi d'od i wneuthur ewyllys eî 



281 

Dad. Daliai ei gariad heb flino dan waradwydd a 
phoeredd. 

PETR YN GWADU EI ARGLWYDD. 

Dywedir fod yn nhŷ yr archoíFeiriad gyntedd i weision 
y barnwyr eglwysig, ac i wenieithwyr y penaethiaid, a 
gwylwyr y deml i aros ac i fod wrth law i wasanaethu 
arnynt, ac i gefnogi yr archoffeiriaid ac ereill. Pan 
ddalîwyd yr lesu gan Judas a'i fyddin, ac y dygwyd ef 
î dŷ Caiaphas, canlynodd Petr ac loan o hirbell. Diau 
y teimlai Petr yr edrychai ei Waredwr arno yn un 
rhyfedd iawn os na wnai efe ymdrech i'w ganlyn, wedi 
îddo lefaru geiriau mor gryfìon. Gallodd loan, oher- 
wydd ei fod ef a'r archoíFeiriad yn gydnabyddus â'u 
gilydd, fyned i mewn gyda'r lesu. Safodd Petr oddi- 
allan iV drws. Cauwyd drws y porth a arweiniai i'r 
llys wedi i'r lesu fyned i mewn ; ond trwy ddylanwad 
. loan agorwyd i Petr hefyd i fyned i mewn i'r cyntedd, 
ac eisteddodd wrth y tân gyda'r gweision i weled y 
diwedd. Nid oes hanes î neb ddanod i loan ei fod yn 
ganlynwr yr lesu, nac edrych yn amheus arno. Paham, 
nis gwyddom, os nad oedd ef yn dianc yn nghysgod ei 
gyfeillgarwch â*r archoffeiriad. Cododd amheuaeth yn 
y cyntedd am Petr. Edrychai ef yn bryderus yn ddiau, 
wrth feddwl am ei Arglwydd ; a dichon yr ofnai y buasai 
yn cael ei alw i gyfrif am arfer ei gleddyf pan y daliwyd 
ei Arglwydd. Gyda sydynrwydd, medr, a sêl eithafol 
dros ei meistr, gofynodd morwyn yr archoffeiriad, yr 
hon oedd yn gwylio y drws, i Petr, **Onid wyt tithau o 
ddysgyblion y dyn hwn? " Atebodd Petr, ** Nac wyf.*' 
Ac meddai yn mhellach, Nid adwaen i ef ; ac ni wn beth 
yr wyt ti yn ei ddywedyd. Ac yna efe a aeth allan iV 
porth mewn cyffro. Ceisiodd guddio ei gyffro trwy 
fyned i'r porth, yr hwn oedd yn dywyll, mae'n debyg. 
Ond daeth Petr i olwg y drysores drachefn, yr hon a 



282 

ddywedodd wrth y rhai oedd yn aros yn y cyntedd, Y 
mae hwn yn un ohonynt : yr oedd hwn hefyd gyda lesu 
o Nazareth. A'r ail waith efe a wadodd trwy Iw nad 
adwaenai efe ef. Cafodd Petr lonyddwch am ysbaîd 
uií awr, feallai, ar ol gwadu trwy Iw yr ail waith ; ond 
yr oedd y forwyn yn dal i daenu amheuaeth am dano. 
Gofynodd un o weision yr archofFeiriad, yr hwn yntau, 
fel y drysores, oedd yn frwd dros ei feistr, ac hefyd yn 
gâr i Malchus, yr hwn y torasai Petr ei glust, "Oni 
welais i di gydag ef yn yr ardd ? " Gwadodd Petr y 
drydedd waith. ** Ac yn y man y canodd y ceiliog." ** A'r 
ceiliog a ganodd yr ail waith," yn ol Marc. Yr oedd 
Petr, medd rhai, wedi mynegu hanes ei wadiad yn fan- 
ylach i Marc, yr hwn a elwir gan rai, **Deonglwr Petr." 
Dywedodd yr lesu wrth Petr, yn ol Marc, **Cyn canu 
o*r ceiiiog ddwy waith, ti a'm gwedi deirgwaith;" a 
dywed, wedi i Petr wadu ei Arglwydd y drydedd waith, 
**AV ceiliog a ganodd yr ail waith." **A'r Arglwydd a 
drodd ac a edrychodd ar Petr." Er mor bell yr oedd 
Petr wedi encilio trwy ei wadu deirgwaith, nid aethai 
yn rhy bell i'r lesu edrych arno. Darfu i ganiad y 
ceiiiog adgofFa i Petr eiriau yr lesu, a pharodd î'w 
edrychiad achosi iddo fyned allan ac wylo yn chwerw- 
dost. Dywed un awdwr, ** Os oedd angel diniweid- 
rwydd wedi ei adael, y mae angel edifeirwch yn ymaflyd 
yn ei law. Y mae ysbryd y gras yn tywys yr edifeiriol 
o flaen brawdle ei gydwybod a hawliau cyfraith Duw ; 
ac yno mae yr hen fywyd, yr hen gywilydd, yr hen 
wendid llygredig, yr hen hunanoldeb, yn cael eu ded- 
frydu i farwolaeth duwiol dristwch." Credwn i Petr 
wylo llawer o ddagrau edifeirwch am y pechod o wadu 
ei Arglwydd tra y bu by w. Dywed traddodiad yr arferai 
Petr godi bob boreu ar yr awr yr edrychodd ei Arglwydd 
arno, i ofyn maddeuant ganddo am ei wadu. Er nas 
gallwn ddibynu llawer ar draddodiadau, y mae yn 



hawdd credu iddo edifarhau llawer, a gofyn llawer am 
faddeuant. 

Yn y boreu, tua therfyn y bedwaredd wyliadwrîaethy 
dygasant yr lesu gerbron y Sanhedrim, fel y byddaî 
tddynt gadarnhau y ddedfryd marwolaeth a basiwyd 
arno o flaen Caiaphas ac ereill. Y mae yn dra thebyg 
eu bod yn gyflawn, os nad oedd Nicodemus a Joseph o 
Arimathea yn absenol. Dywed un mai hon ydoedd awr 
hunan-laddiad y genedl. Nid oedd angen dadleu ar y 
mater, oherwydd cydolygent i'w draddodi i Pilat. 

YR lESU O FLAEN PILAT. 

'* A dywedodd Pilat wrth yr archoffeiriaîd a*r bobl, Nid wyf fi yn 
cael dim bai ar y dyn hwn." — Luc xxiii. 4. 

Dygasant yr lesu yn rhwym at Pilat, yr hwn oedd yn 
mhalas Herod, preswylfod swyddogol Pilat yn ystod ei 
arhosiad yn Jerusalem. Safai ei breswylfod, meddir, 
ar fynydd Seion. Gellid tybio i*r orymdaith ryfedd hon 
gyraedd preswylfod Pilat tua saith oV gloch boreu 
Gwener. Wele olygfa na cheir ei chyffelyb yn oes y 
byd ! Unig-anedig Fab Duw, anwylyd y Tad, ac hyf- 
rydwch ei gariad erioed, yn cael ei arwain yn rhwym 
gan yr archoffeiriaid, ysgrifenyddion, Phariseaid, hen- 
uriaid, a phenaethiaid cenedl a chrefydd yr luddewon, 
i'w farnu a'i gondemnio gan raglaw anghyfiawn ! Ed- 
rychai ar fywydau yr luddewon fel bywydau caeth- 
weision israddol. Gan ei fod ef yn eu cashau yn ei galon 
ni allesid disgwyl i'n Gwaredwr gael fawr o gydym- 
deimlad oddiwrth y fath un. Ac er ei fod yn cashau yr 
luddewon, ar yr un pryd, ofnai iddynt achwyn arno a*i 
ddrygu gydag awdurdodau uwch nag ef ei hun. Gall- 
esid meddwl ei fod yn gogwyddo i amddiffyn yr lesu, 
ond yn y diwedd gwrandawodd ar y bobl a grochlefent 
am ei groeshoelio. Nid o ran dim parch atynt, nac at 
eu syniadau, y gadawodd Pilat y llys ac yr aeth allan 



084 

atynt: gwnaeth hyn yn ddiau am nad oedd yn dewîs; 
ymdrechu i orthrechu mympwyon ac ofergoeledd pobl 
israddol yn ei olwg. Byddai y Rhufeiniaid yn arfer codr 
eu brawdleoedd yn yr awyr agored. Mae yn dra thebyg^ 
i Pilat orchymyn i'w sedd swyddogol gael ei gosod ar 
y Palmanty lle a elwid yn Hebraeg Gahhathay yr hwn 
oedd uwchlaw y bobl ac o ílaen y llys swyddogol. 

Gofynodd Pilat i'r cyhuddwyr, " Pa achwyn yr ydych 
chwi yn ei ddwyn yn erbyn y dyn hwn ? Hwy a atebas- 
ant ac a ddywedasant wrtho, Oni bai fod hwn yn ddrwg- 
weithredwr, ni thraddodasem ni ef atat ti." Os oedd 
Herod Antipas wedi clywed am yr lesu o Nazareth, ac 
yn awyddus am ei weled, y mae yn debyg fod Pilat 
hefyd, yr hwn oedd yn preswylio yn Cesarea, wedi 
clywed am dano, ac wedi clustfeinio gryn lawer yn eî 
gylch ; a diamheu genym, wrth farnu yr lesu, nad oedd 
Hlat wedi clywed iddo wneyd dîm i aflonyddu ar 
heddwch y wlad, nac wedi troseddu yr un o gyfreithiau 
yr ymherodraeth. Mor bell ag yr oedd ef yn gweled, 
nid oedd yr lesu ond dysgawdwr crefyddol, yr hyn oedd 
islaw sylw ganddo ef ; a gwelai mai y rhai a honent eu 
hunain yn benaethiaid ac yn arweinwyr crefydd, y rhai a. 
gasêid mor fawr ganddo, a gododd yr helynt hwn yn 
erbyn y Gwaredwr, am ei fod yn ddidderbyn-wyneb yn 
condemnio eu rhagrith a'u ffurfiau meirwon. **Am 
hyny y dywedodd Pilat wrthynt, Cymerwch chwi ef, a 
bernwch ef yn ol eich cyfraith chwi." Gwelaf, fel pe 
dywedasai, mai rhyngoch chwi y mae yr achos i'w 
benderfynu. Y mae gyda chwi gyfraith a llys eich 
hunain. Ewch âg ef i'w farnu iV Uys priodol. ** Yna 
yr luddewon a ddywedasant wrtho, Nid cyfreithlawn i 
ni ladd neb." Awgryment, wrth son am ladd, eu bod 
hwy wedi barnu ei fod yn haeddu marwolaeth. A chan 
nad oes genym hawl i gario allan y ddedfryd, yr ydym 
wedi d'od yma atat ti i'w chario allan. Mwy dewisol 



oedd ganddynt ei roddi i farwolaeth trwy y ffordd 
Rufeinig na thrwy y ffordd luddewig, oherwydd yr oedd 
mwy o waradwydd yn nglyn â marwolaeth trwy groes- 
hoelio. Yr oeddynt yti gyru yn mlaen yn berffaîth yn ol 
y plan a roddodd yr lesu i'w ddysgyblion. A wyddent 
hwy eu bod yn gwneyd hyn yn ol y cỳnllun a roddodd 
efe i'w ddysgyblion ? Na wyddent. O'u gelyniaeth a*u 
IHd y cyfiawnent ei brophwydoliaethau a'i ragfynegîadau 
i'w bobl. "Cynddaredd dyn," ebe y Salmydd, "a'th 
foliana di.** 

**Ni a gawsom hwn," dywedasant, "yn gwyrdroî y 
bobl, ac yn gwrthod rhoi teyrnged i Cesar, gan ddy- 
wedyd mai efe ei hun yw Crist Frenîn." Gosodasant 
olwg wladol ar y cyhuddiad, gan ei ddiosg o'i gymeriad 
crefyddol mor llwyr ag y gallent. Cododd Pilat o'r 
gadair ac aeth i'r dadleudy, a galwodd yr lesu ato, a 
gofynodd iddo, '* Ai ti jrw Brenin yr luddewon?" Dy- 
wedodd yr lesu wrtho, " Aî ohonot dy hun yr wyt ti yn 
dywedyd hyn ? ai ereill a*i dywedasant i ti am danaf fi ?" 
Gofynodd yr lesu y cwestiwn i Pilat i ddwyn allan yr 
ystyr a roddai i swydd Brenin yn y cwestîwn. "Ai 
luddew ydwyf fi ?** gofynodd Pilat : teimlai ei fod wedi 
cael ei osod mewn sefyllfa anhyfryd. ** Dy genedl dy 
hun aV archoffeiriaid a'th draddodasant i mi." Fel y 
maent hwy yn gosod allan dy achos, nid ydwyf yn gaUu 
eu deall. ** Beth a wnaethost ti ?" Os ydwyt yn 
edrych yn ddaearol neu fydol arnaf fel Brenin, fel y 
maent hwy yn dìsgwyl cael eu Messiah, i orchfygu yr 
holl fyd a theyrnasu mewn rhwysg yn y byd, yr wyf yn 
barod i fynegu î ti. Fy mrenhiniaeth i nid yw o'r byd 
hwn. Nid wyf yn Frenin yn yr ystyr yr ydwyt ti yn 
edrych arnaf fi ; ond yr wyf yn Frenin : fy mrenhiniaeth 
i nid ydyw o ran ei tharddiad o*r byd hwn, ac nid ydyw 
o ran ei natur a'i hamcan oV byd hwn. Digon o brawf 
i ti nad yw fy mrenhiniaeth i o'r byd hwn ydyw, nad y w 



286 

fy ngweisîon yn gwneyd dim ymdrech i*m hamddiffyn. 
Y mae genyf fi weision, ond nid oes yma neb ohonynt 
yn fy amddiffyn heddyw. Yna gofynodd Pilat iddo, 
** Ai Brenin wyt ti?" Yr oedd gwrando ar yr lesu yn 
son am ei frenhiniaeth dair gwaith, a'i galw ** fy mren- 
hiniaeth," a'i weision **fy ngweision," yn awgrymu i'w 
feddwl ei fod ef yn honi bod yn rhyw fath o frenin. Er 
mwyn gwybod yn fanylach a oedd ef yn frenin, gofynodd, 
**Wrth hyny ai Brenin wyt ti?" **Yr ydwyt ti yn 
dywedyd," atebodd yr lesu, **mai Brenin wyf fi. Er 
mwyn hyn y*m ganed, ac er mwyn hyn y daethum i'r 
byd, fel y tystiolaethwn i*r gwirionedd. " Daeth yr hwn 
oedd yn mynwes y Tad i hysbysu gwirionedd tragy- 
wyddol y fynwes ddwyfol yn ein natur ni. Tystiolaethu 
î'r gwirionedd a ddarlunia yma fel moddion trwy ba raî 
y sefydlodd ei deyrnas, ac y meddianodd ei frenhiniaeth 
fel Cyfryngwr rhwng Duw a dynion. Nid oedd neb ond 
efe yn abl i sefyll yn yr ymdrech hon. Yr oedd efe yn 
sefyll i hysbysu a gweithio allan fwriadau a sylweddau 
tragywyddol cariad y fynwes ddwyfol er gogoniant Duw 
ac iachawdwriaeth pechaduriaid coUedig. Y mae deil- 
iaid fy nheyrnas i hefyd, meddai, yn gwrando fy Uais i, 
oherwydd eu bod o'r gwirionedd. ** Pob un a*r sydd o'r 
gwirionedd, sydd yn gwrando fy lleferydd i." Er nad 
oedd Pilat yn deall beth oedd efe yn ei lefaru, na pha 
befh oedd gwirionedd, yr oedd ymddangosiad a geiriau 
yr lesu wedi deffro ei feddwl i ofyn, **Beth yw gwir- 
ionedd?" Canfyddai Pilat ryw hynodrwydd yn y 
carcharor a safai ger ei fron. Ni welodd erioed garcharor 
fel hwn : yr oedd hwn yn barod i ddioddef er tystiol- 
aethu dros y gwirionedd. Ni welai Pilat, beth bynag 
oedd yr lesu, fod dim ynddo tebyg i deyrnfradwriaeth 
yn erbyn Rhufain. Ac yr oedd ymddygiad yr lesu wedi 
cyffwrdd ychydig â theimlad y rhaglaw. 

Efe a aeth allan drachefn at yr luddewon, gan ddwyn 



287 

yr lesu gydag ef î'r frawdle, a dywedodd wrthynt, " Nid 
wyf fi yn cael dim achos ynddo ef." Yr oedd y gallu 
oedd ganddo trwy ymarferiad i adnabod dynion a 
chymeriadau yn peri iddo feddwl fod ein Gwaredwr yn 
berífaith ddiniwed, a'i fod yn anrhaethol well ac anrhyd- 
eddusach na'i gyhuddwyr ynfyd. Cynhyrfodd yr arch- 
oíFeiriaid wrth wrando y rhaglaw yn cyhoeddi yr lesu 
yn ddiniwed. "A hwy a*i cyhuddasant ef o lawer o 
bethau." Pa reswm, teimlent ynddynt eu hunain, wedi 
i ni fod trwy y nos yn ymdrin â'i achos, a*i gael ef 
yn haeddu marwolaeth', fod barnwr cenhedlig a phagan- 
aîdd yn dadwneyd ein gwaith, ac yn ceisio ei ryddhau 
trwy ei gyhoeddi yn ddiniwed mewn ychydig fynudau ? 
Gofynodd Pilat iddo, ** Oni chlywi di faint o bethau y 
maent hwy yn eu tystiolaethu yn dy erbyn di ?" ** Oni 
atebi di ddim ?" " Ac nid atebodd efe iddo un gair, fel 
y rhyfeddodd y rhaglaw yn fawr." Yr oedd distaw- 
rwydd ein Gwaredwr yn ngwyneb cam-gyhuddiadau yr 
arch-oífeiriaid yn peri iddo ryfeddu yn fawr. Dywedodd 
wrthynt drachefn, ** Nid wyf fi yn cael dim bai yn y dyn 
hwn." A hwy a fuont daer arno, gan ddywedyd, Y 
mae efe yn cyífroi y bobl trwy y wlad. Dechreuodd yn 
Galilea, a daeth i fyny trwy wlad Judea i gyífroi y bobl, 
fel y mae y wlad wedi ei chyfFroi yn erbyn y lly wodraeth. 
Yr oedd y Messiah, yn ol eu syniad hwy, i waredu y 
genedl o dan iau Rhufain, ac yma o flaen Pilat, yn erbyn 
eu syniadau eu hunain am y Messiah, cyhuddent ef o 
gyfFroi y wlad yn erbyn y llywodraeth ! 

ANFON YR lESU AT HEROD. 

Pe buasai Pilat yn farnwr cyfiawn buasai yn rhyddhau 
ac yn amddiíFyn yr lesu, wedi gweled nad oedd dim bai 
ynddo ; ond yn Ue gwneyd cyfiawnder gwrandawodd ar 
lefain y dyrfa anghyfiawn a rhagrithiol. Pan y clywodd 
ef hwy yn crybwyll am Galilea, tybiodd y gallai gael 



gwaredigaeth o'i achos trwy eî anfon at Herod Antipas, 
yr hwn oedd wedi d'od i Jerusalem at ddyddiau y Pasg-, 
ac a arhosaî, meddir, yn y palas a berthynaì i'r 
Asomonîaid. Dywedir yr arferai Uywodraeth Rhufain 
anfon y carcharor i gael ei brofi o flaen brawdlys y wlad 
y magwyd ef. Cyfeiriodd yr orymdaith hynod i'r 
gogledd-ddwyrain, ar hyd heolydd culion, ac yn fuao 
cyrhaeddasant y palas Ue yr arhosai Herod, "yr hwn 
pan welodd yr lesu a lawenychodd yn fawr ; canys yr 
oedd efe yn chwenychu er's talm ei weled ef." Deuai i 
Jerusalem ar adeg y Pasg er mwyn pleser a difyrwch. 
Darfu ymddangosiad yr lesu ger eî fron ddeffro ei 
awydd am ddifyrwch wedi clywed cymaint am dano. 
Disgwyliai ei weled yn cyflawni gwyrth. Gofynodd iV 
lesu lawer o gwestîynau anmherthynasol ac ynfyd, ac 
er mwyn ceisio difyrwch gyrai yn mlaen i ofyn cwestiynau 
hyd nes yr aeth trwy y cwbl oedd ganddo, ac yna 
arhosodd am atebiad yr lesu. Eîthr nid atebodd ddim 
iddo : nid ymostyngai ein Gwaredwr i dorî gair â*r hwn 
a ddisgwyliai iddo gyflawni gwyrth i'w ddifyru ac i enill 
ei ffafr ef. Os oedd llygredigaeth Herod wedi ei alluogi 
ef i anghofio y weithred ysgeler o ladd loan, prophwyd 
a chenad yr Arglwydd, yr oedd y weithred o flaen 
meddwl yr lachawdwr ; a phe buasem yn dyfalu beth 
allasai fod yn meddwl yr lesu ar y pryd, buasem yn 
meddwl ei fod yn teimlo y dylasai Herod deimlo cy wîlydd 
edrych yn ngwyneb cyfaiU loan. Ni wyddai mwy na 
Philat beth oedd i*w wneuthur iV fath garcharor. Daeth 
iV penderfyniad na chymerai ef ran mewn condemnio y 
fath berson hynod. Gwnaeth ef a'i filwyr eu rhan i 
waradwyddo yr lesu trwy ei ddiystyru a'î watwar, a*i 
wisgo â gwisg glaerwen. Gwnaethant hyn i'w wawdio 
fel ymgeisydd brenhinol i'r luddewon. Byddai ym- 
geisydd am swydd yn Rhufain, dywedir, yn gwisgo 
gwisg gyffelyb. Yn y wisg hon anfonodd Herod yr 



289 



lesu yn ol at Pilat, a'r dwthwn hwnw yr aeth Pilat a 
Herod yn gyfeiUion ; canys yr oeddynt o'r blaen mewn 
^elyniaeth â'u gîlydd. Yr oedd dau ddrwg fel yn toddi 
î'w gilydd. 




[hebron.J 



290 



PENOD XXIII. 



Yr lesu gerhron Pitat drachefn — Püat yn ildio i laisr 
dialedd a chenfigen — Pilat yn ceisio glanhau ei hun 
oddiwrth ei hechod — Diwedd hanes Judas — Y milwyr 
yn fflangellu yr lesu — Ein Gwaredwr yn myned i 
Golgotha — Yr orymdaith hynod tuag yno — Ei groes- 
hoeliad — Ei eiriau ar y groes — Yn gweddio dros et 
elynion — Bwrw coelbren ar ei wisg — Yn achuby lleidr 
— Yn gofalu am ei fam — Tywyllwch o'r chweched hyd 
y nawfed awr. 



PILAT YN CONDEMNIO YR lESU l'W GROESHOELIO. 

YN ngfwaith Herod yn anfon Crîst yn ol ato heb ei gael 
yn euog cafodd Pilat ei osod mewn mantais adnew- 
yddol i ryddhau yr lesu a gwaredu ei hun rhag bod yn 
euog o waed gwirion. Galwodd ato yr archoffeiriaid a 
llywiawdwyr y bobl, a dywedodd ddarfod iddynt ddwyn 
yr lesu o*i flaen ef, ac iddo wneyd ymchwiliad manwl 
i'w achos : ** Ac ni chefais yn y dyn hwn ddim bai o ran 
y pethau yr ydych chwi yn ei gyhuddo am danynt ;" ac 
anfonais ef at Herod, a daeth yntau hefyd iV farn nad 
oedd efe wedi gwneyd dim yn haeddu marwolaeth. 
Yma yr oedd Pilat mewn cyfwng neillduol, naill ai î 
weithredu cyfiawnder trwy ryddhau y dieuog, neu i 
aberthu cyfiawnder a llais ei gydwybod ei hun i foddloni 
y lluaws anghyfiawn a chelwyddog. Ynia hefyd y 
dechreuodd ef wyro a myned ymaith gyda'r gwynt a'r 
tònau. 

Ceisiodd gytuno â hwynt trwy fyned i'w cyfarfod 
ychydig i dawelu eu cynddaredd : ** Am hyny,** meddai. 



291 

**inî a'i ceryddaf ef, ac a'i g-oUyngaf ymaîth." Tybiai 
y buasai ei fflangellu yn damaid i lonyddu eu dialedd, ac 
y buasai ei ollwng yn rhydd yn warogaeth i gyfiawnder. 
Er's rhyw gymaint o amser byddai y rhaglaw neu y 
swyddog Rhufeînig, boreu y Pasg, yn rhyddhau un 
carcharor iddynt a ddymunent, yr hwn a fyddai, fe 
ddichon, wedi gwrthryfela yn erbyn iau estronol. Daeth 
lluaws oV ddinas yr adeg hon i ofyn i Pilat ryddhau un 
carcharor. Yr oedd y dorf erbyn hyn wedi cynyddu yn 
fawr. Yr oedd mob y ddinas wedi cyrhaedd y lle, a'r 
dyrfa gan grochlefain a ddechreuodd ddeisyf arno 
wneuthur fel y gwnaethai bob amser iddynt. Disgwyliai 
Pilat y cawsai ef ollwng yn rhydd yr lesu, yr hwn a 
elwid Crist. Pa un a fynwch i mi ollwng yn rhydd i 
chwi : Barabbas ai yr lesu, yr hwn a elwir Crist? ** A 
fynwch chwi i mi ollwng yn rhydd i chwi Frenin yr 
luddewon?" Tw gymhell i wneyd cyfiawnder â*r lesu 
anfonodd ei wraig, Claudius Procala, gan ddywedyd, 
** Na fydded i ti a wnelych â*r cyfiawn hwnw." ** Ond 
hwy a ddeisyfasant roddi iddynt wr llofruddiog, gan 
wadu y sanct a'r cyfiawn. " Ar gais y penaethiaid llefödd 
y bobl, ** Bwrw hwn ymaith, a gollwng i ni Barabbas 
yn rhydd. AV Barabbas hwnw oedd leidr." **Pa un 
o*r d dau a fynwch i mi ei ollwng yn rhydd i chwi ?" 
gofynodd drachefn. Atebasant, Barabbas. ** Pa beth 
g'an hyny a wnaf i'r lesu, yr hwn a elwir Crist ?" gofyn- 
odd. Yna llefai yr holl bobl, ** Croeshoelia ef." 

Dacw Pilat yn ildio i lais dialedd, cenfigen, ac ang- 
hyfiawnder. Nid oedd efe yn gwybod am law y cyng- 
horau a*r bwriadau tragywyddol oedd o'r tu ol i'r cwbl ; 
ond nid oedd y llaw hono yn atal iddo ef weinyddu 
cyfiawnder, nac yn gwneyd ei gyfrifoldeb yn llai. ** A 
Philat, pan welodd nad oedd dim yn tycio, ond yn 
hytrach bod cynhwrf, a gymerth ddwfr, ac a olchodd ei 



292 

ddwylaw gerbron y bobl, gan ddywedyd, Dieuog ydwyf 
íì oddiwrth waed y cyfíawn hwn. Edrychwch chwi." 

Yr oedd golchi dwylaw i fynegu ymwrthodiad âV 
cyfrîfoldeb yn arferedig ac yn osodiad gan yr luddewon. 
** Golchaf fy nwylaw mewn diniweidrwydd,*' meddaî y 
Salmydd. Ac yr oedd hyn hefyd yn arferiad yn mysg 
y Groegiaid aV Rhufeinwyr. Yr oedd golchi dwylaw o 
ílaen y bobl fel hyn yn orchwyl hawdd, a llawer 
hawddach i Pilat na rhyddhau ei hun oddiwrth y cyfrìf- 
oldeb o gondemnio y dieuog. Os gallodd olchi ei ddwy- 
law yn lân o ílaen y bobl, nis gallodd buro ei gydwybod 
na'i thawelu oddiwrth gnöfeydd euogrwydd y weithred 
anfad, na glanhau staeniau y pechod oddiar ei gymeriad. 
Nìd oedd dim mewn bod a allasai olchi eî ddu gydwybod 
euog, a thynu ymaîth staeniau ei bechod oddiar ei 
berson a'i gymeriad ond gwaed yr hwn a gondemniodd 
efe i'w groeshoelio. 

Parod ydoedd yr archoífeîríaid a phenaethiaid y bobl, 
gyda'r holl filoedd oedd yn bresenol, î fyned dan gyfrif- 
oldeb y pechod mawr. Dywedasant, '* Bydded ei waed 
ef arnom ni ac ar ein plant." Arhosodd y pechod o 
galongaledwch, anghrediniaeth, ac anufudd-dod ar y 
genedl hyd yr awrhon, a disgynodd dafnau breîsion o 
ddîgofaint Duw arnynt o hyny hyd yn awr am iadd 
Tywysog y Bywyd. 

**A*r milwyr a'i dygasant ef i fewn y llys a elwir 
Pretorium." Er ei fod yn cochi y llwybr â'i waed dan 
eífeithiau y fflangell, dangosodd barodrwydd a hunan- 
feddiant i fyned i lawr ar hyd y ris hon o'i ddarostyng- 
iad. Yn y Pretorium, wedi ei fflangellu, diosgodd y 
milwyr ef, a rhoisant am dano fantell o ysgarlad er 
mwyn ei watwar fel un yn honi bod yn frenin iV 
luddewon. Gwehilion yr hîl ddynol mewn gwlad bagan- 
aidd oedd y milwyr hyn — sothach lly wodraeth baganaidd 
Rhufain oedd y dwylaw a'i dlosgent ac a'i gwisgent 



â mantell o ysgarlad. Wedi îddynt blethu coron o 
ddraîn, hwy a'i gosodasant ar ei ben ef ; a chorsen yn 
ei law ddeheu fel teyrnwialen ; ac a blygasant eu glinîau 
ger ei fron ef, ac a'î gwatwarasant, gan ddywedyd, 
** Henffych well, Brenîn yr luddewon ;*' a hwy a boer- 
asant arno, ac a gymerasant y gorsen o'i law, ac a'i 
tarawsant ar ei ben. Y mae y rhan yma o'i hanes yn 
arwain ein meddwl at y brophwydolîaeth, yr hon a 
ddywed, ** Efe a orthrymwyd, ac efe a gystuddiwyd, ac 
nid agorodd ei enau." Llefarai eî ddistawrwydd a'i 
oddefgarwch yn uchel am ei ymostyngiad mabaidd î 
ewyllys ei Dad ; ac yn ei ddistawrwydd cyflawnai y 
brophwydolîaeth, a gweithredai yn ol y cynghor tra- 
gywyddol. Yr oedd ei ymddygiad dioddefgar ac 
urddasol yn y trialon, dan y fflangell ac yn y gwarth, a 
hyny yn anghyfiawn, yn effeithio ar Pilat, gallem dybio, 
er ei waethaf. 

Aeth Pilat allan drachefn i wneyd cais am ei ryddhad • 
Feallai fod Claudius Procala drachefn wedi ymosod arno 
i wneyd cyfiawnder i'r Cyfiawn hwnw y breuddwydìodd 
hi am dano. Wele, yr wyf fi, meddai y rhaglaw, yn eî 
ddwyn ef allan i chwi, fel y gwypoch nad wyf fi yn cael 
ynddo ef un bai. Yna y daeth yr lesu allan yn y wisg 
borphor, yn yr hon y gwisgwyd ef ynddi gan y milwyr 
er mwyn ei watwar. Er fod ôl y fflangell arno a gwisg 
watwarus am dano, canfyddai Pilat urddas ynddo yn ei 
warth. Dy wedodd wrthynt, * * Wele y dyn " (Ecce hotno), 

Parhaodd yr archoifeiriaid a'r penaethiaid yn eu 
caledwch a'u gelyniaeth tuagat yr lesu. "Llefasant, 
Croeshoelia, croeshoelia ef." Pilat a ddjrwedodd wrth- 
ynt, Cymerwch chwi ef a chroeshoeliwch ef, gan y rhaid 
i chwi gael ei groeshoelio : **canys nid wyf fi yn cael 
dim bai ynddo." Ni wnaeth un bai yn erbyn y gyfraith 
dros ba un yr ydwyf fi yn sefyll. Dy wedodd yr luddewon, 



294 

Y mae gyda ni gyfraith, ac yn ol hono fe ddylai farw, 
am iddo wneuthur ei hunan yn Fab Duw ; a phaii glybu 
Pilat yr ymadrodd hwnw efe a ofnodd yn fwy. Ofnai 
y gallai fod rh^rw gysylltiad rhwng y person rhyfedd 
hwn âV duwiaUy ac y gallai y duwiau dynu mwy a 
aflwydd ar ei ben na'r luddewon. Gofynodd i'r lesu 
yn y dadleudy, ** O ba le yr wyt ti?" A oes rhjrwbeth 
mwy na dynol yn dy ddechreuad ? Ni roddodd yr lesu 
ateb iddo. Am hyn ffromodd Pilat wrtho, a gofynodd 
iddo, " Oni wyddost ti fod genyf awdurdod i'th groes- 
hoelio di, a bod genyf awdurdod i'th ollwng yn rhydd ?" 

Y mae gen^rt, ebe'r lesu, awdurdod arnaf fì ; ond ni 
fyddai i ti ddim awdurdod arnaf oni bai ei fod wedi ei 
roddi oddiuchod. Mae dy bechod di yn fawr, ond mae 
eu pechod hwy, y rhai a'm traddodasant i ti, yn Uawer 
mwy. Barnai Pilat fod ei dystiolaeth am dano ef a'r 
luddewon yn farn gyfiawn a chywir. Dywedasant, " Os 
goUyngi di hwn yn rhydd nid wyt ti garedig i Cesar. 
Pwy bynag a'i gwnelo ei hun yn frenin, y mae yn 
dywedyd yn erbyn Cesar." Dygasant yma ddadl 
newydd i beri dychryn ar Pilat, ac i ddwyn yr hwn oedd 
wedi dechreu gwyro mewn barn gjrfiawn i ddwyn yr 
achos i derfyniad trwy groeshoelio yr lesu. Ceîsîodd 
Pilat gan hyny berswadio ei hun iddo wneyd ymdrech 
ddîgonol i'w ryddhau, ond y dylasai beth bynag beidio 
niweidio ei hun. 

Dygodd allan yr lesu drachefn yn ei wîsg borphor a'r 
goron ddrain ar ei ben, a dywedodd, **Wele eich 
Brenin." Dywedodd hyn, mae'n debyg, i ddwyn yr 
achos i derfyniad, ac i daflu y cyfrifoldeb arnynt hwy. 
Llefasant ** Ymaith âg ef, ymaith âg ef, croeshoelia ef. 
Pilat a ddywedodd wrthynt, A groeshoeliaf fì eich 
Brenin chwi ? A'r archoffeiriaid a atebasant, Nid oes i 
ni frenin ond Cesar. Yna gan hyny efe a'i traddodes 
ef iddynt i'w groeshoelio. " 



295 
DIWEDD OFNADWY JUDAS. 

** Pan welodd Judas ddarfod ei gondemnio bu edifar 
ganddo." Gallem feddwl ei fod ef yn dilyn o'r ardd 
hyd nes y traddododd Pilat ef i'w groeshoelîo. Credwn 
nad oedd Judas yn llefain " Croeshoelia ef " gyda'r dorf. 
Nid oedd y pechod o'i fradychu wedi gallu dileu yr 
eíFeithiau o ddilyn ac edrych ar fy wyd sanctaidd a dihalog 
yr lesu am dair blynedd. Gwyddai fod yn yr lesu allu 
digonol i ddianc o ddwylaw ei elynion, a dichon ei fod 
yn meddwl o hyd yn ystod y prawf am dano yn dianc o 
afael pobl Nazareth pan y ceisient ei daflu dros y graig. 
Ond pan welodd i'w fradychiad ef ddibenu yn ei gon- 
demniad, bu edifar ganddo. Cododd cyfFro yn ei gyd- 
wybod oherwydd fod cyfiawnder yn gwaeddi am ddial 
arno am fradychu gwaed gwirion. Pe buasai Judas yn 
myned at yr lesu, ac yn datgan ei edifeirwch ger ei fron, 
buasai yn myned i le tebyg iawn i dderbyn maddeuant. 
Nid yw efe wedi gwrthod maddeu i'r edifeiriol. Fe 
aeth i*r Ue mwyaf anhebyg i dderbyn cydymdeimlad a 
gwaredigaeth : **ac a ddug drachefn y deg ar hugain 
arian iV archoíFeiriaid a*r henuriaid, gan ddywedyd, 
Pechais, gan fradychu gwaed gwirion. Hwythau a 
ddywedasant, Pa beth yw hyny i ni ? edrych di. Ac 
wedi iddo daflu yr arîan yn y deml, efe a ymadawodd, 
ac a aeth ac a ymgrogodd." Prynasant â'r arian faes 
y crochenydd yn gladdfa dieithriaid, yr hwn a alwyd 
* * Maes y gwaed. " Yr oedd hyn yn gyflawniad 
prophwydoliaeth. 

Mae cyfiawnder yn fynych yn y byd yn dial gwaed 
gwirion. Dacw Judas yn gwneyd ei hun yn dystiolaeth 
o gyfiawnder yn dial gwaed gwirion. Dy wed yr han es 
i Caiaphas gael ei ddiswyddo y flwyddyn ganlynol. B u 
farw Herod dan warth mewn alltudiaeth. Pilat hefyd, 
medd yr hanes, a fu farw trwy hunanladdiad mewn 



386 

alltudiaeth. Dymchwelwyd tŷ Annas yr oes ddilynol 
gan gynddaredd y lluaws, a llusgwyd ei fab trwy yr 
heolydd dan ei íRangellu ar ei ífordd i'r dîenyddle. 
Derbyniodd y bobl anedifeiríol a'u plant ddial cyfìawnder 
yn ninystr Jerusalem. 

YR lESU YN MYNBD I GALFARIA. 

" Ac efe ^an ddwyn ei groeB a ddaeth i le a elwìd Lle y benglog, ac 
a elwir yn Hebraeg, Golgotha. — Ioan ziz. 17. 

Yr oedd yr hwn a groeshoelid i garío y groes, neu 
ran ohoni, sef y pren croes, i Golgotha. Gydag ef y 
croeshoeliwyd dau ddrwgweithredwr. Canwriad y 
fyddin oedd yn trefnu yr orymdaith, ac yn cario allan y 
ddedfryd yn ol gorchymyn Pilat ar gais yr luddewon. 
Ar ol iddynt barotoi y groes, a gwneyd i fyny y trefn- 
iadau gogyfer â'r orymdaith aV amgylchiad, dîosgodd y 
milwyr yr lesu o'i wisg borphor a*r goron ddrain, ac a'i 
gwisgasant ef yn ei ddillad ei hun, ac a'i dygasant allan 
î' w groeshoelio. Wele yr orymdaîth yn cychwyn i fyned 
tuallan i byrth Jerusalem i Golgotha, neu Galfaria. 
Bernir mai i'r gogledd-orllewin o Jerusalem yr oedd y 
Ile, oddeutu haner milldir o'r ddînas. Edrychwn ar yr 
orymdaith yn cyfeirio tuag yno. Canfyddodd y milwyr 
fod yr lesu yn egwan o ran ei gorph i gario y groes o'r 
Pretorium i Galfaria heb golli amser. Ewyllysient fyned 
trwy yr amgylchîad yn ddîymdroi. Yr oedd noson ddi- 
gwsg, pryder meddwl, a sefyll heb orphwys yn ei brawf, 
y cernodio a'r fflangellu, yn anfanteisiol iddo i gadw i 
fyny ei nerth corphorol i gario y groes. Dygodd ei 
groes trwy heolydd Jerusalem ; ac fel yr oeddynt yn 
myned allan trwy y porth, cawsant ddyn o Cyrene — Ue yn 
ngogledd Aífrica — a'i enw Simon, yr hwn oedd luddew, 
ac a ddaeth o bell i'r wyl yn Jerusalem. Gwelai y milwyr 
y byddai yn well i Simon ddwyn croes yr lesu am ran 
o'r íFordd ; gan hyny hwy a ddaliasant Simon o Cyrene, 



297 

ac a ddodasant y groes arno ef, i'w dwyn ar ol yr lesu. 
Gallai fod ynddo gydymdeimlad â'r Gwaredwr. Fodd 
bynag, gwnaeth gymwynas â*n Gwaredwr trwy ddwyn 
ei groes yn ei le am ran o'r ffordd. Y mae yr hanes yn 
mynegu iddo ef a'i deulu gael eu dychwelyd ato, a'u 
gwneyd yn bobl iddo. Dywedodd Paul wrth y saint yn 
Rhufain, " Anerchwch Rufus, etholedig yr Arglwydd, 
a'i fam ef a minau." Yr oedd Rufus, meddir, yn fab î 
Simon o Cyrene, a'i fam yn wraig iddo. 

** Ac yr oedd yn ei ganlyn luaws mawr o bobl, ac o 
wragedd, y rhai hefyd oedd yn cwynfan ac yn galaru o'î 
blegid ef." Distaw oedd efe dan y groes, ond yr oedd 
cwynfan a galar merched Jerusalem yn peri iddo droî 
atynt, a dywedyd, " Merched Jerusalem, na wylwch 
o'm plegid i : eithr wylwch o'ch plegid eich hunaîn, ac 
oblegîd eich plant." Edrychai gyda thosturi arnynt yn 
dinystrio eu hunain, ac wrth feddwl am yr erchylldra 
a ddîsgynai ar y ddinas trwy y dihystr gan y Rhufeiniaid. 

GWEDDI CRIST DROS EI ELYNION. 

" A hwy a*i croeshoeliasant ef." — Masc xv. 25. 

Ni a edrychwn gyda pharchedîg ofn ar yr hwn a 
wanasant, a gogwyddwn eîn clust yn wylaidd i wrando 
beth a ddywed ar bren gwaradwyddus y groes. Y mae 
ei achos ei hun heddyw yn ddîgon fel nas gall gael 
hamdden i feddwl am ereill. Ond molianwn, addolwn, 
ac ymgrymwn ger ei fron, wrth feddwl yn y profiad 
cyntaf o arteithiau y groes, iddo ddywedyd, **0 Dad,. 
maddeu iddynt ; canys ni wyddant pa beth y maent yn 
ei wneuthur." Gweddìai am faddeuant i'w elynion dan 
nod eithaf eu gelyniaeth a'u dialeddau. Erbyn hyn nis 
gallent hwy wneuthur ychwaneg o ddirmyg iddo : yr 
oeddynt wedi myned trwy eu holl ddyfeisiau a'u brad- 
wriaethau dialeddol i*w ddirmygu trwy ei watwar a'i 



298 

fflangellu, a*i groeshoelio ar bren gwaradwyddus y 
groes. Ondy O ! ryfedd garîad ! wedi iddynt orphen eu 
dirmyg, gweddìo y mae efe am iddynt gael y fendîth 
fwyaf angenrheidiol a gwerthfawr — y fendith a roddai 
fynedfa iddynt i hoU drigfanau y nef. Wele g^rílawniad 
períFaith a gogoneddus oV gorchymyn a roddodd i'r 
dysgyblion ar y mynydd. Tjrwalltodd ei waed er 
maddeuant pechodau, a phan yn tywallt ei waed ac yn 
dioddef dros ein pechodau, anfonodd ddeisyfìad at ei 
Dad am faddeuant i'w boenydwyr ! Y mae ei gariad 
yn dal yn ddigyfnewid ar y groes at ei elynion ! Ydyw, 
y mae ei gariad at ddynolryw yn cael ei droi yn weddi 
am faddeuant i'r annuwiolion o'i gwmpas. Dywed, 
**Canys ni wyddant pa beth y maent yn ei wneuthur." 
Yr oedd dau orchudd rhyngddynt â'i adnabod fel 
Arglwydd y gogoniant : yr oedd ei wisg mewn agwedd 
gwas ; hefyd, yr oedd gorchudd o dywyllwch yn eu deall 
trwy dwyll pechod a chamarweiniad crefyddol. Yr oedd 
Moses aV prophwydi ganddynt, y rhai oedd yn tystiol- 
aethu am Grist, ond oherwydd tywyllwch eu deall trwy 
dwyll pechod a chamarweiniad crefyddol, daearol ac 
anianol oedd eu syniadau am y Messiah. Yr oeddynt 
er y cwbl yn gyfrifol am y pechod hwn o groeshoelio 
Arglwydd y gogoniant; ac yr oedd y pechod hwn yn 
fawr. Llanwodd hwn gwpan eu hanwiredd. Yr oedd 
y pechod mor fawr fel yr eglurid mawredd gogoniant 
Arglwydd y gogoniant yn ei ddeisyfiad at ei Dad am 
faddeuant ohono. Ni fu ei weddi ar y groes yn ofer — 

" Gwnaeth i'r rheini 
Wylo edifeirwch pur. 

YR lESU AR Y GROES. 

A Philat a ysgrifenodd deitl, ac a'i dododd ar y groes, 
a'r ysgrifen oedd **IESU O NAZARETH, BRENIN 
YR lUDDEWON." Yr oedd yr ysgrifen wedi ei ys- 



299 

g^rifenu yn Hebraeg neu Aramaeg, tafodîaith y bobl ár 
y pryd, yr hon oedd yn cynrychioli yr iaith Hebraeg" ; 
a'r iaith Roeg, yr hon oedd mewn cylchrediad ; a'r iaith 
Lladin, sef iaith y llywodraeth. Gofalodd Pilat am fod 
yr ysgrifen yn ddealledig i bawb o'r dyrfa. " A hwy a'i 
croeshoeliasant ef." Trodd y rhaglaw y gwaradwydd 
arnynt hwy, ac edrychai ar yr lesu yn ddigon uwchlaw 
iddynt i fod yn Frenin. A hwy a aethant at Pilat gan 
ofyn iddo beidîo ysgrifenu Brenin yr luddewon. Teimlaî 
Pilat erbyn hyn ei fod wedi ildio digon iddynt hwy. 
Dywedodd, ** Yr hyn a ysgrifenais a ysgrifenais. " 

Brenin yn y frwydr ydoedd ef yma. Anfon eu deil- 
iaid i'r frwydr y mae brenhinoedd y ddaear y rhan 
fynychaf o lawer, a diogelu eu hunain gartref. Ond 
wele Frenin ei hunan yn y frwydr. Y mae efe yn fyẅ 
ac yn sefyll fel Brenin yn Edom — canolbwynt cyfar- 
fyddiad y gelynion ; ac er fod pawb wedi ei adael a 
phawb yn ei erbyn, gorchfygu y mae efe. Pa fodd y 
gwyddom ei fod yn gorchfygu ? Y mae ganddo ddigon 
o nerth wrth gefn i weddío dros ei elynion. 

BWRW COELBREN AR EI WISG. 

'* Y maent yn rhanu fy nillad yn eu mysg, ac ar fy ngwisg yn bwrw 
coelbren." — Salm xxii. 18. 

Cyflawnwyd y brophwydoliaeth hon gan y milwyr 
paganaidd, y rhai ni wyddent yr Ysgrythyr. Rhanasant 
ei wisg yn bedair rhan, un rhan i bob milwr. Pedwar 
o filwyr oedd yn ei groeshoelio. Yr oe^d ei wisg uchaf 
yn ddiwnì'ad, wedi ei gweu o'r cẁr uchaf trwyddi olL 
Felly yr oedd y wisg yn un darn, a buasai ei darnio yn 
t>edair rhan yn gwneyd pob rhan yn ddiwerth. Gwelodd 
y milwyr nad oedd wiw ei thori ; gan hyny, ar ei wisg 
y bwriasant goelbren. Felly disgynodd ei wisg i ran un 



800 

o'r paganîaid milwrol hyn, a thrwy hyn cyflawnwyd y 
broph wydoliaeth . 

Yn y brophwydolîaeth hefyd cawn olwg ar y gwatwar 
a fu ar ein Gwaredwr pan ar y groes. Dywedir yn y 
brophwydoliaeth, ** Pawb a'r a'm gwelant a'm gwatwar- 
ant : llaesant wefl. " Yn ei gylchynu ef yr oedd yr 
archoífeiriaid, a'r ysgrifenyddion, aV henuriaid, ac fel 
gwrdd deirw Basan agorasant eu genau i'w watwar. 
Edrychwn am fynud ar yr olygfa ryfedd hon. Wele 
Fab y dyn, y sanctaidd a'r dihalog, ac unig-anedig Fab 
Duw, yn ei ymdrech fawr yn cadw eneidiau dynion, ac 
eneidiau dynol o'i gwmpas, yn llaw gallu y tywyllwch, 
yn gwneyd eu goreu i'w watwar a'i waradwyddo. Pa 
fodd y daliodd efe i'w watwar a'i waradwyddo ? ** A 
ddioddefodd y groes, gan ddiystyru gwaradwydd." 
Gadawodd y cwbl yn llaw ei Dad er mwyn gwneuthur 
ei ewyllys ef trwy off'rymu ei hun. 

TROEDIGAETH Y LLEIDR AR Y GROES. 

** Arglwydd, cofia fi pan ddelych i'th deyrnas." — Luo xxiii. 42. 

Dywed Matthew a Marc fod y ddau ddrwg-weithredwr 
a groeshoeliasid gydag ef yn ei ddifenwi. **A'r un 
peth hefyd," meddai Matthew, **yr edliwiodd y lladron, 
y rhai a groeshoeliasid gydag ef." Feallai fod y ddau 
yn cablu yn y dechreu hyd nes y profodd un gyfnewidiad 
wrth edrych ar ymddygiad yr lesu yn y gwaradwydd. 
Neu gallai fod cofio rhywbeth a welodd neu a glywodd 
am dano wedi bod yn foddion troedigaeth iddo. Dyma 
un o'r drwg-weithredwyr yn pregethu yr lesu wrth y 
drwg-weithredwr a ddioddefai gydag ef, ac yn dwyn 
tystiolaeth i anrhydedd, urddas, a gogoniant y Cyfiawn 
a'r Sanctaidd. Yn nghanol y gwatwar, fel rhuadau 
gwrdd deirw Basan, a chyfarthiadau cwn ufFern, clust- 



801 

feinîwn i wrando adlaîs íFydd a'i thystiolaeth i'r gwir- 
ionedd. Efe yn unig a welodd ogoniant yr lesu, ac a 
wnaeth arddeliad ohono fel Gwaredwr pechaduriaîd, 
pan yr oedd efe yn groeshoeliedig ar bren y groes. 
Dywed Luther, * * fod tystiolaeth a phrofFes y lleidr ar y 
groes yn arwydd cysurlawn ac yn engraipht sicr i'r byd 
Cristionogol y gofala yr Arglwydd fod fFydd yn Nghrist 
a phrofFes ei enw yn fyw yn y byd." Yr oedd y dysg- 
yblion wedi eu gwasgaru ac yn sefyll o hirbell. Rhaid 
gan hyny iV lleidr dd'od yn mlaen i'w brofFesu a'i 
bregethu. Dywedodd wrth yr hwn oedd yn cablu yr 
lesu, ** Onid wyt ti yn ofni Duw, gan dy fod dan yr un 
farnedigaeth ?" Pobl heb ofni Duw yn eu calonau oedd 
yn ei watwar. Nid ydyw yn amser i gablu heddyw, fel 
pe dywedasai, ond i ofni Duw. Yr ydym ni yn haeddu 
dioddef, ac yn derbyn yr hyn a haeddai y pethau a 
wnaethom. ** Eithr hwn ni wnaeth ddim allan o'i le.*' 
Er iddo gael ei gondemnio mewn dau lys, ni wnaeth 
ddim allan o'i le. Er iddo gael ei gernodio a'i fîlangellu 
a'i groeshoelio, ni wnaeth ddim allan o'i le. Y mae gwir 
ffydd yn tystiolaethu iV gwirionedd. Anmhrisiadwy 
ydoedd y dystiolaeth hon o ganol gau-dystion. 

** Ac efe a ddywedodd wrth yr lesu, Arglwydd, cofìa 
fì pan ddelych i'th deyrnas." Mewn atebiad i weddi y 
lleidr y llefarodd yr lesu yr ail waith ar y groes. 
** Heddyw," meddai, ** y byddi gyda mi yn mharadwys.*' 
Meddianodd faddeuant trwy ei waed ef, a rhoddodd yr 
lesu goron cyfìawnder iddo. Trwy hyn cafodd y rhag- 
orfraint oruchel o fod yn arwydd cyntaf o fuddugoliaeth 
y groes, a nerth gras Duw trwy lesu Grist i achub y 
penaf o bechaduriaid. Yr oedd ei edifeirwch a*i ffydd 
fel balm i glwyfau yr lesu. Gwelai ei fFydd ef yr lesu 
yn Arglwydd ac yn Frenin, er ei fod yn ei waradwydd. 



302 

" Ac yr oedd yn sefyll wrth groes yr lesu, ei fam ef, a chwaer ei 
fam ef ; Mair gwraìg Cleophas, a Mair Magdalen.'' — loan xiz. 25. 

Yr oedd loan hefyd yn sefyll gerllaw. Geîlw efe eî 
hun y * * dysgybl yr hwn a garai efe. " Yr hanes diweddaf 
a gawn am loan cyn hyn oedd yn nghyntedd yr arch- 
offeiriad. Y mae yn debyg iddo ddilyn yr lesu gyda 
gwyliadwriaeth at Pilat, ac Vr diwedd, hyd nes y tra- 
ddodwyd ef i'w groeshoelio. loan yw yr unig un o'r 
un-ar-ddeg y mae genym hanes iddo fyned at y groes. 
Gwyddai fod iddo le uchel yn serchiadau ei Waredwr ; 
nis gallai hyny lai na'i gymhell i'w ddilynhyd ydiwedd. 
Daeth Mair ei fam i'r wyl hon, yr hon, debygem, a 
arhosai gyda rhieni loan. Pan welodd loan ddarfod i 
Pilat draddodi yr- lesu i'w groeshoelio, a*u gweled yn 
parotoi at yr amgylchiad, ac yn trefnu yr orymdaith 
ryfedd, gallem feddwl iddo ddychwelyd adref a mynegu 
yr hanes i'w rieni ; ac feily yr hysbyswyd y newydd trist 
i'w tam. Y mae yn debyg Vr lesu fynegu i'w fam beth 
fyddai ei ddiwedd, ac mai trwy y diwedd hwnw y cyf- 
lawnai amcan mawr ei anfoniad a'i ddyfodiad iV byd. 

Yma gwelwn ei fam yn sefyll wrth y groes. Diau 
nas gallent ei chadw yn y ty, — mynai ei chariad gael 
golwg ar ei Mab anwyl a'i Gwaredwr ar y groes, beth 
bynag fyddai y canlyniadau. Wrth weled penderfyniad 
Mair, barnodd y gwragedd ereill mai doeth a gweddus 
fyddai iddynt gydymdeimlo â hi trwy fyned gyda hi at 
y groes. Wrth weled Éyddlondeb y gwragedd, tuedd- 
wyd loan hefyd i fyned gyda hwynt. Amlwg ydoedd 
íFyddlondeb y gwragedd hyn i'w Harglwydd. Yr oedd 
pedair o'r gwragedd ffyddlawn wrth y groes, pan nad 
oedd yno ond un apostol. 

Dywedodd Simeon wrth Mair yn y deml, adeg ei 
enwaediad, " A thrwy dy enaid dy hun yr ä cleddyf." 
Cyflawnwyd prophwydoliaeth Simeon, mae yn dra 
thebygol, pan y cafodd Maîr yr olwg gyntaf ar yr lesu 



803 

ar y groes. Llefarodd y drydedd waith ar y gfroes wrth 
weled ei fam yn ei dagrau, a gweled ei fFyddlondeb hi 
ac ereill a safai yno. ** Yr lesu gan hyny, pan welodd 
ei fam, a*r dysgybl yr hwn a garai efe yn sefyll gerllaw, 
a ddywedodd wrth ei fam, O wraig, wele dy fab. Gwedi 
hyny y dywedodd wrth y dysgybl, Wele dy fam." 
Dywedodd wrth Mair ei fam am iddi gymeryd loan yn 
fab iddi, ac ymddwyn ato fel ei mab ; a dywedodd wrth 
loan am iddo gymeryd Mair yn fam iddo, ac ymddwyn 
ati fel ei fam. ** Ac oV awr hono allan y cymerodd y 
dysgybl hi i'w gartref. " Dangosai dynerwch a gofal am 
ei fam trwy ei chyflwyno i ofal un a garai efe. Yr oedd 
cartrefu gyda'r dysgybl a garai yr lesu mor fawr, a'r 
hwn yntau a garai ei Waredwr yn fawr, yn ei chynorth- 
wyo i anghofio ei chartref yn Galilea. Mynych, yn 
ddiamheu, yr ymddiddanai y teulu hwn am yr lesu, 
pryd y profent hyfrydwch digyfFelyb, oherwydd byddai 
efe yn egluro ei hun iddynt. 

" Ac ar y chweched awr y bu tywyllwch ar yr hoU ddaear, hyd y 
nawfed awr." — Matth. xxvii. 45. 

Dechreuodd y tywyllwch rhyfedd hwn ddeuddeg oV 

gloch ganol dydd, a pharhaodd hyd dri yn y prydnawn. 

Yr oedd y tywyllwch yn gyfFredinol. Gwrthodai yr haul 

edrych ar ei Greawdwr yn dyoddef ar bren y groes : 

ac fel yn Uewygu mewn ymdrech i ddangos cydym- 

deimlad âg ef trwy ei ganlyn'i'r tywyllwch. Rhoddodd 

y tywyllwch daw ar watwar y gwatwarwyr, a mynodd 

lonyddwch i*r lesu oddiwrth eu gwawd i fyned trwy 

waith mawr ei oes, sef ofFrymu ei hun yn oíFrwm ac yn 

aberth difai i Dduw. Mynegai y tywyllwch am y Tad 

yn cuddio ei wyneb oddiwrth ei Fab oherwydd ein 

pechodau ni. Yr oedd gwg a chuddiadau gwyneb ei 

Dad yn cynwys holl dònau llifeiriant digofaint Duw am 

ein pechodau ni : ** Yr hwn nid adnabu bechod a wnaeth 

efe yn bechod drosom ni." 



804 



PENOD XXIV. 



Yr lesu yn profi cuddiadau gwyneb ei Dad — Ei eiriau 
olaf—Ein Gwaredwr yn marw — Amgylchiadau, ar- 
wyddion, ac effeithiau y croeshoeliad. 



EI EIRIAU OLAF. 

" Ac yn nghylch y nawfed awr y llefodd yr lesu â Uef uchel, gan 
ddywedyd, Eli, Eli, lama sabachthani? hyny yw, Fy Nuw, £y 
Nuw, paham y'm gadewaìst ?" — Matth. xxvii. 46. 

HWN ydoedd y pedwerydd air a lefarodd ar y groes, 
a hwn ydoedd y cyntaf a lefarodd o berthynas iddo 
ei hun. Llefarodd hwynt, meddir, yn yr iaith a ddysg-- 
wyd iddo gan ei fam. Er nas gallwn ddeall ystyr y 
geiriau, awgrymant i ni ddyfnder a mawredd dioddef- 
iadau ein Gwaredwr. Dan guddiadau gwynebpryd ei 
Dad y mae efe yn gofyn, ** Fy Nuw, fy Nuw, paham 
y'm gadewaist ?" Yr oedd digofaint Duw am ein pech- 
odau ni yn bellder ac yn ddieithrwch rhwng y Tad aV 
Mab. Awgryma y geiriau hefyd berffeithrwydd dwyfol 
ein Gwaredwr pan yn dioddef am ein pechodau ni. Nis 
gall y goreu o bobl Dduw ar y ddaear ofyn iV Tad 
nefol, **Paham y'm gadewaist," pan y mae yn cuddio 
ei wyneb oddiwrthynt. Gwyddant yn dda eu bod hwy 
yn cyfiawn haeddu cuddiadau gwyneb eu Tad. Yn eu 
hymdrech i symud y tywyllwch oddiar ei wynebpryd ef, 
gwaeddant, ** Er mwyn dy enw, Arglwydd, maddeu fy 
anwiredd, canys mawr yw." Gwyddai yr lesu ei fod yn 
dioddef yn ein lle a throsom ni, a gwyddai fod yn rhaid 
iddo ef, yr hwn na wnaeth bechod, gael ei wneyd yn 



805 

bechod drosom ni, a phrofi eithaf chwerwder cyüog 
pechod mewn marwolaeth. Yr oedd efe yn ewyllysio 
g-wneuthur ewyllys ei Dad trwy brofi ei ddigofaint am 
ein pechodau ni. Yma y mae efe yn ymgysuro nad oedd 
efe ei hun yn haeddu : pan yr oedd tywyllwch oddifyny, 
heb un pelydryn .o'r nef, y mae efe yn cael pelydryn o 
oleuni yn ei fynwes ei hun. ** Tywysog y byd hwn sydd 
yn dyfod," meddai mewn un Ue, ** ac nid oes iddo ddim 
ynof fi. " Ymgysurai yn y gwirionedd ei fod yn berffaith 
rydd a glân oddiwrth ddim a fuasai yn cytuno âg ym- 
osodiadau tywysog y byd hwn ; a gofynai i'w Dad 
Paham ! dan gaddiadau ei wyneb am eîn pechodau ni. 

Tybiodd rhai ei fod yn galw ar Elias. Yr oedd y gair 
cyntaf, **EH," i rai yn swnio yn debyg i enw Elias y 
prophwyd. **Wedi hyny yr lesu yn gwybod fod pob- 
peth wedi ei orphen weithian, fel y cyflawnid yr ys- 
grythyr, a ddywedodd, Y mae syched arnaf." Hwn 
ydoedd y pumed air a lefarodd ete ar y groes. Yr oedd 
y tywyllwch, ni a gredwn, yn dechreu cilio oddiar wyneb 
y Tad ; a gwyddai ei fod wedi myned trwy galedwaith 
mawr ei oes, a gwyddai hefyd am y brophwydoliaeth, yr 
hon a ddywed, ** Ac a'm diodasant â finegr yn fy syched." 
Gosododd anrhydedd ar y gair trwy gyflawni ei broph- 
wydoliaeth ar y groes. ** Ac un a redodd ac a lanwodd 
yspwng yn llawn o finegr, ac a'i gosododd ar gorsen, ac 
a'i diododd ef." Canodd Islwyn wrth feddwl am dano 
mewn syched — 

** Ac wylodd Uawer ffynon bell 
Hyd arlechweddau Canaan ffu, 
Pan gludai'r awel brudd y Uef, 
* Mae syched, syched arnaf fi !' " 

Yna pan gymerodd yr lesu y finegr, efe a ddywedodd, 
** Gorphenwyd." Hwn ydoedd y chweched air a lefar- 
odd ar y groes. Wele wawr ar achos byd colledig : 
y mae y gyfraith wedi ei mawrhau a'i gwneuthur ya 



806 

anrbydeddus. Yn ei fywyd a'i ufudd-dod hyd angeu y 
groes y mae v prophwydoliaethau wedi eu cyflawni, y 
cysgodau wedi derbyn eu sylwedd, a'r hen gyfamod 
wedi d'od i'r terfyn, a'r cyfamod newydd wedi ei sefydlu 
^*i gysegru â'i waed ef ; luddewiaeth wedi myned yn 
ddiddefnydd, aV sancteiddiolaf wedi- peidio bod yn 
gartref y presenoldeb dwyfol. Y mae efe trwy offrymu 
ei hun yn ofFrwm ac yn aberth difai i Dduw wedi "dibenu 
camwedd a selio pechodau, a gwneuthur cymod dros 
anwiredd, a dwyn cyfiawnder tragywyddol, ac wedi selio 
y weledigaeth aV brophwydoliaeth, ac eneinio y 
sancteiddiolaf. " 

Mae y gair ** Gorphenwyd " gan ein Gwaredwr ar. y 
groes wedi estyn testynau newyddion i fawl y ddaear, ac 
wedi llenwi moliant y nef â newydd-deb tragywyddol. 
Mae ein byd ni wedi ei gysegru a'i ddyrchafu trwy iddo 
lefaru ynddo y gair ** Gorphenwyd." Esgynodd eiber- 
oriaeth ar adenydd awelon ein byd ni i gyfandiroedd 
llywodraeth ein Duw. Dywed y gair ** Gorphenwyd " 
fod ein Gwaredwr wedi gorphen gwaith ei ddiwrnod 
yn gynarol am dfi oV gloch prydnawn, yn dair-ar-ddeg- 
ar-hugain oed, a'i fod wedi llwyddo yn ei genhadaeth 
o*r nef i barthau isaf y ddaear i gadw y colledig. 

** A'r lesu gan lefain â llef uchel a ddywedodd, O 
Dad, i'th ddwylaw di y gorchymynaf fy ysbryd. Ac 
wedi iddo ddywedyd hyn efe a drengodd.'* ** A chan 
ogwyddo ei ben, efe a roddes i fyny yr ysbryd.'* Hwn 
ydoedd y seithfed air a*r olaf a lefarodd yr lesu ar y grpes. 
Gweithredydd gwirfoddol oedd efe yn ei farwolaeth. 
Arwyddai y llef hon fuddugoliaeth, a*i fod yn dechreu 
profi y llawenydd aV gogoniant ar ol hyny. 

ARWYDDION AC AMGYLCHIADAU Y CROESHOELIAD. 

Y mae yr arwyddion cydfynedol âV amgylchiad yn 
mynegu am fawredd ei Berson a mawredd ei waith. 



307 

" Ac wele," medd yr hanes, 'Mlen y deml a rwygwyd 
yn ddau oddi fÿny hyd i waered ; aV ddaear a grynodd, 
a'r meinî a holltwyd : aV beddau a agorwyd ; a llawer 
o gyrph y saint a hunasent a gyfodasant," ac a ym- 
ddangosasant i lawer yn y ddinas sanctaidd. Effeithiodd 
arwyddion yr amgylchiad ar y canwriad. Derbyniodd, 
hefyd, y rhai oedd gydag ef yn gwylied yr lesu argraph- 
iadau neiUduol trwy yr amgylchiad rhyfedd, a dywed- 
asant, ** Yn wir, Mab Duw oedd y dyn hwn." Wele 
yr hedyn mwstard yr hwn a dyfodd yn bren mawr, fel y 
mae llawer erbyn hyn yn gwneyd eu cartref yn ei gang- 
henau. Y mae ei groeshoeliad yn derfyn rhwng 
yr hen oruchwyliaeth a' r newydd. Ffydd yn Nghrist 
ydyw yr unig allu i gynyrchu gwir rinwedd yn naturiol, 
moesol, ac ysbrydol. 

Safodd y gwragedd fFyddlawn a'i canlynasant ef o 
Galilea i edrych ar y pethau hyn. Pe gellid gweled llyfr 
ei gofFadwriaeth ef i'w bobl, ni a ganfyddem yn ddi- 
amheu lawer o hanes y gwragedd ffyddlawn o Galilea a 
fu yn gweini i'r lesu pan nad oedd ganddo le i roddi ei 
ben i lawr ; ac yn y llyfr, debygem, ni a ganfyddem 
wroldeb eu cariad yn d'od at ei groes ; nî wyddom faint 
o sirioldeb roddodd eu presenoldeb iddo ef. Daeth 
cynifer o'r luddewon at Pilat, fel na arhoi y cyrph ar y 
groes ar y Sabboth, a deisyfasant gael tori eu hesgeiriau 
a'u tynu i lawr. Pan y daeth y milwyr at yr lesu ni 
thorasant ei esgeiriau ef, oherwydd gwelent ei fod wedi 
marw eisioes ; ond un oV milwyr a wanodd ei ystlys â 
gwaewffon, ac yn y fan daeth allan waed a dwfr. Yr 
oedd loan yn gweled hyn, a dywed, ** A gwir yw y 
dystiolaeth. " Gwyddai ei fod yn dyweyd y gwir ; nis 
gallai anghofìo y milwyr yn gwanu ei anwyl Geidwad. 

Nid oedd asgwrn o oen y Pasg i gael ei dori, yr hwn 
oedd gysgod neillduol o Grist ; ac wele y cysgod aV 
brophwydoliaeth yn cael eu cyflawni. Dywed y bro- 



808 

phwydoliaeth, *'Nî thorir asgwrn ohono." Trodd 
cynddaredd y mîlwr hwn yn foliant i Dduw trwy iddo 
gyflawni y brophwydoliaeth. 

Daeth dau foneddwr yn mlaen i weinyddu ar yr lesu 
wedi iddo orphen ei waith, a gorphen ei ddiwrnod — 
Joseph o Arimathea a Nicodemus. Dau oedd yn eî 
gynhebrwng, ond dau tra anrhydeddus oeddynt er hyny. 
Y Tad oedd yn trefnu y claddedigaeth, ac apwyntiodd 
Joseph a Nicodemus yn ofalwyr ( undertakers ) yn yr 
amg-ylchiad. Llefara yr Efengylwyr yn barchus am 
danynt. Dywed Matthew fod Joseph o Arimathea yn 
wr goludog, fel yr oedd ganddo fodd i wneyd y cladded- 
igaeth yn anrhydeddus. Cynghorwr pendefìgaidd y 
gelwir ef gan Marc, a dywed hefyd, nid yn unig ei fod 
yn gynghorwr, ond hefyd yn wr da, ac yn disgwyl am 
deyrnas Dduw. Yr oedd efe yn ddysgybl i'r lesu, ond 
yn guddiedig. Peidîed neb o*r dysgyblion cuddiedig- a 
llechu yn nghysgod y ddau ddysgybl hyn. Daethant 
hwy at ei groes, a gwnaethant broffes ohono yn ei 
waradwydd, ac a fuont o wasanaeth mawr iddo mewn 
adeg yr oedd pawb wedi ei adael. Yr oedd Nicodemus 
yn benaeth yr luddewon. Daeth cyn hyn at yr lesu liw 
nos ; ond yma daw at y groes gyda chan' pwys o fyrr 
ac aloes, i berarogli ei gorph ; a phan y gwelsant yr 
lesu yn gogwyddo ei ben ac yn rhoddi i fyny yr ysbryd, 
daethant yn mlaen i ymaflyd yn eu gwaith fel rhai wedi 
eu hawdurdodi i'w gyflawni. Fe aeth Joseph i mewn 
yn hyf at Pilat yn ei balas, ac a ddeisyfodd gorph yr 
lesu. 

Dywedir y darluniai un o bregethwyr hyawdl yr oes 
oV blaen Joseph yn myned i brynu llian main, a gofynai 
i'r gwerthwr am y llian main goreu. Dygodd y gwerthwr 
un da i'w ddangos iddo : nid oedd hwn yn ddigon 
da gan Joseph, gofynodd a oedd ganddo un gwell- 
Ai hwn ydyw y goreu sydd gyda chwi ? gofynodd i*r 



gwerthwr. Y mae genym un gwell, atebodd, ond nid 
ydym yn cadw hwnw ond i*r rhai a ystyrir yn fawrion y 
tir. Deuwch a'r goreu sydd gyda chwi heddyw, meddai 
Joseph ; a phe buasai yn mynegu ei deimlad buasai yn 
dyweyd fod y mwyaf o bawb yn cael ei gladdu heddyw. 

Dywed Matthew, ** A Joseph wedi cymeryd y corph 
a'i hamdôdd â llian glân.'' ^^ Ac a'i hamdôdd yn y llian 
main," meddai Marc. Prynodd Nicodemus tua chan' 
pwys o fyrr ac aloes i*w berarogli. Gosododd Joseph 
ef yn ei fedd newydd ei hun, yr hwn a dorasai efe yn y 
graig, mewn gardd, ac a dreiglodd faen mawr wrth 
ddrws y bedd, ac a aeth ymaith. 

Coleddai yr luddewon syniadau uchel am ddiogelu a 
chadw y corph ar ol marw, fel yr hyn oedd yn dwyn 
cysylltiad agos â'u llwyddiant a'u dedwyddwch yn y 
dyfodol. Ymdrechai y cyfoethog am gael bedd wedi ei 
naddu yn y graig er mwyn cael diogelwch Vr corph. 
Boddlonodd ei Dad mor dda fel y rhoddodd ar feddwl a 
chalon cynghorwr pendefìgaidd, cyfìawn, a da Vw ddodi 
ef yn ei fedd newydd ei hun, yr hwn a dorasai efe 
mewn craig. 

Er nad oedd y gwragedd a'i canlynasant ef o Galilea 
yn meddu digon o wroldeb i fyned at Pilat, edrychent 
pa le y dodid ef. Nis gallai cariad y gwragedd hyn 
ymatal heb roddi datganiad ohono ei hun trwy ddilyn 
y corph at y bedd mewn hiraeth dwys. Eisteddasant 
am enyd gyferbyn ä'r bedd, a gofynent i'w gilydd, Beth 
a gawn ni ei wneuthur ? Barnent, fe ddichon, nad oedd 
Nicodemus wedi cael hamdden i'w berarogli yn briodol 
am fod y Sabbath yn agoshau. 

Dychwelasant i'r ddinas ac a barotoisant berarogl ac 
enaint. Gofalent am reoleiddio eu teimladau trwy 
orphwys ar y Sabbath : **Ac a orphwysasant ar y 
Sabbath yn ol y gorchymyn." Sabbath lled dywyll a 
thrist ydoedd hwn i'r dysgyblion. Gorphwyso yr oedd- 



810 

ynt mewn galar a hiraeth dwys am eu Harglwydd. Yr 
oedd wedi dywedyd wrthynt, **Chwi a fyddwch drist- 
ion." Profent y tristwch y Sabbath yr oedd eu Har- 
glwydd yn y bedd. Yr oedd parotoi gogyfer âg eneinio 
ei gorph wedi ysgafnhau ychydig ar feddyliau prudd y 
gwragedd. 

Ond tristwch oedd hwn cyn i'r wawr dori. A thra- 
noeth ymgynullodd yr arch-oíFeiriaid a'r Phariseaid at 
Pilat, a gofynasant iddo roddi gorchymyn i gadw y 
bedd yn ddiogel hyd y trydydd dydd, rhag y byddai iV 
dysgyblion ei ladrata, a dy wedyd, Efe a gyfododd o feirw. 
Feallai iddynt ddeall y geirîau, " Dinystriwch y deml 
hon, a mi a'i cyfodaf mewn tridiau," er na fynent gyd- 
nabod hyny. Os oeddynt wedi clywed fod Joseph o 
Arimathea a Nicodemus wedi ei arddel yn y gwarad- 
wydd, ofnent yn fwy y byddai iddynt hwy gy northwyo 
ei ddysgyblion i'w ladrata — ni phetrusent wneyd eu 
cynlluniau ar y Sabbath. Dyma y bobl oedd yn gwaeddi 
wrth y dyn a iachawyd ar lan llyn Bethesda, yr hwn a 
gariai ei wely i brofi fod yr lesu wedi ei iachau : ^* Y 
Sabbath yw hi." Bychan oedd gan y bobl hyn halogî 
y Sabbath eu hunain â'u gweddill o ddigofaint a chyn- 
ddaredd. Ac wele hwy eu hunain yn myned at Pilat, 
ac yn gofyn iddo roddi gorchymyn i wneyd y bedd yn 
ddiogel rhag y dysgyblion. 

** Y mae genych wyliadwriaeth," meddai ; cymerwch 
nifer o filwyr, a gwnewch mor ddiogel ag y medroch, 
os ydych yn ofni iddo adgyfodi : gwnewch eich goreu 
i'w gadw yn y bedd. A hwy a aethant ac a wnaethant 
y bedd yn ddiogel, trwy osod cortynau cryfion, tybia 
rhai, ar draws y maen ar y bedd, a*u cylymu wrth y 
graig, a gosod sêl y llywodraeth ar eu gwaith, fel y 
buasaì pwy bynag a ddatodai eu gwaith yn tynu llyw- 
odraeth Rhufain yn ei ben. Gwnaethant y wyliad- 
wriaeth i fyny o filwyr a rhai o'r luddewon. 



811 



PENOD XXV. 



Ffaith fawr adgyfodiad ein Harglwydd — Yn ymddangos 
i'w ddysgyhlion am ddeugain niwmod — Ymddangosiad 
yr lesu ( i ) i Mair Magdalen, (2) €r gwragedd, (j) 
i Petr, (4) i Cleopas aW dysgyhl arall ar y ffordd i 
EmmätLSf ( $) €r apostolion, 

ADGYFODIAD CRIST. 

** Yr Arglwydd a gyfododd yn wir, ac a ymddangosodd i Simon." — 
Luc xxiv. 34. 

YR oedd y bedd wedi ei wneyd mor ddiogel ag oedd 
modd i alluoedd Rhufain a'r luddewon, mewn un- 
deb â gallu y tywyllwch, ei wneuthur, **ond nid òedd yn 
bosibl ei atal ef ganddo," — yr oedd efe wedi talu swm ein 
dyled. 

Deuwn yn awr i olwg dyrchafìad Crist. Disgynodd 
i barthau isaf y ddaear i wneuthur ewyllys ei Dad. 
Disgynodd fel y gallai esgyn i gyflawni pob peth. 
Rhoddodd y fath foddlonrwydd iV Tad yn ei ddaros- 
tyngiad, fel y mae y Tad â*i holl allu yn ei ddyrchafu. 
Dyrchafodd y Tad ef â'i ddeheulaw, a dyrchafodd ef i'r 
ddeheulaw goruwch yr holl nefoedd. Grisiau ei ddyrch- 
afìad ydynt ei adgytodiad, ei esgyniad, ei eisteddiad 
ar ddeheulaw Duw, a*i ddyfodiad i farnu y byd y dydd 
diweddaf. Y ris gyntaf yn ei ddyrchafìad ydyw ei ad- 
gyfodiad o'r bedd. Y mae ei adgyfodiad yn cynwys 
gwirionedd sylfaenol yr Efengyl. Yn ei adgyfodiad 
daeth rhagorol fawredd nerth Duw a gweithrediad nerth 
ei gadernid ef i weithrediad, yr hon a weithredodd efe, 
medd y gair, yn Nghrist pan y cyfododd efe oddiwrth y 
meirw. Sêl cymeradwyaeth Duw ar ei waith ac ar ei 



812 

aberth ydyw ei adgyfodiad ef. Dywed ei adgyfodiad 
îddo orchfygu gallu a theyrnas y tywyllwch, a chon- 
demnio pechod yn y cnawd ; y mae ei adgyfodiad yn 
sicrhau buddugoliaeth y gwirionedd ar gyfeiliornad, y 
da ar y drwg, a bywyd ar farwolaeth. Priodolir ei 
adgyfodiad yn y gair i Dduw, neu y Tad. Cyfodwyd 
Crist o feirw trwy ogoniant y Tad. Y mae y gair hefyd 
yn priodoliei adgyfodiad iddo ef eihun. ** Dinystriwch 
y deml hon," ebe'r lesu, *'a mi a'i cyfodaf hi mewn 
tridiau." Ac y mae y gair yn priodoli ei adgyfodiad i'r 
Ysbryd Glân : ** Ac os Ysbryd yr hwn a gyfododd lesu 
o feirw sydd yn trigo ynoch," &c. 

YMDDANGOSIADAU YR lESU. 

Arhosodd ein Gwaredwr yn y byd ddeugain niwrnod 
wedi adgyfodi. Nid ymddangosodd i'r byd yn ystod yr 
amser hwn. Cyflawnodd ei addewid i*w ddysgyblion 
trwy ymddangos a datguddio ei hun iddynt, fel y llawen- 
ychent ynddo ac y tystiolaethent am ei adgyfodiad. Y 
mae hanes ei ymddangosiadau i*w ddysgyblion yn gysur- 
lawn ac addysgiadol. Nid ydyw yr efengylwyr wedi 
dangos gofal neillduol gyda golwg ar drefniad ei ym- 
ddangosiadau ; ond dangosant ofal neillduol am wneyd 
y fFeithiau yn hysbys. Dymunwn gyflwyno y trefniad a 
ganlyn o'i ymddangosiadau, er mantais iV darllenwyr : — 

1. I Mair Magdalen, loan xx. 14. 

2. Tr gwragedd ereill ar eu ffordd i fynegu i'r dysg- 
yblion, Matth. xxviii. 9. 

3. I Petr, Luc xxiv. 34 ; i Cor. xv. 5. 

4. Tr ddau ddysgybl af y ff'ordd i Emmâus, Luc xxiv. 

13—35- 

5. Tr un ar ddeg ac ereill, nèu yn hytrach i'r deg 
Apostol, Marc xvi. 14; Luc xxiv. 36; loan xx. 19. 

6. Tr un Apostol ar ddeg yn Jerusalemy loan xx. 26, 



313 

7. I bump oV Apostolion a dau o'i ddysgyblion ar lan 
môr Galilea, loan xxi. i, 2. 

8. Tr un ar ddeg ar fynydd Galilea, Matth. xxviii. 16 ; 
Marc xvi. 15 ; ac i'r pum* cant brodyr ar yr un mynydd^ 
I Cor. XV, 6. 

9. I lago, brawd yr Arglwydd, i Cor. xv. 7. 

10. Tr un ar ddeg ar ei esgyniad, Marc xvi. 19, 20 ; 
Luc xxiv. 50; Act. i. 3 — ^2. 

" Ac yn niwedd y Sabbath, a hi yn dyddhau, daeth y 
gwragedd at y bedd," wedi prynu y peraroglau i'w 
eneinio ef. Gwelsant ar yr olwg gyntaf ar y bedd fod 
y maen wedr ei dreiglo ymaith. ** Disgynodd angel yr 
Arglwydd o'r nef, ac a dreiglodd y maen oddiwrth y 
drws, ac a eisteddodd arno." Yr oedd golwg gogoneddus 
ar yr angel. ** A'i wynebpryd oedd fel mellten, a'i wisg 
yn wèn fel eira." Nid aeth yr angel i balas Pilat i ofyn 
ei genad ef i ddatod y seliau ; ac nid ymgynghorodd âV 
ceidwaid. Dangosodd hefyd ei fod yn wâs brenhinol, 
ac wedi derbyn awdurdod uwch nag awdurdodau y 
ddaear. Gwelodd a theimlodd y ceidwaid nas gallent 
hwy atal i'r gwas nefol hwn gyflawni ei waith : ** A rhag 
ei ofn ef y crynodd y ceidwaid, ac a aethant megis yn 
feirw. " Nid oedd rhwystr ar fîordd y gwragedd i fyned 
i'r bedd pan y cyrhaeddasant yno. Ac ni ddychrynid 
hwy gan y ceidwaid, y rhai erbyn hyn oeddynt wedî 
gadael y lle mewn ofn a dychryn gan olygon tanllyd ac 
ystwythgryf cenad y nef ; ond er iddynt gael y fFordd yn 
rhydd iV bedd ni chawsant gorph yr lesu. Daear 
sanctaidd oedd yr ardd a'r bedd : yma y daeth galluoedd 
y tywyllwch a galluoedd mawrion y nef i wrthdarawiad 
â'u gilydd. Nid oes angen gofyn pwy a orchfygodd yn 
yr ymgyrch. Buasem yn gofyn hefyd i'r archoíFeiriaid, 
pe cawsem gyfleusdra, y rhai a fu yn rhwymo ein 
Gwaredwr, ac wedi gwneyd eu goreu î ddiogelu y bedd,. 



814 

Ydyw y taclau yn dal, meddwch chwi, archaífeiríaid ? 
Yr hwn sydd yn preswylîo yn y nefoedd a chwardd ; yr 
Arglwydd a'ch gwatwar chwi heddyw. 

Dywedodd yr angel wrth y gwragedd, ** Nac ofnwch ; 
canys mi a wn mai ceisio yr ydych yr lesu yr hwn a 
groeshoeliwyd. Nid yw efe yma, canys cyfododd." 
Angel a gafodd y fraint oruchel o fynegu gyntaf am ei 
adgyfodiad wrth y gwragedd. Dywedodd yr angel 
wrthynt, ** Nac ofnwch : efe a gyfododd, megis y dy- 
wedodd ;'* cyílawnodd ei air i chwi. ** Deuwch, gwelwch 
y fan Ue gorweddodd yr Arglwydd." Yr oedd y Ue y 
gorweddodd yr Arglwydd yn gysegredig yn ei olwg, a 
dymuna arnynt hwy sylwi ac edrych yn fanwl a chyda 
pharch ar y fan lle y gorweddodd yr Arglwydd. Edrych- 
asant i fewn iV bedd, ac wrth edrych gwelsant angel 
arall mewn gwisg ddisglaer. Gallai fod yno ychwaneg 
o gylch y bedd. ** Ewch ar ffrwst," meddai, **a dy- 
wedwch i'w ddysgyblion, gyfodi ohono o feirw." Cof- 
iwch hefyd ddywedyd i Petr. * * Ac i Petr, " meddai ; 
yr ydwyf fi wedi cael siars neillduol i fynegu i Petr. Y 
mae efe yn myned o*ch blaen chwi i Galilea. Yno y 
cewch ei weled, fel y dywedodd. Yno yr oedd efe yn 
bwriadu ymddangos yn gyffredinol i*w ddysgyblion. 

Gwnaeth Mair Magdalen frys i ddychwelyd i Jeru- 
salem i fynegu i Petr ac loan, y rhai, y mae'n debyg, a 
àrhosent gyda'u gilydd yn nghartref loan ac lago. 
Dywedodd Mair Magdalen wrthynt mewn ffrwst, ** Hwy 
a ddygasant yr Arglwydd ymaith o*r bedd, ac ni wyddom 
ni pa le y dodasant ef." Fe allai, ac nid ydyw yn 
anhebyg, i Mair adael y lle wedi gweled y bedd yn wâg 
cyn iV angel fynegu iddi ei gyfodi o feirw. Darfu Mair, 
yn ei ffrwst yn mynegu hanes y bedd, eu cymhell at y 
bedd i weled beth oedd wedi cymeryd lle. A hwy a 
aethant at y bedd. Yr oedd y ddau ddysgybl erbyn hyn 
yn awyddus i weled y bedd fel y rhedasant, y ddau ýn 



816 

nghyd. Cyrhaeddodd loan y bedd o flaen Petr, gfan 
îddo redeg" yn gynt nag- ef. Taflodd loan ei olwg î'r 
bedd, a gwelodd y llîeiniau wedi eu gosod. Aeth Petr 
i mewn Vr bedd, ac a ganfu y bedd wedi ei drefnu. 
Anturiodd loan i mewn, ac a welodd ac a gredodd. 
Gadawodd yr lesu y dillad bedd mewn trefn i'w bobl, a 
thynodd y ,dainp oV bedd iddynt hwy. Y mae yr enw 
newydd a roddodd yr angel ar y bedd hefyd yn lliniaru 
gryn lawer ar ei ddychrynfeydd i'w ddysgyblion ef. Pwy 
a drefnodd y bedd fel hyn ? Tybia rhai mai yr angelion. 
Cyfododd, nid mewn brys, ond mewn nerth a thawelwch, 
fel y trefnodd y bedd yn ystafell i*w bobl ef i huno ynddi 
dan ei ofal ef, ac mewn undeb âg ef hyd nes y bydd efe 
yn eu deíFro i deyrnasu gydag ef. Dychwelodd y ddau 
ddysgybl at yr eiddynt heb weled dim ond y bedd yn 
wâg ac wedi ei drefnu. Safodd Mair wrth y bedd 
oddiallan yn wylo. Fel yr oedd Mair yn ymgrymu 
tua*r bedd yn ei galar, **Hi a ganfu ddau angel 
yn eu gwisgoedd gwynion yn eistedd un wrth ben 
ac un wrth draed y lle y dodasant gorph yr lesu." 
Mair Magdalen o bawb oedd yn hiraethu ac yn 
galaru fwyaf am dano : sychedig ydoedd ei henaid hi am 
yr lesu. 

Sylwn yn fanylach ar ei ymddangosiadau : — 
I . Ymddangosodd yn gyntaf iV hon oedd yn hiraethu 
fwyaf am dano, sef i Mair Magdalen. Dywed Marc, 
** A*r lesu wedi adgyfodi, y boreu dydd cyntaf oV wyth- 
nos, a ymddangosodd yn gyntaf i Mair Magdalen." 
Nid ydyw efe yn aros yn hir heb ymddangos neu egluro 
ei hun i'w bobl sydd yn hiraethu ac yn sychedu am dano. 
Yr oedd Mair wedi myned allan i chwilio am dano, a 
chafodd yr hwn oedd hofF gan ei henaid. Ni ddarfu hi ei 
adnabod yr olwg gyntaf a gafodd arno. Gofynodd iddi, 
** O wraig, paham yr wyt ti yn wylo ? pwy yr wyt ti yn 
ei geisio ?" Datguddiodd yr lesu ei hun iddi trwy ei 



816 

lais yn g'alw arnî : " Yr lesu a ddywedodd wrthi, Mair." 
Yr oedd llaîs yr lesu yn hawdd iV adnabod ; llais 
peraidd, debygem, oedd llais ein Gwaredwr. Galwodd 
Maîr yma yn ei lais arferol. Dygodd ei lais hi i'w 
adnabod yn llawn. ** Hithau a droes, ac a ddywedodd 
wrtho, Rabboni, yr hyn yw dywedyd, Athraw :" O fy 
Athraw, a dangosodd ddymuniad i gyfFwrdd âg ef. 
Dywedodd, ** Na chyfFwrdd â mi ; canys ni ddyrchefais 
i eto at fy Nhad." Ti a gei fy addoli mewn ystyr uwch 
na thrwy gyffyrddiad â mi. Y mae genyf fi waith mwy 
pwysig i dy gariad ataf heddyw na chyfFwrdd â mi. 
Dos at fy mrodyr, a dywed wrthynt. Ti gei fynegu y 
waith gyntaf fy adgyfodiad i*m brodyr. Mwy gwerth- 
fawr yn ei olwg na rhoddi mynegiad i'w chariad trwy 
gyffwrdd âg ef oedd myned i gysuro ei frodyr trwy 
fynegu iddynt am ei adgyfodiad. Y mae efe yma yn 
rhoddi gwaith i*w chariad ato. Dewisodd i Mair y pryd 
hwn ddangos ei chariad ato trwy gyflawni gwasanaeth 
yn hytrach na thrwy ddefosîwn. ** Dos at fy mrodyr, a 
dywed wrthynt." ** Yr wyf fi," meddai, **yn dyrchafu 
at fy Nhad i a*ch Tad chwîthau, fy Nuw i a'ch Duw 
chwithau. " Yn y geirîau hyn gallwn gael golwg ar y 
teulu gogoneddus trwy y ddaear aV nef, y rhai a enwir 
oV Tad, ac a unir gan y Mab, y cyntaf-anedig yn mhlith 
brodyr lawer, ac a berffeithir gan yr Ysbryd Glân. 
** Mair Magdalen a ddaeth ac a fynegodd i*r dysgyblion 
weled ohoni hi yr Arglwydd, a dywedyd ohono y pethau 
hyn iddi. " Dy wedai Mair ei fod ef wedi cyfodi o feirw, 
a'i fod ef yn fyw. Clywais ei lais ; bu yn siarad â mi, 
dywedai ; y mae ei gariad a'i ofal am danoch yr un, er 
i chwi ei adael ef. Gofynodd i mi dd'od i*ch cysuro- 
trwy ddyweyd iddo gyfodi o feirw. 

2. Cyfarfyddodd yr lesu y gwragedd ereill ar eu ffordd 
i fynegu i'r brodyr yn ol gorchymyn yr angel. ** Wele, 
yr lesu a gyfarfu â hwynt, gan ddywedyd, Henffych 



817 

well. A hwy a ddaethant ac a ymafaelasant yn eî 
draed ef, ac a'i haddolasant. " Dywedodd wrthynt, 
** Nac ofnwch ; ewch myneg-wch i*m brodyr, fel yr elont 
i Galilea, ac yno y'm gwelant i." Ond edrychai y dysg- 
yblion ar dystiolaeth y gwragedd fel gwegi, ac ni chred- 
asant iddynt. Daethant iV penderfyniad yn y cynghor 
i dawelu y milwyr a dirymu eu tystiolaeth trwy eu llwgr- 
wobrwyo. Hwy a roisant arian lawer i*r milwyr, gan 
ddywedyd, **Dywedwch, Ei ddysgyblion a ddaethant o 
hyd nos, ac a*i lladratasant ef, a nyni yn cysgu ; ac os 
clyw y rhaglaw hyn, ni a'i perswadiwn ef, ac a*ch 
gwnawn chwi yn ddiogel." Yr oedd cysgu yn ystod y 
wyliadwriaeth yn drosedd peryglus. Ond er iddynt allu 
tawelu y milwyr a dirymu eu tystiolaeth, nid oeddynt yn 
ddigon synhwyrol i ddywedyd celwydd heb i*w hangyson- 
deb fod yn amlwg. Pa fodd y gallent hwy ei ladrata a 
hwy yn cysgu ? Y mae anghrediniaeth yr luddewon yn 
y mater hwn yn dibynu ar gelwydd yr archoffeiriaid. 

3. **A*iweled ef gan Cephas." Ymddangosodd yn 
lled foreuol dydd cyntaf yr wythnos i Petr, y mae yn dra 
thebyg. Fe aeth Petr yn bell o*i le yn llys yr arch- 
offeiriad, ond oddiyno efe a aeth allan, ac a wylodd yrt 
chwerw-dost. Arf er yr lesu ydy w brysio i drugarhau wrth 
yr edifeiriol. Ni fynegir i ni fanylion ei ymddangosiad 
i Petr y boreu hwn. Dywedodd wrtho yn ddiau ei fod 
wedi maddeu y gwadu deirgwaith. Nis gallasai Petr 
beidio llawenychu yma wrth ei weled wedi gorchfygu 
angeu a'r bedd, a'i weled wedi myned trwy ei waith, a'i 
fod ef yr un yn ei barodrwydd i drugarhau a maddeu. 

4. Cyfeiriai dau o*i ddysgyblion, Cleopas ac un arall, 
tuag Emmäus, pan yr oedd boreu y dydd cyntaf o*r 
wythnos wedi myned heibîo, aV dydd yn tynu iV pryd- 
nawn. Yr oedd newyddion diweddaraf boreu y dydd 
cyntaf hwn wedi codi pryder ac ymofyniad. Yr oedd y 
gwragedd wedi ei weled a gweled angelion, ac wedi eu 



818 

hanfon gan yr lesu î fynegu i'w frodyr, y rhai a wnaeth- 
ant ei orchymyn gyda chariad a zel mawr. Ni chredai 
y dysgyblion eu tystiolaeth. Trist ac anghrediniol oedd 
dysgyblion yr lesu pan oedd y Bugail wedi ei daro a 
hwythau, "y praidd, wedi eu gwasgaru. Cawn hanes 
dau ohonynt, Cleopas ac un arall, yn cyd-deithio tuag 
Emmäus, tref tuag wyth milldir Vr gorllewin o Jeru- 
salem, pan yr oedd dydd adgyfodiad yr lesu yn tynu i'r 
prydnawn. Rhodio yn wyneb-drist yr oeddynt, ond am 
dano ef yr ymddiddanent ar eu taith o Jerusaiem i 
Emmäus. **Ac yr oeddynt hwy yn ymddiddan â'u 
gilydd am yr holl bethau hyn a ddigwyddasent. " Ad- 
roddent yr hanes iV gilydd. ** A bu, fel yr oeddynt yn 
ymddiddan, ac yn ymofyn â*u gilydd, yr lesu ei hun 
hefyd a nesaodd, ac a aeth gyda hwynt." Yr oedd eu 
hymddiddan â*u gilydd am dano ef yn ei gosod yn 
agored iddo ef ei hun hefyd dori i mewn i*r cwmpeini. 
Nid ydyw yn arfer rhoddi datguddiad ohono ei hun i*w 
bobl yn mhob agwedd ar eu meddyliau. Pan yr oeddynt 
yn ymddiddan am dano ef, ac yn llawn o hyder a 
thristwch yn ei gylch, y daeth efe i mewn i*r cwmpeini : 
**A'r lesu ei hun hefyd a nesaodd, ac a aeth gyda 
hwynt." Ymddangosodd iddynt fel un wedi bod yn yr 
wyl yn Jerusalem. ** Eithr eu llygaid hwynt a ataliwyd, 
fel nas adwaenent ef." Gofynodd iddynt, ** Pa ryw 
ymadroddion yw y rhai hyn yr ydych yn eu bwrw at eu 
gilydd, dan rodio, ac yn wyneb-drist ?" Gofynodd 
Cleopas iddo, **A wyt ti yn unig yn ymdeithydd yn 
Jerusalem, ac ni wyddost y pethau a wnaethpwyd ynddi 
hi yn y dyddiau hyn ?'* Y mae yr amgylchiadau hyn yn 
hanes mawr y dydd, ac yn ymlid ymaith bob hanes arali. 
*'Pabethau?" gofynodd drachefn, fel y byddai iddynt 
roddi adroddiad o*i hanes. Bendithiol iddynt ydoedd 
adrodd hanes yr lesu. Yr oedd y baich hefyd yn 
ysgafnhau trwy adrodd ei hanes. " Y pethau yn nghylch 



819 

lesu o Nazareth, yr hwn oedd wr o brophwyd, galluog' 
mewn gweithred a gair gerbron Duw aV holl bobl." Y 
mae y bobl yn barod i'w gydnabod yn brophwyd galluog^ 
Beth bynag ddywed penaethîaid yr luddewon, y mae efe 
yn uchel gerbron Duw a*r holl bobl. Ni welôdd y bobl 
neb yn gyfFelyb iddo ef yn ei allu î gyfarfod â*u holl 
anghenion. Dywed y bobl na lefarodd dyn erioed fel y 
dyn hwn ; cyhoeddodd y Tad o*r nef ei foddlonrwydd 
ynddo ef. * * A'r modd y traddododd yr archofFeiriaid 
a'n Uywodraethwyr ni ef i farn marwolaeth, ac a'i croes- 
hoeliasant ef." Gobéithiem ni ar y seiliau goreu maí 
efe oedd y Messiah^ ein Gwaredwr ni, pobl Israel. 
Dywedodd efe y cyfodai y trydydd dydd, ac heddyw yw 
y trydydd dydd er pan wnaethpwyd y pethau hyn. 
Mynegasant iddo dystiolaeth y gwragedd a'r rhai a 
welsant y bedd gwag. 

Mae yr lesu fel ymdeithydd yn gwrando eu hadrodd- 
iad, ac er eu syndod dechreuodd eu ceryddu am eu 
hamheuon a*u hanghrediniaeth. Dywedodd, **Oynfytì- 
ion a hwyrfrydig o galon i gredu yr holl bethau a 
ddywedodd y prophwydi." Paham na fuasech chwi yn 
gwrando ac yn credu y prophwydi ? Oni ddywedodd y 
prophwydi y lleddid y Messiah, ond nid o*i achos ei 
hun ? Onid oedd raid iddo ddioddef î gyilawni y pro- 
phwydoliaethau ? Ac onid oedd raid iddo ddioddef y 
pethau hyn er mwyn ceisio a chadw y colledig ? Onid 
trwy ddyffryn darostyngiad yr oêdd y ffordd i'w ogon- 
iant, ac esgyn i ddeheulaw Duw fel eich Gwaredwr? 
" A chan ddechreu ar Moses, a*r holl brophwydi, efe a 
esboniodd iddynt yn yr holl ysgrythyrau y pethau am 
dano ei hun." Mae Sylwedd y cysgodau, yr addewidion, 
a'r prophwydoliaethau yma yn adlewyrchu ei ogoniant 
eî hun arnynt, nes eu gwneyd yn fwy newydd a gwerth- 
fawr yn ngolwg y ddau ddysgybl. Trwy ei ym- 
ddangosiad iddynt catodd y ddau ddysgybl esboniad 



820 

Sylfaenydd ac Adeiladydd teml yr îachawdwrîaeth ar 
linellau y cynllun dwyfol wedi ei berffeîthio ganddo ef eî 
hun yn ol boddlonrwydd Duw. Yr oedd eu calonau 
yn dechreu llosgi ynddynt tra yr ydoedd efe yn ym- 
ddiddan â hwynt ; yr oedd esboniad yr lesu yn cynhesu 
y galon, a dyrchafodd yr Ysgrythyrau yn uwch yn eu 
golwg nag erioed. 

Yr oedd ei ymadroddion wedi ysgafnhau y daith a 
byrhau y ffordd yn eu teimladau, yn ddiamheu, fel y 
gwrandawent arno yn astud. Pan yr oeddynt yn nesau 
i*r dref lle yr oeddynt yn myned, cymerodd arno ym- 
adael a ffarwelio â hwy, er mwyn eu cymhell i roddi 
gwahoddiad iddo i aros gyda hwy. Y mae efe yn hofîì 
ac yn disgwyl gwahoddiad gan ei bobl. Disgwyliai i'r 
dda^ ddysgybl ei wahodd i aros gyda hwynt i roddi 
datguddiad iddynt ohono ei hun. Yr oedd ei ymddiddan 
ar y ffordd yn eu cymhell i'w wahodd i aros gyda hwynt. 
** A hwy a'i cymhellasant ef gan ddywedyd, Aros gyda 
ni ; canys y mae hi yn hwyrhau, a*r dydd yn darfod. 
Ac efe a aeth i mewn i aros gyda hwynt. " Gofynasant 
iddo i aros gyda hwynt er mwyn cael mwy o'i gym- 
deithas. Dangosodd yr lesu barodrwydd i gydsynio 
â*u cais. Y mae cysur yn y gwirionedd hwn i*w ddysg- 
yblion, oherwydd nis gallant wneuthur dim hebddo ef. 
Dywed Keble, — 

** Abide wi^ih me from morn to eve ; 
For without Thee I cannot live ; 
Abide with me when night is nish, 
For without Thee I cannot die.'^ 

Ein dymuniad ninau fyddo, Aros gyda ni. Nis gallwn 
fyw hebddo ef. Os cawn ni ef i aros gyda ni, bydd 
i hyny sicrhau digon gogyfer â*n holl anghenion. 
Cymerodd le meistr wrth y bwrdd, yr hyn a barodd 
iddynt ryfeddu. Gwnaeth hyn i roddi datguddiad 
ohono ei hun iddynt. " Efe a gymerodd fara, ac a'î 



321 

bcndithiodd, ac a'i torodd, ac a'i rhoddes iddynt.'* 
Trwy hyn gwnaeth ei hun yn adnabyddus iddynt fel eu 
Harglwydd a*u Ceidwad wedî ei groeshoelio ac adgyfodi 
oV bedd : **A*u llygaid hwynt a agorwyd, a hwy a*i 
hadnabuant ef.'' Efe ei hun oedd efe yn ei lais, ac yn 
ei eiriau, ac yn ei ddull a*i wynebpryd a ffurf ei gorph. 
A chyn iddynt ei gofleidio, diflanodd allan o'u golwg. 
Wele engraifFt odidog o'i fFordd i ddatguddio ei hun i'w 
bobl. Yn gyntaf oll, trwy ymddiddan am yr lesu 
gosododd y ddau ddysgybl eu hunain ar Iwybr iddo ef 
ei hun nesau atynt. Gallwn ninau esgyn i Iwybr i'r 
lesu ei hun nesau atom. Yna y mae efe yn goieuo eu 
meddyliau a chynhesu eu calonau, fel ag i*w cymhell î 
ofyn iddo am aros gyda hwy, a rhoddi gwahoddiad iddo. 
Wedi derbyn gwahoddiad ymddangosodd ef ei hun ger 
eu bron. Darfu mynud o edrych ar ei ogoniant dawelu 
eu pryder a'u hofnau, a chadarnhawyd hwy mewn íFydd. 
Dyna hwy wedi eu gadael eu hunain ; gyda mwynhad 
sylweddol yr adolygent yr amgylchiad hyfryd. 

Nis gallent fyned i orphwyso heb fyned i Jerusalem î 
fynegu yr hanes iV dysgyblion ereill. Os oedd hi yn 
hwyrhau a*r dydd yn darfod i*r lesu fyned yn mhellachy 
nid oedd yn rhy hwyr iddynt hwy — wedi ei weled a 
gwrando ei eiriau — ^gerdded yn agos i wyth milldir i 
fynegu yr hanes i*w brodyr yn Jerusalem. Dychymygwn 
fod eu hysbryd llon yn ysgafnhau eu camrau i fyned i 
Jerusalem cyn i*r pyrth gau, i adrodd yr hanes wrth y 
dysgyblion. * * Dychwelasant i Jerusalem, ac agawsant 
yr un ar ddeg wedi ymgynull yn nghyd," yn d)rwedyd, 
** Yr Arglwydd a gyfododd yn wir, ac a ymddangosodd 
i Simon." Yr oedd y ffaith ynddi ei hun yn destyn 
rhagorol i gadw seiat arno — ^yr lesu wedi ymddangos i 
Simon, yr hwn oedd wedi ei wadu. Dywedent fod eî 
gariad at Petr wedi dal heb gyfnewid, a'i fod yn debyg 
o wneyd defnydd mawr ohono, er ei holl ddiffygion- 



I 



822 

*' A hwythau a adroddasant y pethau a wnaethesid ar y 
ífordd, a pha fodd yr adnabuwyd ef ganddynt wrth 
dorîad y bara." 

5. Ymddangosodd y bumed waith, y dydd cyntaf o'r 
w^rthnos, i*r un ar ddeg aV sawl oedd gyda hwynt, aV 
drysau yn nghauad rhag ofn yr luddewon. Daeth yr 
lesu ac a safodd yn y canol, ac a ddywedodd wrthynt, 
Tangnefedd i chwi. Llefarodd y cyfarchîad cyffredin 
mewn modd effeithiol. Profwch fy nhangnefedd. Yr 
ydwyf fi, ac yr ydych chwithau, wedi bod mewn 
tymhestloedd y dyddiau diweddaf ; ond y mae y dym- 
hestl fawr wedi myned heibio : yr ydwyf yn rhoddi 
tangnefedd i chwi heddyw. Y mae efe ei hun yn profi 
tangnefedd ynddo ei hun. Oherwydd iddo orphen ei 
waith y mae ynddo dangnefedd pur a dwyfol, yr hwn a 
rydd efe î'w bobl. Mae ei dangnefedd et uwchlaw pob 
deall, ac uwchlaw rhoddlon uwchaf y byd. Ymddang- 
osodd iddynt a'r drysau yn nghauad. Daeth atynt yn 
annisgwyliadwy. Y mae efe yn ymweled â'i bobl yn 
fynych mewn ffordd annisgwyliadwy iddynt hwy, pan y 
maent mewn agwedd briodol i*w dderbyn. Efe a ddaeth 
atynt yma aV drysau yn nghauad. Tybîasant mai 
ysbryd 'ydoedd, gan iddo ddyfod i mewn felly : nis gall- 
ent gredu ei fod yn feddianol ar gorph. ** Paham y'ch 
trallodir?" Paham nad ydych yn fy adnabod, heb ofn 
nac amheuaeth? ** Edrychwch fy nwylaw a*m traed, 
maî myfi fy hun ydyw. " Edrychwch ar farcîau y frwydr ; 
y mae olion y croeshoeliad ar fy nwylaw a'm traed. 
** Teimlwch fi ;*' deuwch yn nes ataf, fel y byddo i chwî 
wybod yn sicr mai yr un oedd gyda chwi ydwyf : **nid 
oes gan ysbryd gnawd ac esgyrn, fel y gwelwch fod 
genyf fi." Ymddangosodd ar y ddaear cyn ei esgyniad 
gydag ôl yr hoelion ar ei draed ac ar ei ddwylaw, fel y 
byddai i*w ddysgyblion gredu yn sicr ac heb amheu dim 
îddo gyfodi o*r bedd gyda'r un corph ag oedd ganddo 



pan yr oedd efe gyda hwynt, ond ei fod yn gorph 
ysbrydol. Yr oedd eu llawenydd mor fawr pan welsant 
yr Arglwydd, fel yr oeddynt yn methu a*i sylweddoli. 
Er mwyn symud pob amheuaeth o*u meddwl, ac fel na 
fuasai neb yn gallu dyweyd mai ymddangosîad ysbryd 
heb gorph ydoedd ei ymddangosiad iddynt, gofynodd 
iddynt, * * A oes genych chwi yma ddim bwyd ? A h wy 
a roisant iddo ddarn o bysgodyn wedi ei rostio, ac o 
ddil mêl. Yntau a*i cymerodd, ac a*i bwytaodd yn eu 
gẃydd hwynt." Erbyn hyn yr oedd pob amheuaeth 
wedi darfod ynddynt. Y fath drafferth a gymerodd efe 
i'w cael i gredu yn sicr, heb amheu dim ! Trwy hyn yr 
oedd efe yn eu parotoi fel tystion o*i adgyfodiad. Eg- 
lurodd iddynt fel yr oedd yr amgylchiadau a*i cyfar- 
fyddodd ef a hwythau yn cyfateb Vr hyn a ddywedodd 
efe wrthynt pan oedd efe eto gyda hwynt. **Yna yr 
agorodd efe eu deall hwynt, fel y deallent yr ysgryth- 
yrau " am dano ei hun. Rhoddodd olwg newydd iddynt 
ar yr Ysgrythyrau trwy iV gwir oleuni lewyrchu arnynt ; 
ac yn ei oleuni ef gwelent fod yn rhaid i Grist ddioddef 
a chyfodi o feirw y trydydd dydd. Dywed fod ei 
ddioddefiadau a*i farwolaeth yn galw am bregethu 
edifeirwch a maddeuant pechodau dros y byd. ** Gan 
ddechreu yn Jerusalem. " Dangoswch fy mod i yn barod 
i faddeu iddynt yn Jerusalem ! Jerusalem ydoedd dinas 
Duw, ac yn Jerusalem y cyflawnodd y genedl fesur ei 
hanwiredd, trwy groeshoelio Arglwydd y gogoniant. 
Trwy ddechreu ei bregethu yn Jerusalem dangosid 
rhagorol olud ei ras ef i achub y pechaduriaid gwaethaf. 
Dy wed drachefn, **Tangnefedd i chwi." Ceidw ei 
dangnefedd y galon yn gefnog yn ei waith, a gwna ei 
waith yn fwy o bleser na dim a fedd y ddaear faith. 
** Megis y danfonodd y Tad fi," ebe fe, ** yr wyf finau 
yn eich danfon chwi. " Ewch i V holl fyd a phregethwch 
yr Efengyl i bob creadur. Y neb a gredo ac a fedyddier 



824 

a fydd cadwedig; eithr y neb ni chredo a gondemnîr. 
Ni ddy wed y condemnir neb os na fedyddir ef : y neb nî 
chredo a gondemnìr. Nid yw bedyddio, gan hyny, yn 
hanfodol i iachawdwriaeth. Y drefn gan Matthew ydyw 
bedyddio yn gj'ntaf a dysgu mewn canlyniad i hyny. Y 
mae yr addysg a dderbynia y plant wedi eu cyflwyno i*r 
Arglwydd trwy fedydd' yn eu cymhell i gredu yn lesu 
Grist. Rhoddodd ddoniau gwyrthiol i sefydlwyr cyntaf 
ei deyrnas yn y byd, fel arwyddion i gadarnhau medd- 
yliau dynion o berthynas i'w hanfoniad, a gwirionedd yr 
Efengyl a bregethent. A phan y mae efe yn cenhadu 
dynion i waith gofala am iddynt gael digon o nerth a 
chymhwysder i wneyd y gwaith er ei ogoniant ef. 

** Ac wele," meddai, **yr ydwyf fi yn anfon addewid 
fy Nhad arnoch." Ni wiw i chwi fyned allan heb yr 
Yspryd Glân, aV nerth o*r uchelder i wynebu byd coU- 
edig. **Arhoswch chwi yn ninas Jerusalem, hyd onî 
wisger chwi â nerth oV uchelder." ** Efe a anadlodd 
arnynt, ac a ddy wedodd wrthynt, Derbyniwch yr Ysbryd 
Glân." Trwy hyn gallent weled a chofio mai trwyddo 
ef, ac er ei fwyn ef, y derbyniefìt yr Ysbryd Glân. Yr 
oedd hyn yn cynwys gallu ysbrydol i argyhoeddi dynion, 
ac i farnu cyflyrau dynion, ac adnabod arwyddion gwir 
edifeirwch. Meddianent hefyd trwy hyn allu a chym- 
hwysder i gyhoeddi maddeuant pechodau er edifeirwch 
yn ei enw ef, a rhybuddio yr afreolus, yn nghyda dawn 
i egluro y gair a*r dystiolaeth am dano et, a gallu i 
ddeall a barnu achosion mewn dysgyblaeth eglwysig. 
Gallu ysbrydol ydyw hwn i farnu a deall pethau ysbrydol. 

*' Eithr Thomas, un o'r deuddeg, yr hwn a elwir Didymus, nid oedd 
gyda hwynt pan ddaeth yr íesu." — Ioan xx. 24. 

Yr oedd Thomas wedi disgyn yn isel o ran ei ysbr yd 
a'i ffydd pan y gadawodd ef ei Arglwydd. ** Y dysg- 
yblion ereill gan hyny a ddywedasant wrtho, Ni a wel- 



825 

som yr Arglwydd. " Mynegent y newydd gyda sicrw ydd 
a llawenydd. Galwant ef wrth yr enw Arglwydd. Y 
mae yr enw a roddant ar ein Gwaredwr wedi iddo ad- 
gyfodi o*r bedd yn datgan parchedig ofn eu cariad : y 
mae wedì esgyn yn eu meddyliau î fod yn Arglwydd. 
Enillodd efe y lle uchel hwn yn synîadau ei ddysgyblion 
trwy ei waith yn gorchfygu angeu a'r bedd gyda*r fath 
ogoniant ac anrhydedd. 

Mae ydystiolaeth a tynegant iThomas yn gynwysfawr. 
Pobl wedi gweled a phrofi eu digonedd ynddo ef fedr 
ddyweyd yn dda am dano wrth ereill. Derbyniad 
anghrediniol a gawsant y waith gyntaf y mynegasant 
am ei adgyfodiad, gan un ohonynt hwy eu hunain. Ni 
chredai Thomas eu tystiolaeth. ** Yntau a ddywedodd 
wrthynt, Oni chaf weled yn ei ddwylaw ef ôl yr hoelion, 
a dodi fy mys yn ôl yr hoelion, a dodi fy llaw yn eî 
ystlys ef, ni chredaf fi." Dywed rhai mai esgeuluso 
myned i*r cyfarfod a wnaeth iddo ddisgyn fel hyn mor 
ddwfn i anghrediniaeth. Modd bynag am hyny, pe 
buasai ef yno arbedasid ail-agor archollion ei Waredwr. 
Feallai ei fod wedi disgyn i'r fath ddîgalondid a llwfrdra 
fel ag i esgeuluso gwneyd yr hyn a allaî. Mewn adeg 
o ddìgalondid y peth goreu a allwn ni ei wneyd, yn 
ddiamheu, ydyw ymdrechu i wneyd ein dyledswydd, 
doed a ddêl. Gwanychdod i ffydd a defnyddioldeb 
Thomas oedd bod un wythnos dan lywodraeth anghred- 
iniaeth. Pobl barod i gredu tystiolaeth Duw ydyw y 
rhai y gwna efe fwyaf o ddefnydd ohonynt yn y byd. 



9» 



PENOD XXVI. 



(6J Yr lesu yn ymddangos €r Apostolùm y Sabhath Crist- 
imogolcyniaf—('j) Yn ymddangos i saith oW ddysgybl^ 
ion ar lan mâr Gatilea — (8) Ynymddangos €r un ar 
ddeg aW punC cant brodyr arfynydd (kdilea — fç) Yn 
ymddangos i lago — (lo) Yn ymddangos €r un ar ddeg 
ar ei esgyniad 



^^ i C wedi wyth nîwrnod drachefn," sef dydd yr Ar- 
A gflwydd, a'r Sabbath Crístíonogol cyntaf, yr oedd 
eî ddysg^yblîon ef î mewn, a Thomas gyda hwynt. 
Anrhydeddodd y Sabbath newydd trwy ymddangos yn 
nghanol eî ddysgyblion. Prîodol y gelwir y Sabbath 
Cristionogol yn ddydd yr Arglwydd, oherwydd ar y dydd 
cyntaf oV wythnos yr adgyfododd efe. Yr oedd dydd 
yr Arglwydd yn ddydd i dystiolaethu fod gwaîth y 
prynedigaeth wedi ei berffeithio wrth fodd Duw ; gan 
hyny yr oedd i fod yn ddechreuad goruchwyliaeth 
newydd mewn addoliad a mawl i Dduw. 

Fel yr oedd Sabbath y seithfed dydd yn golygu 
gorpheniad gwaith y greadigaeth gan Dduw, felly hefyd 
y mae dydd yr Arglwydd, y Sabbath Cristionogol, yn 
golygu gorphenîad gwaith mawr y prynedigaeth gan 
ein Harglwydd lesu Grist. Mwy ydyw ein cyfrifoldeb 
nî a chryfach ydyw ein cymhelliadau i gadw yn sanctaidd 
ddydd yr Arglwydd nag oedd iddynt hwy yn yr Hen 
Oruchwyliaeth. Mae carîad Duw yn eglurach yn y 
prynedîgaeth nag yn y greadîgaeth. Y mae creadigaeth 
a rhagluniaeth yn egluro ei dragywyddol allu a*i Dduw- 
dod a*i ddoethineb ; ond y mae y prynedigaeth yn egluro 
ei gariad tragywyddol at fyd colledig. 



827 

** Yna yr lesu a ddaeth, a'r drysau yn gauad, ac a 
safodd yn y canol, ac a ddywedodd, Tangnefedd i 
i chwi." Adnabyddai ystad meddwl Thomas : yr oedd 
afiechyd moesol y genedl heb ei adael, yr hwn a ddeuai 
i*r golwg yn ei anmharodrwydd i gredu heb weled. Yn 
rasol ymostyngodd yr lesu i gyfarfod ystad meddwl ac 
anghenion personol Thomas, yr hwn oedd anghredadyn. 
** Wedi hyny y dywedodd efe wrth Thomas, Moes yma 
dy fys, a gwel fy nwylaw ; ac estyn dy law, a dod yn fy 
ystlys : ac na fydd anghredadyn, ond credadyn." Nid 
oedd yn meddwl, y mae yn debyg, fod ei Arglwydd yn 
gwrando arno yn llefaru y geiriau anghrediniol a lefarai. 
Dygodd yr lesu eiriau anghrediniol Thomas i*w wyneb 
ef mewn modd ceryddol, er mwyn ei waredu o'i anghred- 
iniaeth. Dywedodd, ** Moes yma dy fys." Ti ddywed- 
aist na wnaet ti gredu heb gael dodi dy fys yn ôl yr 
hoelion. Moes yma dy fys ; gwel fy nwylaw. Wele 
gyfleusdra i ti wneyd dy ddymuniad. Dy wedaist y rhaid 
i ti gael dodî dy law yn fy ystlys ; gan hyny, estyn dy 
law, a dod yíi fy ystlys. Gwnaeth yn amlwg yma ei 
barodrwydd i ymddarostwng i gyfarfod â gwendîdau ei 
bobl, a*u gWaredu rhag cael eu gorchfygu gan anghred- 
iniaeth. Y mae efe yn cyfarfod â dymuniadau calon 
galed anghrediniol Thomas yn hytrach na gadael i'w 
anghrediniaeth ei orchfygu. Datguddiodd amlygiad 
mawr ei gariad i gadw yn fyw ei fFydd. Ac na fydd, 
meddai, anghredadyn. Paid aros dim ar dir anghred- 
iniaeth ; ond credadyn. Ni chaf ffrwythau yr Ysbryd 
yn mywyd anghredadyn, ac yn nhiriogaeth anghredin- 
iaeth nid oes ond drain a mieri. 

**A Thomas a atebodd ac a ddywedodd wrtho, Fy 
Arglwydd, a'm Duw." Golyga ei gyfFes ei adnabydd- 
iaeth ohono fel ei Arglwydd a*i Dduw. Mae efe yn 
sylfaen i mi bwyso ac adeiladu arno ac aros arno. Y 
mae efe yn Gyfryngwr ac yn Farnwr i mi. ** Fy 



828 

Arg-lwydd :" ynddo yr arhosaf, ac efe a wasanaethaf ; 
" a*m Duw :" ac efe a addolaf, ac ynddo ef yr ymddîr- 
iedaf. **Am i ti fy ngweled, Thomas," meddai, **y 
credaist : bendigedig yw y rhai ni welsant, ac a gredas- 
ant." Y mae credu y dystiolaeth heb weled yn uwch 
yn eî olwg ef na chredu trwy weled arwyddion allanol. 
Y mae credu y dystiolaeth heb weled yn mynegu fod 
íFydd yn gweled â golygon mwy ysbrydol. 

7. ** Gwedi y pethau hyn yr lesu a ymddangosodd i 
saith o'i ddysgyblion wrth fôr Tiberias." Y rhai a ym- 
ddangosodd iddynt ar lan y môr oeddynt Simon Petr, 
Thomas a Nathanael, meibion Zebedeus, a dau ereill. 
Dywedodd Simon Petr wrthynt, ** Yr wyf fi yn myned i 
bysgota." Nis gellir gwybod pa fodd yr oedd hi ar 
amgylchiadau y dysgyblion yr adeg hon. Yr oedd y 
pwrs wedi bod mewn dwylaw peryglus, a gallai nad oedd 
fawr ynddo erbyn hyn. Nis gellir gwybod. Nid oes 
golwg bryderus am eu cynhaliaeth dymhorol ar hanes 
ei ddysgyblion. Yn hyn yr oeddynt yn debyg iddo ef. 
Llwyddodd i*w dysgu i beidio rhagofalu am eu cynhal- 
iaeth yn y byd hwn. Ni ddywedir yma paham y dywed- 
odd Petr, ** Yr wyf fi yn myned i bysgota;" a dywed y 
dysgyblion ereill, ** Yr ydym ninau hefyd yn dyfodgyda 
thi." Nid oedd dim neillduol yn Jerusalem i*w cadw 
hwynt yno. Yr oedd wythnos yr wyl wedi myned 
heibio, yn ystod yr hon yr oedd amgylchiadau mawrion 
wedi myned drostynt, aV cymylau duon erbyn hyn yn 
dechreu gwasgaru. Yr oedd ein Harglwydd wedi ym- 
ddangos i amryw o'i ddysgyblion, ac wedi profi ei fod ef 
yr un yn ei ofal a'i feddwl ohonynt. Nid oeddynt 
ychwaith, debygem, wedi anghofio crybwylliad y 
gwragedd, y byddai iddynt ei weled yn Galilea. Tueddid 
hwynt i droi eu hwynebau i Galilea : yr oedd gyda hwy 
adgofion melus am dano ef yn llefaru ac yn trugarhau 



829 

yn Galilea, yn Capernaum, ar fôr Galilea. ** A hwy a 
aethant allan, ac a ddringasant i long yn y man." Y 
nos yr arferent bysgota, am eu bod yn fwy llwyddianus 
na'r dydd. ** A'r nos hono ni ddaliasant ddim." Yn y 
boreu safodd yr lesu ar y lan, a gofynodd, ** O blant, a 
oes genych ddim bwyd ?" A fuoch chwi yn llwyddianus 
i ddal ? neu, yn ol rhai, A oes genych fwyd i'w werthu 
i mi ? Pa un bynag ydyw ystyr flaenaf y geiriau, y mae 
yn golygu gofal yr lesu am gynhaliaeth dymhorol ei 
ddysgyblion. Y mae y gofyniad yn holiad am Iwyddiant 
ei ddysgyblion. Y mae efe yn gofalu ac yn edrych i 
mewn i'w hamgylchiadau tymhorol. Nid oes anghenion 
yn perthyn iddynt islaw ei sylw a*i ofal ef. Atebasant, 
" Nac oes. Yntau a ddywedodd wrthynt, Bwriwch y 
rhwyd i*r tu dehau i'r llong, a chwi a gewch. Hwy a 
fwriasant gan hyny ; ac ni allent bellach ei thynu, gan 
y lluaws pysgod." Dywedodd loan wrth Petr, **Yr 
Arglwydd yw. " Yr oedd meddwl loan yn fwy treiddgar 
i weled ac adnabod na llawer o'i frodyr. Trwy ei gariad 
gallai csod ei hun mewn safle fanteisiol i graíFu ac 
adnabod neillduolion personol. Bwriodd Petr ei hun i'r 
môr wedi clywed fod ei Arglwydd ar y lan. Nid oedd 
ond can* llath rhyngddynt a'r lan, ond nis gallai y 
dysgybl tanllyd aros heb fyned at ei Arglwydd. Pan y 
cyrhaeddasant y lan * * hwy a welent dân o farwor wedi 
ei osod, a physgod wedi eu dodi arno, a bara. Yr lesu 
a ddywedodd wrthynt, Dygwch o'r pysgod a ddaliasoch 
yr awrhon." Ufuddhaodd Petr i orchymyh ei Arglwydd 
trwy fyned i'r llong, a thynu y rhwyd i*r lan, " yn llawn 
o bysgod mawrion, cant a thri ar ddeg a ddeugain : ac 
er bod cymaint, ni thorodd y rhwyd." " Yr lesu a 
ddywedodd wrthynt, Deuwch, ciniawwch." Distaw a 
gwylaidd oeddynt yn ei bresenoldeb nefol. Nis gallent 
ofyn iddo, Pwy wyt ti? Yr oedd ei ymddangosiad 
urddasol yn cau allan y cwestiynau o amheuaeth, am eu 



880 

l)od yn gwybod mai yr Arglwydd ydoedd. '* Yna daeth 
yr lesu, ac a gymerth fara, ac a*i rhoddes iddynt, a'r 
pysgod yr un modd." 

Cymer ef yr arweiniad i arlwyo gogyfer âg angheni on 
nifer fechan o'i ddysgyblion. Ni ddywed yr hanes iddo 
lefaru ar giniaw, ond yr oedd derbyn yr arlwy o*i law, 
a*i weled, a*i adnabod yn adnewyddu eu nerth. Rhagor- 
fraint oruchel a bendith werthfawr iddynt ydoedd cael 
'CÌniawa gydag ef. Edrychant yn ddiau gydag hyf- 
rydwch o fryniau Caersalem ar y llanerch y buont yn 
cîniawa gydag ef ar lan môr Galilea. Daw yn fyw i'w 
meddwl y fath adnewyddiad a chynhaliaeth a dderbyn- 
iasant wrth gyd-wledda âg ef am y waith olaf yn y byd . 

** Yna wedi iddynt giniawa, yr lesu a ddywedodd 
wrth Simon Petr, Simon mab Jona, a wyt ti yn fy 
ngharu i yn fwy na*r rhai hyn ? " Yma y mae efe yn 
adferu Petr yn ngẃydd y dysgyblion, ac y mae trefniad 
yr adferiad yn deilwng o*n sylw. Wedi iddynt giniawa 
y mae efe yn adferu Petr. Ymddangosodd yr lesu î 
Petr yn bersonol cyn hyn. Ni ddywedir beth a fu 
rhyngddynt y pryd hyny ; credwn iddo ddywedyd wrtho, 
yr ymddangosiad cyntaf, ei fod wedi maddeu iddo. Yr 
oedd son wedi myned ar led yn mysg y brodyr, yn ddiau, 
am Petr yn gwadu ei Arglwydd yn llys yr archoíFeiriad, 
a thueddol ydyw y brodyr i edrych yn wgus ar frawd 
wedi troseddu, er iddo edifarhau. Ond y mae yr 
Arglwydd yn dyrchafu y dysgybl edifeiriol yn mysg ei 
frodyr. Gweinydda y cerydd â gwialen cariad ! Gwnaeth 
tair gwadiad Petr dair archoll ddofn yn ei gydwybod ac 
yn ei gymeriad ; ond wele y Meddyg da yn tywallt olew 
ei gariad i*w archolHon trwy ofyn iddo dair gwaith, 
** Simon, mab Jona, a wyt ti yn fy ngharu i yn fwy na'r 
rhai hyn?" Dywedaist y dydd o*r blaen pe buasai 
pawb yn fy ngwadu na buaset ti byth yn gwneyd ; yn 



881 

o\ dy broífes, yr oeddyt yn dyweyd dy fod yn fy ngharu 
yn fwy nag yr oedd y dysgyblion ereill yn fy ngharu. 
Wyt ti yn fy ngharu felly heddyw ? Geilw ef wrth yr 
hen enw Simon mab Jona. Dwg hyn ar gof iddo y tro 
cyntaf y trodd efe ei wyneb at yr lesu. Er mwyn deall 
gweinyddiad y cerydd, goddefer i ni geìsio dangos y 
gwahaniaeth yn yr ystyr rhwng y ddau ofyniad cyntaf 
gan yr lesu, ac atebìon Petr, yn ol yr iaith yr ysgrif- 
enwyd y Testament. Hoffi cyfaill caredig a chymwyn- 
aswr da, ac un yn rhesymol y dylid ei hoffi a'i barchu, 
ydyw y gair caru (agapâs) yn nau gwestiwn cyntaf yr 
lesu iddo. Y mae y gair caru (phileis) sl ddefnyddia 
Petr yn ei atebion yn golygu cariad y serch aV teimladau, 
yn annibynol ar reswm. Yn y trydydd gofyniad defn- 
yddia yr lesu yr un gair â Petr, yr hwn sydd yn cynwys 
cariad pur ac annibynol ar reswm. ** Am hyny y tristäodd 
Petr am iddo ddywedyd wrtho y drydedd waith". Yr 
oedd gofyn y drydedd waith yn yr un ystyr gydaV un 
gair ag yr atebodd Petr ddwy waith yn ei dueddu i 
feddwl fod ei Arglwydd yn ei amheu ef. Yr oedd hyn 
yn rhan o'i dristwch. Dichon hefyd fod gofyn y cwest- 
iwn deirgwaith yn codi y gwadu deirgwaith i'wdeimladau 
trist. Safodd Petr gerydd ac arholiad ei Arglwydd 
gydag anrhydedd. Atebodd bob gofyniad o galon gywir 
mewn cariad. Dywedodd, ** Arglwydd, ti a wyddost 
bob peth ; ti a wyddost fy mod yn dy garu di. " Yr wyt 
ti yn gwybod am fy hoU ífaeleddau, a gwyddost fod ynof 
gariad atat o dan y cwbl. Nid ydyw Petr edifeiriol yn 
honi rhagoriaeth heddyw ar ei frodyr. Distaw ydyw 
am ereill wedi profi gwell adnabyddiaeth ohono ei hun. 
Mae ei Arglwydd yn cydnabod cywirdeb ei atebion trwy 
dori gwaith iddo. Pasiodd yn uchel yn ngolwg ei 
Arglwydd drwy ei atebion iV cwestiwn mawr fel un 
cymhwys i waith mawr yn ei wasanaeth. ** Portha fy 
ẃyn," meddai ; gofala am fy mhlant bychain; yr wyt li 



882 

wedî profi peryglon y byd, a'th beryglon personol ; a 
phrofaist y perygl o fyned ar grwydr. Dywedir mai y 
gwres mwyaf iachusol iV gwaed a nerth y corph ydyw 
gwres gwaith ; felly hefyd y gwres mwyaf iachusol í 
nerth a chynydd cariad at yr lesu ydyw gwres gwaith 
er ei fwyn ef. Rhydd yma ddigon o gyfleusderau i 
gariad Petr egluro ei hun a myned yn gryfach trwy dori 
gwaith iddo. " Bugeilia fy nefaid," ychwanega. Dôs 
ar ol y rhai sydd wedi myned ar grwydr, a chyfarwydda 
fy nefaid — fy mhobl sydd dán bwysau gofalon y byd. 
Dy wed wrthynt am geisîo, a rhoddi eu serch ar y pethau 
sydd uchod, ac nid ar y pethau sydd ar y ddaear. 
** Portha fy nefaid :" gofala am iddynt gael cynhaliaeth 
ysbrydol. Rhagfynega ei Arglwydd i Petr y byddai 
iddo ei alw i ddangos nerth ei gariad trwy ddioddef er 
ei fwyn ef. Nidjydyw yn gaiw pawb o*i ddysgyblion i 
roddi eglurhad neillduol o'u cariad trwy ddioddef. Mae 
ei ferthyron yn feddianol ar gariad digon nerthol i*w 
ganlyn i angeu, a thrwy angeu. Galwodd Petr i ogon- 
eddu ei Dduw trwy ddioddef marwolaeth. Y mae yn 
ofynol meddu nerth cryfach i ddioddef na nerth teiml- 
adau. *' Lle yr ydwyf fi yn myned," meddai yr lesu 
wrtho cyn ei farwolaeth, " ni elli di yr awrhon fy nghan- 
lyn, eithr ar ol hyn y'm canlyni." Ti gei nerth i wneyd 
dy broíFes trwy fy nghanlyn i garchar ac i angeu. ** Pan 
oeddit îeuanc ti a*th wregysaist dy hun. " Cefaist ryddid 
a llonydd wch i rodio lle y mynit ; ni chauwyd dy Iwybrau 
fyned o amgylch i borthi fy ẃyn, ac i fugeilio fy nefaid ; 
ond pan elych yn hen bydd ereill yn dy ddal ac yn dy 
rwymo, fel y daliasant ac y rhwymasant fi, a hwy a*th 
arweiniant Ue ni fynit. 

"Ac wedi iddo ddywedyd hyn, efe a ddywedodd 
wrtho, Canlyn fi." Y mae yn debyg i*r Gwaredwr godi 
oV lle yr oeddynt yn ciniawa, gan ddywedyd wrth Petr, 
'* Canlyn fi." Dal i'm canlyn i ; yr ydwyf fi wedi gwneyd 



333 

llwybr o dy flaen trwy y rhwystrau a thrwy angeu aV 
bedd. Cadw ar y llwybr hyd nes y deui ataf fi i gyd- 
etifeddu a chyd-deyrnasu yn nhy fy Nhad. Canlynodd 
Petr aV dysgyblion ereill yr lesu. Edrychodd Petr yn 
ol, a gwelai loan yn canlyn. Gofynodd Petr i'w Ar- 
glwydd am loan, **Ond beth a wna hwn?" Yr oedd 
Petr ac loan yn gyfeillion mynwesol, a gwyddai Petr fod 
i loan le uchel yn íFafr a chariad yr lesu. Gallai ei fod 
yn disgwyl y buasai loan hefyd yn cael ei alw i ddioddef ; 
a da fuasai ganddo gael cwmni ei gyfaill i gyd-ddioddef 
âg ef. Neu dichon y dymunai wybod ychydig o dd)ŵdol 
ei gyfaill loan yn y byd. ** Os mynaf iddo aros hyd oni 
ddelwyf," meddai ei Arglwydd, '* beth yw hynyiti? 
ccinlyn di fyfi." Nid ydyw yn sicrhau y byddai i loan 
ga'çl aros hyd oni ddelai, yn unig gwna yn hysbys, os 
byddai efe yn ewyllysio, nad oedd hyny yn gwneyd dim 
gwahaniaeth i Petr. Dy waith di, ebe fe, ydyw fy 
nghanlyn i. Trwy fy nilyn i y cei di gymhorth i wneyd dy 
waith, a thrwy hyny cei gymhorth i ddioddef, ac edrych 
ar ddioddef yn fraint, a gogoneddu Duw trwy hyny. 
Ar Iwybr ein dyledswydd y gwneir ni yn gryfion i gyf- 
arfod amgylchiadau y dyfodol. Pa ddyfodiad o*i eiddo 
y c)rfeiriai ein Harglwydd ato yn y geiriau ? Ei ddyfod- 
iad i farn yn ninystr Jerusalem, medd rhai. Tybia ereill 
mai ei ddyfodiad at loan i ynys Patmos a olygir, i roddi 
datguddiad iddo o ddyfodol ei deyrnas. Tueddir ni i 
feddwl mai yr olaf, yn benaf, a olyga yr lesu yma. 

8. Dywed Paul, ** Wedi hyny y gwelwyd ef gan fwy 
na phum* can* brodyr ar unwaith." Ymddangosodd iV 
un ar ddeg a mwy na phum* can* brodyr ar y mynydd, 
ile yr ordeiniasai yr lesu iddynt. Hysbysodd iddynt 
cyn ei farwolaeth, " eithr wedi fy adgyfodi, mi a âf o'ch 
blaen chwi i Galilea." Dywed yr hanes hwn fod dysg- 
yblion yr lesu yn fwy lluosog yn y byd nag y tybiem. 
Tynodd ei eiriau, ei bregethau, a'i weithredoedd luaws 



884 

ar ei ol. Yr oedd yn y cyfarfod hwn ar y mynydd fwy 

na phum' can' brodyr. Tebyg nad oedd pawb o*r dysg- 

yblion wedi gallu d'od i'r cyfarfod, ond yr oedd y 

dysgyblion yn gyíFredinol yn ddiamheu wedi gwneyd 

ymdrech neillduol i fyned yno, oherwydd yr lesu ei hun 

a benododd y cyfarfod hwn, ac efe a benododd y llanerch 

ar y mynydd i gyfarfod â'i bobl, ac a rwymodd ei hun 

trwy addewid i fod yn bresenol, ac ymddangos yn eu 

canol. "A phan welsant ef, hwy a*i haddolasant ef, 

ond rhai a amheuasant." Ni fuasai yr un ar ddeg eu 

hunain yn amheu, gan iddynt hwy ei weled gynifer o 

weithiau, yr hyn a ddengys fod mwy na phum' can' 

brodyr gyda'r un ar ddeg ar y mynydd. Yr oedd ei 

weled yn cynyrchu y fath lawenydd iV dysgyblion, fel y 

methai rhai sgredu â'u calonau yr hyn a welent â'u 

llygaid. **AV lesu a ddaeth ac a lefarodd wrthynt." 

Buan y diflanodd yr amheuaeth o feddyliau y rhai a 

amheuasant, trwy iddo ef nesau atynt. Y mae amheu- 

aeth yn diflanu yn ngoleuni pelydrau ei ymddangosiad 

ef, a llawenydd cyfFredinol i'r dysgyblion oedd clywed eî 

leferydd : tawelodd eu pryder a*u hofnau trist pan y 

dechreuodd efe lefaru. Yn y cyfarfod y mae efe yn 

anfon ei apostolion allan at yr holl genhedloedd : ** Ewch 

gan hyny," meddai, **a dysgwch yr holl genhedloedd, 

gan eu bedyddio hwy yn enw y Tad aV Mab aV Ysbryd 

Glân, gan ddysgu iddynt gadw pobpeth ar a orchymyn- 

ais i chwi." Gwaith mawr y byd hwn a gwaith mawr 

y nefoedd wedi iddo ef orphen gwaith y prynedigaeth 

ydyw dychwelyd y cenhedloedd at Grist, gwneyd dysg- 

yblion Vr lesu, a dysgu iddynt gadw ei orchymynion ef. 

Ewch, meddai, gorchfygwch y byd i mi trwy gyhoeddi 

edifeirwch a maddeuant pechodau yn fy enw i ; cy- 

hoeddwch y newyddion da yn mhob man ac i bob clust, 

a dysgwch iddynt gadw fy ngorchymynion. Parhewch 

i bregethu yr Efengyl hyd nes y bydd yr hoU genhedloedd 



885 

yn ufuddhau iddi, ac yn ysgrifenu â*u llaw, Eiddo yr 
Arglwydd ydwyf. Galiai fod meddyliau a chwestiynau 
yn codî yn eu meddyliau wrth ymdeimlo eu gwendid a'u 
hanmherífeithrwydd i wynebu y fath waith. Pe buasent 
yn siarad eu meddyliau diau y buasent yn gofyn iddo, 
Arg-lwydd, pwy ohonom ni sydd ddigonol iV pethau 
hyn ? Nid ydym ni ond anmheríFaith a gweiniaid. Pa 
fodd y gallwn ni wneyd dysgyblion i ti o genhedloedd y 
byd ? Rhydd iddynt yma gefnogaeth ddigonol i wynebu 
ar y gwaith. Y gefnogaeth gyntaf a rydd iddynt yw, 
fod pob awdurdod yn ei law ef yn y nef ac ar y ddaear. 
" Rhoddwyd i mi," meddai, *' bob awdurdod yn y nef ac 
ar y ddaear." Y mae holl alluoedd cariad, doethineb, a 
nerthoedd y nef yn fy llaw i i'w cyfeirio i'ch cynorthwyo 
chwi a'ch Uwyddo yn nghyflawniad y gwaith, ac i'ch 
gwneyd yn galonog yn y gwaith. Y mae holl alluoedd 
y ddaear wedi eu plygu dan fy llywodraeth i. Y mae 
awdurdod wedi ei roddi i mi hefyd ar bersonau, nwydau, 
ac egwyddorion, a holl symudiadau y byd i*w plygu 
tuagat gyflawni y gwaith sydd o*ch blaen chwi. ** Ewch 
gan hyny." Yr ail gefnogaeth a rydd efe iddynt i 
wynebu ar y gwaith ydyw ei addewid anmhrisiadwy : 
" Ac wele yr wyf fi gyda chwi bob amser hyd ddiwedd 
y byd." Cofiwch o hyd yn eich ymdrech i gyflawni y 
gwaith fy mod i gyda chwi, nid yn ddamweiniol, ond 
bob amser hyd ddiwedd y byd. Rhagorfraint oruchel 
ydyw cael bod yn ngwasanaeth ein Harglwydd lesu 
Grist. Y mae efe a*i weinidog yn agos at eu gilydd. 
** Lle yr wyf fi," meddai, **yno y bydd fy ngweinidog 
hefyd." Y mae ei galon ef yn y gwaith*a chyda y bobl 
sydd yn gweithio yn ei deyrnas, a'i hyfrydwch oedd 
gyda meibion dynion. Gosododd Matthew Amen yn ei 
efengyl mewn cysylltiad hynod ddymunol a chysurus, 
sef yn nghesail ei addewid ef i fod gyda*i bobl bob amser 
hyd ddiwedd y byd. 



886 

t 

9. Wedi hyny y gwelwyd ef gan lago. 

10. Yna gan yr hoU apostolion. Hwn oedd eî ym- 
ddangpsìad diweddaf i'r dysgyblion cyn esgyn i'r nef. 
Y mae efe y waith hon yn cyfarfod â hwy am y tro 
dîweddaf. Cymerodd hyn le yn Jerusaiem. Bu yn 
weledig Vr dysgyblion dros ddeugain niwrnod wedi 
cyfodi o feirw, "a dywedodd y pethau a berthynent i 
deymas Dduw. Aehosodd dros ddeugain niwrnod ar y 
ddaear i gymhwyso a chadarnhau ei ddysgyblion fel ei 
dystion yn y byd o'i fywyd, ei farwolaeth, ei adgyfodiad, 
a*i esgyniad i'r nef. Gorchymynodd nad ymadawent o 
Jerusalem, eithr disgwyl am addewid y Tad, **yr hwn," 
eb efe, ** a glywsoch gényf fi." Dywedodd hyn i dd yr- 
chafu eu dîsgwyliadau am bethau mawrion trwyddo ef. 
Gweddus a phriodol iddynt hwy a ninau oedd disgwyl 
am y pethau mwyaf gwerthfawr iV ddaear oV nef trwy 
eu Harglwydd, wedi disgyn, dioddef, adgyfodi, ac 
esgyn i ddeheulaw y mawredd yn y goruwchleoedd. 
Cyfeiria eu disgwyliadau tuagat addewìd y Tad am yr 
Ysbryd Glân fel eu Dyddanydd, Arweinydd, Dadleuydd, 
a'u Cynorthwywr. 

Gofynodd yr apostolion iddo, ** Ai y pryd hwn y rhoddi 
drachefn y frenhiniaeth i Israel ?" Hyd y pryd hwn nîd 
oedd eu dymuniadau daearol wedi gollwng eu gafael 
ohonynt yn llwyr. Feallai eu bod yn disgwyl y buasai 
yr Ysbryd Glân yn peri cyfnewidiad mor fawr nes codi 
Israel i fwy o awdurdod a dylanwad, ac y byddai hyny 
yn dyrchafu yr lesu i lywodraethu ar y ddaear. " Ni 
pherthyn i chwi wybod yr amseroedd aV prydiau," 
atebai yntau, ** y rhai a osododd y Tad yn ei feddiant ei 
hun. " * * Eithr ch wi, " meddai drachefn, * * a dderbyniwch 
nerth yr Ysbryd Glân wedi y delo efe arnoch." Nerth 
yr Ysbryd Glân a*ch gwna yn gymhwys iV gwaith ac 
a'ch dyrchafa uwchlaw y byd a*i bethau. **A chwi a 
fyddwch dystion i mi." Y mae cymeriad ei bobl fel ei 



887 

dystion yn golygu eu bod wedi ei weled, ei glywed, a'î 
deimlo ; y mae llwyddiant ei achos a*î deyrnas yn dibynu 
llawer ar dystiolaeth y tystion. Yr oedd yr apostolion 
yn dystion cryfion, íFyddlawn, a chywir. ** Derbyniwch. 
nerth yr Ysbryd Glân," meddai, ** chwi a fyddwch dyst- 
îon i mi yn Jerusalem a holl Judea, a Samaria, ac hyd 
eithaf y ddaear." Dechreuwch dystiolaethu am danaf 
yn y manau y derbyniais bob anmharch ac y gwrtho^as- 
ant fi. Dyna i chwi le i roddi prawf ar eich nerth, a 
nerth yr Ysbryd Glân ynoch, trwy fy mhregethu yn 
Jerusalem, ac yn holl Judea a Samaria. Trowcli eich 
hwynebau i Samaria, a dywedwch am danaf yno ; 
dywedwch fod yr hwn oedd yn flin gan y daith yn 
eistedd ar y íFynon, wedi cyfodi o feirw, ac wedi esgyn 
iV ddeheulaw ; a dywedwch ei fod yn barod i faddeu 
iddynt, ac yn abl ac ewyllysgar i'w cadw. 

Angen mawr y byd ydyw ei angen am Waredwr i 
roddi iddynt fywyd tragywyddol ; nid oes dim yn cyfar- 
fod angen mawr byd colledig ond cenadwri heddwch 
Efengyl ein Duw. Efe ydyw dymuniad yr holl genhedl- 
oedd ; nid ydyw syched eu henaid yn cael ei ddiwallu hyd 
nes y deuant ac y derbyniant yr lesu, ac yfed ei ddwfr 
bywiol ef, a bwyta ei gnawd ac yfed ei wáed ef. Y 
cenhedloedd a ymfendithiant ynddo, îe, ynddo ef yr ym- 
glodforant, oherwydd ynddo efyn unigy mae ein hiach- 
awdwriaeth. Dywed ei addewid am yr Ysbryd Glân, 
** Efe a*m gogonedda i, canys efe a gymer oV eiddof, 
ac a'i mynega i chwi." Tystiolaetha yr Ysbryd am dano 
yn ei gyfaddasder i gyfarfod âg anghenion, a gweled ei 
gyfaddasder i gyfarfod âg anghenion a dỳn y byd ato. 

*' Ac efe a'u dug hwynt allan hyd yn Bethania, ac a'u bendîthîodd 
hwynt." — Luc xxiv. 50. 

Wele yn awr efe a'u geilw hwynt allan hyd yn 

Bethania i fod yn dystion o'i esgyniad a'i ddyrchafiad i'r 

nef. Y dydd cynt yr oedd clywed am ei ymadawiad yn 



Ilenwî eu caionau â thristwch, ond erbyn hyn y mae efe 
yn eu galw i fod yn dystion o*i ymadawiad. Golygfaî 
hyn ei fod wedi eu parotoi a'u cymhwyso i fod yn dystion 
o'i ddyrchafíad i'r nef. Buddiol yn eu golwg oedd ei 
ddyrchafìad erbyn hyn, fel yr oeddynt yn gallu Ilawen- 
ychu yn ei esgyniad i ddeheulaw y Tad. Yr oedd hefyd, 
fel y gallwn dybio, deimlad o dristwch ynddynt wedi ei 
gymysgu â*u llawenydd. 

Boreu ddydd ar ei deyrnas yn y byd oedd y boreu yr 
esgynodd ein Gwaredwr i ddeheulaw y Tad. Tybiai 
Matthew Henry mai yn nhawelwch a distawrwydd y 
boreu yr esgynodd efe iV nef. Y mae y boreu wedi 
cael lle mawr yn amgylchiadau mawrion ei hanes yn y 
byd. Yn y boreu, debygem, y ganwyd ef ; yn nhawelwch 
a distawrwydd y boreu yr adgyfododd o'r bedd. Cafodd 
y gwragedd y bedd yn wâg er iddynt fyned yn foreu ar y 
cynddydd, a hi eto yn dywyll, ar doriad y wawr, at y 
bedd. Yn ei ddisgyniad dygodd y nef, megis, i*r ddaear ; 
ac yn ei esgyniad dyrchafodd y ddaear tua'r nef. Agor- 
odd dramwyfa eang a manteisiol oV ddaear iV nef, ac 
o'r nef iV ddaear. Gwnaeth Joseph dramwyfa at ei 
deulu yn Nghanaan wedi cael ei ddyrchafu ar gyflawnder 
saith mlynedd o amldra yn yr Aipht. Safai y cyflawn- 
der hwnw dan law y bachgen rhwng teulu Jacob a marw 
o newyn pan ydoedd y newyn trwy y wlad. Disgynodd 
ein Gwaredwr i barthau isaf y ddaear : ** Yr hwn a ddis- 
gynodd yw yr hwn hefyd a esgynodd goruwch yr holl 
nefoedd, fel y cyflawnai bob peth." Y mae efe wedi ei 
ddyrchafu yn uchel iawn. Yr hyn sydd yn gosod gwerth 
anmhrisiadwy ar ei ddyrchafiad i ni ydyw, ei fod ef yn 
cofìo ac yn gofalu am ei frodyr a'i deulu tlawd ar y 
ddaear ; gofalodd am wneyd tramwyfa fanteisiol o'i 
gyflawnder ei hun i gyrhaedd ein anghenion ni, os ydym 
yn credu ynddo. Pa faint sydd rhwng ei frodyr tlodion 
a newynog â marw o newyn ? Cymaint ag sydd yn y 



839 

cyflawnder sydd ynddo ef ei hun. Diwedd hanes ei 
bobl ydyw eu bod yn ymfudo ato i fyw dan gysgod ei 
Iwyddiant a'i gyflawnder yn dragywydd. Am dymhor 
y derbyniodd teulu Jacob dan gysgod Joseph yn yr 
Aipht. Bu farw y brenin a adwaenai Joseph, a bu farw 
Joseph, a chyfododd brenin arall, yr hwn nid adwaenai 
mo Joseph. Yna, wedi marw y brenin a marw Joseph, 
anfonwyd teulu Jacob i gaethiwed y priddfeini a than 
feichiau trymion, fel yr oedd eu gwaedd dan bwysau y 
beichiau yn esgyn i fyny at Dduw. Dywed Brenin 
Seion wrth ei bobl, **canys byw wyf fi a byw fyddwch 
chwithau hefyd." 

" Ac a gododd ei ddwylaw, ac a'u bendithiodd hwynt." 
Bendithio ei ddisgyblion ydyw ei hanes diweddaf yn y 
byd. Codai yr archoíFeiriad yn Israel i fendithio y bobl. 
Bendithion y cymod trwy ei waed ei hun a gyfrana ein 
HarchoíFeiriad mawr ni. Efe yw ein tangnefedd ni. 
Pregethu tangnefedd a wnaeth efe wrth adael y byd. 
Derbyniodd y byd lawer o gymwynasau o'i law, a 
pharha i dderbyn ei drugareddau tymhorol ; ond ei bobl 
a wna efe yn gyd-etifeddion âg ef ei hun, ac sydd yn 
cafFael bywyd tragywyddol. 

** Ac fe a ddarfu, tra yr oedd efe yn eu bendithio, 
ymadael ohono ef oddiwrthynt ; ac efe a ddygwyd i 
fyny Vr nef." Y mae y wedd a gawn ni ar ei ymadaw- 
iad yn rhoddi i ni olwg gysurus ar ei gysylltiad â'i bobl. 
Buddiol ac angenrheidiol ydyw y gwaith a gyflawna yn 
ei ymadawiad. Nis gall ei bobl ef wneyd dim yn y byd 
heb ei fendith ef arnynt. Bendith yr Arglwydd sydd yn 
cyfoethogi ei bobl yn eu gwaith yn y byd. Y mae efe 
yn esgyn dan roddi, ac yn esgyn i roddi rhoddion iV 
rhai cyndyn hefyd. Mae ei undeb â'i bobl yn aros pan 
y mae yr amgylchiadau yn newid. Nid oes amgylchiadau 
a fedr ddatod y berthynas rhwng Crist a'i bobl. Y mae 
ei ddatguddiad ohono ei hun a*i roddion iddynt yn 



840 

brawíìon byw fod ei berthynas â hwy yn aros. Nî 
chafodd y byd olwg arno, ac ni ddywedodd air wrthynt 
wedi adgyfodi oV bedd, ond ymddangosodd i*w bobl. 
Ni thorodd angeu a'r bedd ei berthynas â hwy. Mae 
bendithio ei ddysgybiion yn hoíF waith gan éin Harglwydd 
lesu Grist. Tra yr ydoedd efe yn gwneuthur eî hofF 
waith y dygwyd ef iV nef. Dangosodd fod ei gariad yn 
ddigyfnewid pan yn esgyn iV nef. Gwyddai am y 
dyrchafiad aV gogoniant oedd iddo trwy esgyn i dde- 
heulaw y Mawredd ; ond bendithio ei bobl ar y ddaear 
y mae efe ar ei íFordd iV dyrchafiad uwchaf. 

** Efe a ddyrchafwyd i fyny, a chwmwl a'i derbynìodd 
ef allan o'u golwg hwynt." ** Ac a ddygwyd i fyny iV 
nef." Y mae y geiriau a fynega ei ddyrchafiad yn 
golygu mai cymeryd ei ddyrchafu yr oedd efe, a'i fod o 
ran ei ddynoliaeth, yr hon oedd ysbrydol, yn cael eî 
ddyrchafu mor naturiol ag y dyrchafwyd ef iV groes i 
ddioddef a marw. Yr oedd ei esgyniad iV nef yn 
amgylchiad yn mha un y dyrchafwyd ef fel ein Hiach- 
awdwr yn ein natur ni iV nef, i eiriol drosom ni. Yn 
araf yr esgynodd yr lesu, fel y cafodd yr apostoHon 
fantais werthfawr i edrych arno yn esgyn i fyny iV nef. 
Yn ei esgyniad unodd y ddaear âV nef yn ngolwg y rhai 
a'i carant ef. 

** A chwmwl a'i derbyniodd ef allan o*u golwg hwynt." 
Amlygiad gweledig iV dysgyblion oedd y cwmwl o 
bresenoldeb a gogoniant Duw Dad : un o gerbydau y 
drydedd nef ydoedd y cwmwl, wedi d'od i*w gyrchu 
adref. Tybia rhai mai cwmwl o angelion a ymddangosai 
iddynt. Diau fod yr angelion yn yr orymdaith nefol. 
Dacw y cwmwl yn graddol esgyn hyd nes yr aeth efe o'u 
golwg hwynt. Agorwyd y drysau tragywyddol i Frenin 
y gogoniant fyned i mewn. ** Duw a*i tra dyrchafodd 
yntau.*' **0, byrth," dywedodd y Tad, *<dyrchefwch 
eich penau, ac ymddyrchefwch ddrysau tragywyddol, a 



841 

Brenin y gogoniant a ddaw i mewn." Dacw ddrysau 
tragywyddol y nef, y rhai oedd gauedig i ni, yn dyrchafu 
eu penau ac yn ymagor i*w llawn led i dderbyn Brenin 
y gogoniant adref ; ** yr hwn sydd yn ymdaith yn amlder 
ei rym, ac sydd gadarn i iachau." Yn yr orymdaith 
nefol i gyrchu y Brenin adref yr oedd holl bendefigion y 
nef. Yr oedd goreu y Tad ar waith yn cyrchu ac yn 
croesawu Ceidwad pechaduriaid yn yr amgylchiad 
gogoneddus. Ni arweiniodd ei ddysgyblion i edrych 
arno yn cael ei watwar a*i groeshoelio, ond dygodd 
hwynt allan hyd yn Bethania i edrych arno yn esgyn i'r 
nef, ac yn myned i mewn i*w ogoniant. Edrychent yn 
ddyfal tua'r nef. 

Safodd dau wr gerllaw y dysgyblion pan yr edrychent 
i fyny tuaV nef, mewn gwisg wen. Y mae rhyw bwys 
yn cael ei roddi yma ar y mynegiad fod eu gwisg yn 
wen. Yr oedd uniondeb y gwaith a gyflawnodd yn 
galw am i hyny gael ei ddangos yn ngwisgoedd yr 
angelion, y rhai a weinyddent arno. Dywedasant, 
** Chwi wyr o Galilea, paham y sefwch yn edrych tua'r 
nef? yr lesu hwn, yr hwn a gymerwyd i fyny oddî- 
wrthych Vr nef, a ddaw felly yn yr un modd ag y 
^welsoch ef yn myned i*r nef." Anfonwyd y ddau 
angel i weinyddu cysur Vr apostolion ar ol ei ymadawiad. 
Yr oedd eu Harglwydd wedi esgyn uwchlaw iddynt allu 
^i weled gyda golwg naturiol ; ond y mae llygad íFydd 
yn abl i fyned ato ef trwy y cwmwl o ogoniant a*i cylch- 
yna, a gweled ynddo gyfaddasder a pharodrwydd i gadw. 

Er eu cysur yr oedd eu Gwaredwr yn fyw, ac wedi 
^ael derbyniad i dŷ y Tad ; ac er mwyn eu cysuro 
dywed yr angelion wrthynt, ** y daw felly yn yr un modd 
ag y gwelsoch ef yn myned Vr nef." Pob llygad a'i 
gwel ef yn ei ail ddyfodiad, pan y daw yn ngogoniant ei 
Dad i farnu y byw aV meirw. Dydd mawr, fel pe 
dywedasai yr angelion, ydyw heddyw — y dydd y cymer- 



842 

wyd ef i fyny Vr nef ; a dydd mawr fydd y dydd pan y 
daw i gyrchu ei bobl adref iV nefoedd, y rhai a fyddant 
gyíFelyb iddo ef. Y dydd hwnw bydd y teulu yn myned 
i fyny ato. Ei ewyllys ydyw cael ei bobl ato ei hun ; 
y mae efe yn ewyllysio adgyfodi pob un o*i bobl ar ei 
ddelw ei hun yn y dydd diweddaf, a'u cymeryd i fyny iV 
nef. Bydd eu gweithredoedd yn eu canlyn i dderbyn eu 
gwobr. Nid ydyw sefyll ac edrych, dywedasant, heb 
allu gweled o un fantais i chwi. " Ac wedi iddynt ei 
addoli, hwy a ddychwelasant i Jerusalem gy da llawenydd 
mawr." Gweddus a theilwng iawn oedd iddynt ei 
addoli ar ddydd ei esgyniad i fyny iV nef. Yr oedd 
gwaith mawr ei ddarostyngiad yr adeg hon wedi ei 
gwblhau a*i berífeithio. Ar ei ddyfodiad i*r byd anfon- 
wyd gorchymyn allan oV orsedd, ** Ac addoled holl 
angelìon Duw ef." Wedi iddo esgyn i fyny iV nef, y 
mae ei ddysgyblion yn ei addoli. Yr oedd eu haddoliad 
iddo ar fynydd yr Olewydd y boreu hwn yn eíFaith union- 
gyrchol eu cariad ato a'u hymlyniad wrtho a*u parch 
iddo. Nis gallent wneyd dim i ddygymod mor dda âg 
iechyd eu henaid ag addoli eu Prynwr a'u Hiachawdwr 
lesu Grist. Mae yn bosibl mai hwn oedd yr addoliad 
cyntaf a dderbyniodd efe o*r ddaear wedi iddo esgyn i 
ddeheulaw y Mawredd yn y goruwchleoedd. Gwenodd 
y nef ar eu haddoliad. Hwy a ddychwelasant i Jeru- 
salem gyda llawenydd mawr. Cododd dyrchafiad eu 
Harglwydd eu hysbryd i hwyl moli a bendithio Duw. 
** Ac yr oeddynt yn wastadol yn y deml yn moli ac yn 
bendithio Duw." Tybia rhai mai yn yr oruwchystafell, 
lle yr ordeiniodd efe ordinhad Swper yr Arglwydd, yr 
oeddynt. Nis gellir gwybod i sicrwydd ; ond os yno yr 
oeddynt, deüai yr amgylchiad hwnw gydag adgofion 
effeithiol i*w meddyliau i godi tònau o fawl a diolch- 
garch ar eu hysbrydoedd iddo ef. Mor fuan y cyflawn- 
ödd efe.ei addewid iddynt trwy droi eu tristwch yn 



343 

llawenydd, ac yn llawenydd mawr. Megis nad oedd 
bryn Calfaria a bryn yr esgyniad yn mhell oddiwrth eu 
gilydd, felly nid oedd dyífryn galar i'r dysgyblion yn 
mhell o fryn gorfoledd. Bendithiol i ddysgyblion a 
gweision Crist yn y byd ac yn ei waith ydyw ei lawen- 
ydd ef. 

** A'r rhai hyn oU oedd yn parhau yn gytun mewn gweddi ac ymbil, 
gyda'r gwragedd, a Mair mam yr lesu, a chyda'i frodyr ef." — 
AcT. i. 14. 

Er nad oedd nifer ei ddysgyblion yn lluosog meddian- 
ent nerth undeb mewn gweddi ac ymbil ; gallu nerthol 
yn y byd ydyw gallu dysgyblion Crist yn cytuno ac yn 
cydsynio mewn gweddi ac ymbil : ** Os cydsynia dau 
ohonoch," ebe fe, ** ar y ddaear am ddim oll, beth bynag 
a ofynant efe a wneir iddynt gan fy Nhad yr hwn sydd 
yn y nefoedd." Y mae dwy galon yn cydsynio i wneyd 
un deisyfiad yn llwyddo gyda Duw. Cydsyniai y dysg- 
yblion yn yr oruwchystafell mewn gweddi ac ymbil am 
addewid y Tad. Pa faint bynag ydoedd nifer y calonau, 
un deisyfiad a esgynai i fyny i'r nef yn ei enw ef. Yma 
ufud.dhaent i orchymyn eu Harglwydd trwy gydsynio 
mewn gweddi ac ymbil am yr Ysbryd Glân, ac aros yn 
Jerusalem hyd oni wisgid hwy â nerth oV uchelder : 
**Ac wele," meddai, **yr ydwyf fi yn anfon addewid fy 
Nhad arnoch ; eithr arhoswch chwi yn Jerusalem hyd 
oni wisger chwi â nerth o'ruchelder.*' Aros a wnaeth- 
ant ar Iwybr ufudd-dod i orchymyn Crist Ar Iwybr 
ufudd-dod i\v orchymynion ef y gallwn ninau ddisgwyl 
derbyn trysorau ei addewidion. 

Cyflawna ei addewidion i*w bobl a ymdrechant i rodio 
Uwybr ei orchymynion. Dangosent yma eu cariad ato, 
a'u hymlyniad ynddo trwy wneuthur ei orchymyn, a 
disgwyl am ei addewid. Dywedir mai pan y mae y 
lleuad aV haul mewn cysylltiad uniongyrchol â*u gilydd 
y tynant y llanw mawr allan oV môr i'r tir. Pan y mae 



844 

dysgyblion Crîst yn gytun yn cydsynio â'u gilydd i 
wneyd un deisyfìad at y Tad am yr Ysbryd Glân, y 
maent niewn undeb uniongyrchol â'r nef a Haul y Cyf- 
iawnder, am addewid y Tad. Dyma fel y daw llanw 
mawr bendithion y nefoedd i'r ddaear. Gwedd obeith- 
îöl a gawn ni ar ei ddysgyhlion, ac ar ei 'deyrnas yn yr 
oruwchystafell. Er nad' oedd yno ond nifer fechan, 
cydsynient mewn undeb. ffydd a chariad i ddeisyfu am 
yr Ysbryd Glân. 

Ar ddydd y Pentecost, ** hwy oll a lanwyd âV Ysbryd 
Glân, ac a ddechreuasant .lefaru â thafodau ereill, megis 
y rhoddes yr Ysbryd iddynt ymadrodd." Tywalltwyd 
arnynt yr Ysbryd Glân, ac achubwyd oddeutu tair mil 
trwy bregeth Petr, wedi ei wis^*o â nerth o'r uchelder. 
Yn oedfa fawr dydd y Pentecost daeth llanw mawr o 
fendithion i fewn iV ddaear. Lledaenodd ei eífeithiau 
gyda*r bobl a argyhoeddwyd yn yr oedfa î wahanol 
barthau y gwledydd cylchynol. 

Yr apostolion a aethant allan ac a bregethasant yn 
mhob man, wedi eu gwisgo â nerth oV uchelder. ** AV 
Arglwydd a chwanegodd beunydd at yr eglwys y rhai a 
fyddent gadwedig," trwy gydweithîo âV apostolion, a 
chadarnhau y Gair trwy arwyddion y rhai oedd yif 
canlyn. 

Eífaith uniongyrchol darostyngiad ac esgyniad Mab 
Duw ydyw Actau yr Apostolion, a thystiolaeth ydynt ei 
fod ef yn fy w bob amser yn y nef i Iwyddo ei deyrnas yn 
y byd. Pan oedd Dafydd yn datgan ei awydd i fyned i'r 
frwydr gyda'r bobl, dywedasant wrtho, Gwell yw i ti 
fod yn cynorthwyo o'r ddinas. Mae ein Gwaredwr a'n 
Brenin ninau yn cynorthwyo ei bobl yn y rhyfel ysbrydol 
oV ddinas nefol. 

Rhoddwyd ei hanes i ni **fel y credom mai yr lesu 
yw Crist Mab Duw, a chan gredu y caffom fywyd yn ei 
enw ef." Mae hanes yr lesu yn mynegu am y bywyd 



845 

tragywyddol. Lluosog a- helaeth ydyw hanesìon yn y 
byd ; gwneir ymdrech i ymgydnabyddu âg enwogion a 
gwroniaid y byd ; edmygir eu galluoedd a*u hymdrech- 
iadau. Dyledus ydyni am ryddid a manteision tymhorol 
a chrefyddol i wladgarwyr y byd : ond i hanes yr lach- 
awdwr y rhaid i ni droi ein gwynebau am fywyd 
tragywyddol. ** Nid oes iachawdwriaeth yn neb arall," 
ond y mae iachawdwriaeth ynddo ef. Amcan yr hanes 
am dano ydyw ein henill i gredu ynddo, fel y caffooi 
fywyd yn ei enw ef. 

** Eithr y pethau byn a ysgrifenwyd, fel y credoch 
chwi mai yr lesu yw Crist, Mab Duw ; a chan gredu, y 
cafFoch ifywyd yn ei enw ef" (loan xx. 31). 



CYNWYSIAD Y PENODAU. 



Penod i. — Achau yr lesu — Amgylchiad genedigaeth Crist — ^Angel 
yn pregethu Crist gyntaf i*r buseiliaid — Y seren yn arwain y 
doethion o'r Dwyrain i Bethlehem — Pedwar amgylchìad yn 
ystod mabandod yr lesu — Ei enwaediad — Ei gyflwyniad i'r Ar- 
glwydd yn y deml — Mynediad ei rieni i*r Aipht — Joseph a Mair 
yn cael eu galw o'r Aipht, ac yn dychwelyd i Nazareth— Gos- 
tyngeiddrwydd yr lesu yn Nazareth — Yn ddeuddeg oed yn holi 
y doctoriaid. Tud. 9—19. 

Penod ii. — Genediçaeth loan Fedyddiwr—Ioan wedi ei anfon gan 
Dduw i barotoi ffordd yr Arglwydd — loan yn anghydffurfìo â'r 
byd— Gweinidogaeth íc)an o ran ei natur yn parotoì ffordd yr 
Arglwydd — loan fel pregethwr — Yr lesu yn myned at loan i'w 
fedyddio ganddo — loan yn gweled ei anheilyngdod personol yn 
ngoleuni goçoniant Crist — Bedydd yr lesu — Yr Ysbryd yn 
disgyn arno fel colomen — Y Tad yn cyhoeddi ei foddlonr wy dd 
ynddo— Temtiad Crist. Tud. 20-28. 

Penod iii. — loan yn pregethu Crist wedi cael golwg arno yn ei 
fedydd— Yr lesu yn myied at loan o'r anialwch, ac yn dat- 
guddio oi hun iddo fel Oen Duw — Dysgyblion cyntaf yr lesu — 
Ei wyrth gyntaf — Pase cyntaf yr íachawdwr — Yn mlwyddyn 
gyntaf ei weinidogaeth yn myned i'r Pasg — Ei ymddiddan â 
Nicodemus — Yn gyru allan o'r deml y prynwyr a'r gwerthwyr 
— Efe a'i ddysgyblion yn Judea, tuaglanau yr lorddonen— Tyst- 
iolaeth ychwanegol loan am dano — Yr luddewon a'r Phariseaid 
yn Judea yn cenfigenu at ei Iwyddiant— Yr lesu yn myned i 
Galilea trwy Samaria. Tud. 29—46 

Penod iv. — Yr lesu yn Nazareth— Yn y synagog ar y Sabbath yn 
darllen — Pobl Nazareth yn ei ddirmygu — Yn gadael Nazareth — 
Yn Cana Galilea— Cais pendefíg o Capernaum — Yn dewis Caper- 
naum fel Ile canolog i'w deithiau yn Galilea— Galw Simon ac 
Andreas, ac lago ac loan — Y ddalfa bysgod yn eu cymhell i'w 
ganlyn— lachau y dyn a*r yspryd aflan yn y Synagog-Iachau 
chwegr Petr— lachau ỳ claf o'r parlys— Galw Matthew. Tud. 
47-57. 

Penod V. — Yr lesu yn galw y deuddeg apostol — Y bregeth ar y 
mynydd— Ail Basg ein Harglwydd— lachau y claf ar lan llyn 
Bethesda— Y dysgyblion yn tynu tywys ar y Sabbath— lachau 
y Ilaw wedi gwywo — lachau gwas y Ccinwriad— Bywhau mab 
y weddw o Nain— loan Fedyddiwr o'r carchar yn anfon dau o'i 
ddysgyblion ato— Yr hon oedd bechadures yn amlygu ei chariad 
at yr lesu. Tud. 58—72. 



847 

Penod vi. — Yr lesu yn Uefaru saith o ddamegion— Tawelu y storm 
ar y môr — Yn Gadara yn iachau y dyn c^threulig— Matthew yn 
gwneyd gwledd i*r Gware(\wr— Ymddiddan yn nghylch ym- 
prydio— Bywhau merch Jairus— Gwraig yn d'od yn iach trwy 
gyffwrdd âg ymyl ei wisg. Tud. 73—86. 

Penod vii.— Yr lesu yn rhoddi eu golwg i ddau ddeillion — Yn 
myned o am^ylch i bregethu ac iacnau — Anfon ei ddeuddeg 
apostol allan i bregethu— Marwolaeth loan yn cario i feddwl yr 
lesu ei farwolaetn ei hun— Y deuddeff yn dychwelyd ac yn 
m^negu eu hanes — Crist a*i ddysffyblion yn ymneillduo i 
anialwch Bethsaida— Yn porthi y miloedd — Y dysgyblion yn y 
UoDg— Efe ei hunan yn y mynydd yn gweddto. Tud. 87—93. 

Penod viii. — Tymhestl drachefn yn cyfarfod y dysgyblion ar y môr 
— Yr lesu yn gadael gweddío i waredu ei bobl o r dymhestl — Y 
bobl vn myned ar ei ol er mwyn y bara— Yn dyseu am dano ei 
hun íel bara Duw'a bara y bywya — Llawer o*i ddysgyblion yn 
troi yn eu hol— Y dysgybíion yn glynu wrtho— Un o*r deuddeg 
yn ddiafol. Tud. 94—98. 

Penod i^. — Y trydydd Basff a'r drydedd flwyddyn yn ngweinidoç- 
aeth ein Harglwydd— Yr ysgnfenyddion aV Phariseaid yn beio 
ei ddysgyblion am dori cyfraith y traddodiadau, ac yn ffurfio 
cyoghor yn ei erbyn— Yr lesu yn gwrthwynebu eu mirfioldeb 
a u rhagrith— Yn cilio o gyrhaedd eu cyngnor i dueddau Tyms 
a Sidon — Gwneyd cais taer gwraig o Ganaan — Yn tramwyo 
trwy Decapolis- lachau y cleifion— Porthi pedair mil — Ei wrth- 
wynebwyr yn ceisio arwydd — Yn rhybuddio y dysgyblion rhag 
surdoes y Phariseaid. Tud. 99—110. 

Penod X. — Yr lesu yn iachau y dyn dall yn Bethsaida— Yn Cesarea 
Philippi - Yn arholi ei ddysffyblion— Petr ac ereiU yn pasio yr 
arholiad — Yn mynegu i*w ddysgyblion yr angenrheidrwydd am 
ei farwolaeth - Gweddnewidiad Crist ar y mynydd — Ỳn am- 
ddi6fyn y dysgyblion, ac yn iachau un dieflig— Yn mynegu 
dracnefn am ei farwolaeth. Tud. 111—125. 

Pbnod xi. — Yr lesu yn cyflawni gwyrth i dalu y dreth — Y dysgybl- 
ion yn ymryson â*u gilydd pwy fyddai fwyaf— Yn dysgu ei 
ddysgyblion i fyned i fyny trwy fyned i lawr— Yn eu dysgu i 
barchu y rhai bychain, i faddeu i'r brawd edifeiriol, a gochel 
nodau annuwioldeb— Y gwas anrhugarog yn y ddíuneg— Y 
Gwaredwr yn rhoddi ei fryd ar fyned i Jerusalem — Y Samariaid 
yn gwrthod ei groesawu — Yn iachau y deg gwahangleifíon — Yn 
ngwyl y pebyll. Tud. 126-139. 

Penod xii. — Yr lesu yn mynydd yr Olewydd— Yn y deml yn tru- 
garhau wrth yr ìẅn a ddaliwyd mewn godineb— Crist fel goleuni 



l— Yn dysffu y cyfreithiwr trwy ddameg y Samariad tru- 
[— Yn nhŷ Martha a Mair— Yn dyBgu y dysgyblion drachefn 



y byd— Yn dysj 
garog 



348 

i weddfo— Dameg y cyfaiU yn myned at ei gyfaiU ganol nos— 
lachau y dyn a anesid yn ddall— Y dall yn cael ei alw o flaen y 
Sanhednm — Yr lesu fel BugaU da — Yn y gysegr-wyl yn Jeru- 
salem - Yr leau yn enyn tân ysbrydol ar y ddaear. Tud. 140 — 
153. 

Penod xiii.— Yr lesu jrn Bethania— Yn adgyfodi Lazaru8— Cynghor 
yr luddewon yn ei erbyn— Yn dysgu ei ddysçyblion drachefn i 
ochel surdoes y Phariseaid, i ofni Duw yn fwy na dynion, ac 
i gredu yn ngofal y Tad am danynt — Y Gwaredwr yn gwrthod 
bamu achos bydol ar gais bydolddyn--Yn Uefaru dameg yr 
amaethwr bydol — Yn cynghori ei ddysgyblion i beidio rhag- 
ofalu am bethau tymhorol. Tud. 154—159. 

Penod xiv. — Edifeirwch yn flfrwyth manteision crefyddol - Dameg 
y ffigysbren ddiflfrwyth — Yn tosturio wrth wraig mewn gwendid 
— Ar ei ymdaith i Jerusalem — Ein Harglwydd yn anog y dysg- 
yblion i ymdrechu i fyned i mewn i deymas nefoedd — Cael ei 
rybuddio am Herod yn ceisio ei ladd ef— Jerusalem yn lladd y 
prophwydi — Yr lesu yn ciniawa yn nhỳ y Pharisead ar y Sab- 
bath — Ýn dysgu pa fodd i ymddwyn mewn ffwledd, a pha fodd 
i wahodd i wledd -Dameg y swper mawr— loi dysgu fod hunan- 
ymwadiad ac eistedd i lawr i fwrw y draul yn angenrheidiol Vw 
ganlyn ef. Tud. 160—169. 

Pen'OD XV. — Y Phariseaid a'r ysgrifenyddion yn grwffnach am barod- 
rwydd ein Gwaredwr i oderbyn pechaduriaid — Yr lesu yn 
llefaru tair damojp^ i gyhoeddi ffallu a pharodrwydd Duw i gaaw 
pechaduriaid, sef dameg y ddafad a sollasid, dameg y dryll 
arian, a dameg y mab afradlon— Yn dysgu pa fodd i wneyd 
cyf eiÚion o*r mamon anghyfìawn — Yn condemnio y Phariseaid — 
Yn rhybuddio am y perygl i ddynion fyw iddynt eu hunain ac 
i*r byd hwn— Dameg y gwr goludog a Lazarus -Dameg y weddw 
daer— Dameg y Phansead a'r publican. Tud. 170 —183. 

Penod xvi.— Yr lesu yn derbyn ac yn bendithio plant bychain— Y 
llywodraethwr ieuanc yn gofyn iddo pa fodd i etifeddu bywyd 
tragywyddol— Yn myned ymaith yn athrist oherwydd ei gariad 
at y byd— Petr yn gofyn oeth a fyddai iddynt hwy — Yr lesu 
yn ymostwng i ateb y cwestiwn — Dameg y gweithwjrr yn y 
winllan— Yn mynegi iddynt y drydedd waith am ei farwolaeth 
a'i adgyfodiad — Uchelgais lago ac loan. Tud. 184—194. 

Penod xvii, — Yr lesu yn rhoddi eu golwg i ddau ddeillion — Yn tru- 
ffarhau wrth Zacheus — Dameg y deg punt — Yn dysgu am ei 
frenhiniaeth ysbrydol— Yr lesu yn dyfod i Bethania chwo' 
diwraod cyn y Pasg— Yn aros yno am enyd i orphwyso — Yn 
marchogaeth i JerusMem — Yn wylo dros y ddinas — Y plant yn 
ei glodfori yn y deml, yntau yn eu cymeradwyo. Tud. 195—205. 



349 

Penod xviii. — Yr lesu yn myned heibio y ffigysbren ddifl&*wyth — 
Yn glanhau y deml yr ail waith — Yn anog y dysgyblion i flfydd 
a maddeugarwch — i penaethiaid yn ei holi am ei awdurdod — 
Yr lesu yn eu holi hwy am fedydd loan — Dameg y ddau fab— 
Dameg y winllan— Dameg priodas mab y brenin — Yn cyfarfod 
y Phariseaid a*r Herodaniaid yn nghylch talu teyrnged i Oesar. 
— Yn distewi y Saduceaid yn nghyích yr adgyfodiad, ao yn dy- 
noethi eu cyfeiliornadau hwy — Yn ateb y cyfreithiwr o berth- 
ynas i orchymyn mawr y gyfraith — Yn gofyn iddynt hwy pa 
fodd y mae Crist yn Fab Dafydd, ac yn Arglwydd iddo— Yn 
cynghori y torfeydd a'r dysgyblion i ochel tebygolrwydd i'r 
Phariseaid a*r ysgrifenyddion — Yn dynoethi eu rhagrith — ^Yn 
ocheneidio uwchben Jerusalem. Tud. 206 — 224. 

Penod xix. — Yr lesu yn edrych ar y bobl yn bwrw arian i'r drysorfa 
— Yn canmol dwy hatling y weddw — Y Groegiaid yn ewyllysio 
gweled yr lesu — Yn gorchfygu ei ofnau trwy ymostwng i 
ewyllys ei Dad— Llef o*r nef y drydedd waith — Yr lesu yn 
tynu ato ei hun trwy fyned i'r groes— Yn rhagfynegu i*r dysg- 
yblion yr erledigaeth oddiallan ac oddimewn — Dinystr Jeru- 
salem — Ei ail-ddyfodiad i famu y byw a'r meirw — Yn anog y 
dysgyblion i wylio. Tud. 225—239. 

Penod XX. — Dämeg y deg morwyn — Dameg y talentau — Desgrifiad 
o'r farn ddiweddaf — Y penaethiaid yn ymgynghori pa fodd y 
difethent ef — Y swper yh Bethania — Mair yn tywallt yr enaint 
ar ei ben — Judas yn rhybudd ac yn ddychryn — Judas yn ei 
werthu, ac yn edrych am amser cyfaddas i'w fradychu — Yr 
lesu yn anfon lago ac loan i barotoi y Pasg — Efe a'i ddysgybl- 
ion yn bwyta y Pasg — Y deuddeg draohefn yn ymryson pwy a 
fyddai fwyaf — Ein Harglwydd yn golchi traed ei ddysgyblion — 
Yn nodi allan y bradwr — Efe ei hun yn safon eu cariad at eu 
gilydd— Ei ofal am danynt. Tud. 240—256. 

Penod xxi. — Yr lesu yn ordeinio sacrament Swper yr Arglwydd — 
Yn cysuro ei ddysgyblion— Addewid am yr Ysbryd.Glân — Y 
wir winwydden a'r canghenau — Ei ymadawiad yn luddiol fel y 
delai yr Ysbryd Glân i dystiolaethu am dano ef — Yn rhag- 
fynegu am yr erledigaethau a'r rhwystrau — Y weddi gyfryngol 
— Yr lesu a'i ddysgyblion yn gadael yr oruwchystaf ell i fyned i 
Gethsemane — Ei ing a'i ymdrech mewn gweadi yn yr ardd. 
Tud. 257-272. 

Penod xxii. — Yr lesu yn myned allan i gyfarfod â Judas a'r fyddin 
— Yn rhoddi ei hun i fyny i gael ei rwymo — Yn gorchymyn 
iddynt adael i'w ddysgyblion fyned ymaith — Yn gorchymyii i 
Petr ddodi ei gleddyf yn y wam — Yn adferu clust Malchus^ 
Yn cael ei adael eto heb neb yn ei gynorthwyo — Yr lesu gerbron 
Annas a Chaiaphas, y Sanhedrim, Pilat, Herod a Philat dra- 
chefn — Petr yn gwadu ei Arçjlwydd yn Uys yr archoffeiriad — 
Edrychiad yr lesu yn peri iddo edifarhau — Y Sanhedrim yn 
dwyn yr lesu at Pilat— Pilat yn methu cael dim bai ynddo — ir 
lesu gerbron Herod. Tud. 273—289. 



850 

Penod xxiii.— Yr leau gerbron Pilat drachefn — Pilat, yn erbyn ar- 
gyhoeddiadau ei ffydwybod, }rn ildio î lais dialedd, ceníìgen, ac 
anghyfiawnder— Ÿn oondemnio yr lesu i*w groeshoelio— Hlat 
yn ceisio glanhau ei hun oddiwrth ei bechod— Diwedd hanes 
Judas— Y milwyr yn fflanffellu ac yn gwatwar yr lesu— Ein 
Gwaredwr yn myned i Goígotha— Ýr orymdaith hynod tuag 
yno— Ei groeshoeliad—Ei eiriau ar y groes— Yn gweddio dros 
ei elynion — Bwrw coelbren ar ei wisg — Yn achub y Ueidr — Yn 
gofalu am ei fam — Ty wyllwch o'r chweched Jiyd y nawfed awr. 
Tud. 290-303. 

Pexod xxiv. — Yr lesu yn profi cuddiadau gwyneb ei dad— Yn dy- 
wed^d, ** Y mae syohed amaf " — Yn dyweàyd, " Gorphenwyd " 
— Em Gwaredwr yn marw— Amgylchiadau ao arwyddion neül- 
duol y croeshoeliad—Effeithiau y croeshoeliad — Dau foneddwr 
yn ei gladdu— Y gwraeedd a safai wrth y groes yn eistedd am 
enyd gyferbyn a*r bedd — Y milwyr yn gwylio y bedd. Tud. 
304—310. 

Penod XXV.— Ffaith fawr adflryfodiad ein Harslwydd — Yn aros 
gyda'i ddysgyblion am ddeugain niwmod— imddangosiad yr 
lesu (1) i Mair Magdalen, (2) i'r gwragedd, (3) i Petr, (4) i 
Cleopas a*r dysgybl arall ar y ffordd i Emmäus, (5) i'r apostol- 
ion. Tud. 311-325. 

Penod xxvi.— (6) Yr lesu yn ymddangos i'r apostolion y Sabbath 
Cristionogol cyntaf — (7) Yn ymddangos i saith o'i ddysgyblìon 
ar lan môr Galilea — (8) Yn ymddaneos i*r un ar ddee a*r pum* 
can* brodyr ar fynydd Galilea— (9) Yn ymddangos i lago— (10) 
Yn ymddangos i'r un ar ddeg ar ei esgyniad — Esgyniad ein 
Harglwydd Pr nef. Tud. 326-345. 



Argraphwyd gan W, Owenlyn Erana, ££, Stryd-y-Lìyn, Caemar/on^ 



BEHERAL UBWBY-Ü.C. BEBKELEY 

■lllllllllll 



